﻿© Konstantin Skvortsov, 2019
ISBN 978-5-4496-9326-6
Nilikha sa sistema ng intelektwal na pag-publish na Ridero
 
Nakatuon sa lahat ng mga sundalo at opisyal ng Pulang Hukbo na kumuha ng unang pinakakakila-kilabot na suntok mula sa Nazi Germany at mga kaalyado nito Romania, Finland, Hungary, Italy, Spain, Slovakia, Croatia noong tag-araw ng 1941...
Walang hanggang alaala sa lahat ng kilala at walang pangalan na bayani. Nasa puso sila ng lahat na nagpapasalamat sa kanila para sa gawaing ito...
 
Mula sa may-akda
Sa proseso ng pagtatrabaho sa mga dokumento mula sa panahon ng pre-war para sa proyektong "Katotohanan ng Kasaysayan", maraming kawili-wiling ebidensya ang natuklasan. Unti-unti ay naisip ko na kailangang kolektahin ang ilan sa mga dokumentong ito at ilagay ang mga ito sa pangkalahatang larawan ng takbo ng mga kaganapan. Ang ilang mga dokumento ay malalaman mo, ang iba ay hindi. Ang pangunahing bagay na gusto kong gawin ay ipakita ang pre-war at unang mga buwan ng digmaan sa pamamagitan ng dokumentaryo na ebidensya.
Ang teksto ay naglalaman ng aking mga paliwanag at komento. Ngunit ang aking prinsipyo, batay sa kung saan ako ay nagpapatupad ng proyektong "Katotohanan ng Kasaysayan" - pagsunod sa mga dokumento - ay nananatiling hindi nagbabago. Hayaan ang kasaysayan na isalaysay ng mga taong gumawa ng mga desisyon, utos at regulasyon na isinagawa. Upang maunawaan kung paano nabuo ang mga kaganapan, kinakailangang hindi alisin ang mga indibidwal na katotohanan sa konteksto, ngunit ipakita ang buong pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan kasama ang lahat ng posibleng mga detalye. Bilang isang resulta, bago ang iyong mga mata ay nakuha mo ang buong istraktura ng proseso ng kasaysayan, kung saan ang lahat ng mga nuances ay isinasaalang-alang at hindi isang solong katotohanan ang tinanggal (ito ay isa rin sa mga prinsipyo ng "Katotohanan ng Kasaysayan" na proyekto).
Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa mga magagandang tao na tumulong sa akin.
Una sa lahat, ang aking malalim na pasasalamat ay tinutugunan kay Oksana Nevecherina para sa kanyang walang katapusang pasensya, optimismo, kapaki-pakinabang na payo at patuloy na praktikal na tulong.
Nais ko ring ipahayag ang aking pasasalamat kay Maxim Sharapov para sa kanyang bagong pananaw, sigasig at analytical na kasanayan, perpekto para sa brainstorming.
Ngunit lalo akong nagpapasalamat kay Irina Skvortsova para sa kanyang pagtatasa, walang sawang tulong at suporta.
 
pagpapakilala
Marami ang nakakita sa Unyong Sobyet noong 60-80s. Ito ang Unyong Sobyet na alam natin at nakasanayan na natin. Maraming tao ngayon ang may impresyon na ito ay palaging nangyayari. Ngunit hindi ito totoo. Ang USSR noong 1945 at sa mga kasunod na taon ay hindi katulad noong 1941. Ang bansa ay pinanday sa apoy ng Great Patriotic War. Noong digmaang iyon, naging Unyong Sobyet ang Unyong Sobyet na alam nating lahat.
Samakatuwid, ang Great Patriotic War ay isa sa mga sumusuporta sa mga plato ng pananaw sa mundo ng dating Sobyet, at ngayon ang mga Ruso at maraming residente ng mga bansa ng dating USSR. Ito ay isang bagay na mananatili magpakailanman sa alaala at isang bagay na palaging magiging bahagi natin. Ang isa sa mga dahilan ng muling pagsusulat ng kasaysayan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at ang Dakilang Digmaang Patriotiko ay ang patumbahin ang sumusuportang core ng mamamayang Ruso.
Ang isa sa mga pinaka-trahedya na pahina ng Great Patriotic War at marahil ang kasaysayan ng Russia sa pangkalahatan ay ang militar na sakuna noong 1941. Ang isang sakuna na tulad ng magnitude ay mahirap isipin. Ang mga malalawak na teritoryo ng European na bahagi ng USSR ay sinakop ng Alemanya, kung saan ilang sampu-sampung milyong tao ang nanirahan, mayroong daan-daang mga halaman at pabrika, na makabuluhang nagbawas ng potensyal na pang-ekonomiya; daan-daang libong mga bilanggo, patay at nawawala; malubhang pagkalugi sa kagamitang militar at sibilyan. Ngunit ang lahat ng ito ay tuyong linya ng isang sakuna ng militar, kung saan nakatayo ang kapalaran ng Bansa at ang kapalaran ng milyun-milyong tao na nauugnay dito. Sa katunayan, ang USSR ay nasa bingit ng pagkawasak.
Sa pangkalahatan, ang mga kaganapang militar sa tag-araw ng '41 ay ibang-iba. Sa isang banda, ito ang magiting na pagtatanggol ng Brest Fortress, mga guwardiya sa hangganan, mga piloto, mga crew ng tangke, at mga infantrymen; sa kabilang banda, ang hindi natutupad na mga order para sa pagbabalatkayo at pagpapakalat ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar, na binaril sa kuwartel ng dibisyon, na hindi inilagay sa kahandaan sa labanan; sa ikatlong banda, dinadala ang hukbong-dagat, mga tropang hangganan ng NKVD, at mga indibidwal na distrito ng militar sa ganap na kahandaang labanan. Ang mga kaganapan sa simula ng digmaan ay binubuo ng marami at magkasalungat na mga hampas.
Mayroon pa ring debate tungkol sa kung ano ang mga dahilan na humantong sa kalamidad. Sa aking palagay, walang iisang dahilan, walang iisang salarin.
Pangunahing bersyon:
– Ganap na hindi kahandaan ng Pulang Hukbo (ang mga yunit ay hindi pinakilos at karamihan ay nasa winter quarters). Ayon sa mga memoir ni G. Zhukov, hindi pinahintulutan ni I. Stalin ang hukbo na ilagay sa kahandaan sa labanan, upang hindi mapukaw ang mga Aleman. At sa kadahilanang ito, nagpadala siya ng mga tren na may butil sa Alemanya. Sinuri ko ang mga tren na may butil sa isa pang Aklat - "The Birth of the Molotov-Ribbentrop Pact (Era. Events. People.)" (para sa parehong mga tren na may butil, nagpadala ang Germany ng mga tren na may kagamitan at kagamitang militar);
– Isang kilalang English publicist ang naglagay ng isang bersyon na nagsasabing ang USSR ay naghahanda sa pag-atake sa Germany, ngunit si Hitler, na nagsimula ng preventive war, ay nauna kay Stalin (ang bersyon na ito ay ganap na inuulit ang pahayag ni I. Ribbentrop noong Hunyo 22 tungkol sa ang pagsiklab ng digmaang Aleman-Sobyet). Ang mga tropang Aleman, na unang umatake, ay nakapagdulot ng malubhang pagkatalo sa Pulang Hukbo;
– Naghahanda ang Pulang Hukbo para sa paparating na labanan. Nang sumalakay ang Alemanya, ang mga tropa ng USSR ay kailangang gumamit ng mga counterattack upang patumbahin ang kaaway mula sa sinasakop na teritoryo at ilipat ang pakikipaglaban sa teritoryo ng Aleman. Samakatuwid, ang ilang mga yunit ay puro malapit sa hangganan (halimbawa, sa Bialystok at Lviv bulges).
– Naghahanda ang Pulang Hukbo para sa isang malalim na depensa upang pahinain ang kaaway, na sinundan ng pagsulong sa ilalim ng paborableng mga kondisyon. May mga kilala, halimbawa, mga plano para sa pagtatayo ng mga pinatibay na lugar sa rehiyon ng Vyazma.
Maraming mga artikulo at libro ang naisulat tungkol sa Great Patriotic War at lalo na tungkol sa unang panahon nito. Ngunit nananatili pa rin ang mga katanungan. Maraming mga memoir ng mga pinuno ng militar ng Sobyet at Aleman ay hindi palaging mga layunin na mapagkukunan. Ang mga memoir ay madalas na nagtatakip ng ilang mga pagkabigo, pagkakamali, pagkakamali, habang ang mga tagumpay, sa kabaligtaran, ay dinakila (ito ay nalalapat sa lahat ng mga memoirists).
Nang tanungin si Marshal I. Konev na ilarawan ang unang panahon ng digmaan, sumagot siya: "Ayaw kong magsinungaling, ngunit hindi pa rin nila ako papayagan na isulat ang katotohanan." Ano ang isinulat ng ibang mga pinuno ng militar sa kasong ito kung hindi sila pinayagang isulat ang katotohanan?
Ano ang dapat pagbatayan ng pananaliksik tungkol sa digmaan? Hindi karapat-dapat na itaas ang mga alingawngaw at mga salita na ipinarating ng mga ikatlong partido sa ranggo ng isang seryosong mapagkukunan ng kasaysayan. Sa kasong ito, nanganganib tayong mawalan ng objectivity at hindi makita ang buong larawan ng kung ano ang nangyayari. Ang mga alaala ng parehong mga pinuno ng militar ng Sobyet at mga Aleman, Ingles at Amerikano ay dapat lapitan nang may pag-iingat, suriin ang mga ito gamit ang mga direktiba, mga order, iba pang mga dokumento, at sa mismong kurso ng mga kaganapan.
Ang layunin ng aklat na ito ay ipakita ang ilang detalye sa sitwasyon bago ang digmaan:
- anong mga plano ang mayroon ang USSR sa kaso ng digmaan sa Alemanya;
– kung ano ang nangyari sa kanlurang mga distrito ng militar (mga kaganapan, direktiba, mga order);
– sa anong antas ng kahandaan natugunan ng mga kanlurang distrito ng militar ang digmaan?
Hindi ako nagtakda ng isang gawain upang malinaw na sagutin ang nangyari. Ngunit ang pagpapakita ng mga dokumento, kaganapan at katotohanan na magbibigay-daan sa iyong mag-isip at magtanong ng mga partikular na tanong ay ganap na nasa kakayahan ng aklat na ito.
Ang lahat ng mga dokumentong binanggit ko ay kinuha mula sa mga open source. Dapat itong isaalang-alang. Una, sa mga unang buwan ng labanan, nawala ang ilang mga dokumento ng militar sa lupa (mga order, direktiba). Pangalawa, pagkatapos ng digmaan ang ilang mga archive ay "nalinis". Nabatid na hindi lahat ng utos at direktiba na binanggit sa mga memoir ay natagpuan.
Bilang karagdagan, hindi lahat ng mga dokumento ng archival ay na-declassified at naproseso hanggang sa kasalukuyan. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng ilang mga paghihirap sa pagguhit ng isang detalyadong larawan ng kung ano ang nangyari.
 
Kabanata 1. Ano ang pinaghahandaan ng USSR noong 1940-1941?
 
1. Ang pangunahing plano ng militar ng USSR
Sa panahon ng kapayapaan, ang Pangkalahatang Staff ng bawat bansa ay nakikibahagi sa pagpaplano ng mga posibleng operasyong militar sa direksyon ng mga potensyal na banta (kapwa sa pag-atake at pagtatanggol). Ito ay maaaring ganap na maiugnay sa ngayon. Hindi kataka-taka na ang General Staff ay may anumang mga plano sa digmaan. Ang kanyang trabaho ay ito: paggawa ng mga plano.
Bago ang digmaan, ang Pulang Hukbo (Workers' and Peasants' Red Army) ay may isang tiyak na istruktura ng estratehikong dokumentasyong militar. Ito ay isang hanay ng mga direktiba at plano na, kung ipapatupad, ay masisiguro ang buong deployment at pagpasok sa labanan ng hukbo at hukbong-dagat alinsunod sa mga layunin at layunin ng mga iniresetang operasyon. “Kabilang dito:
– direktiba ng pamahalaan sa mga pangunahing kaalaman sa estratehikong paglalagay ng Sandatahang Lakas;
- isang tala na binuo ng Chief of the General Staff at inaprubahan ng People's Commissar of Defense ng USSR sa pamamaraan para sa estratehikong pag-deploy ng Armed Forces (mga gawain ng mga front at fleets) na may appendix ng isang mapa at isang buod ng talahanayan ng pamamahagi ng mga pormasyong militar, abyasyon at mga yunit ng Pulang Hukbo sa mga harapan at hukbo;
– isang estratehikong plano sa transportasyon para sa konsentrasyon ng Sandatahang Lakas sa mga sinehan ng mga operasyong militar; estratehikong deployment cover plan;
– isang plano para sa pag-oorganisa ng likuran at materyal na suporta ng aktibong hukbo;
– mga plano para sa komunikasyon, komunikasyong militar, pagtatanggol sa hangin at iba pa.”
Ang huling kilalang estratehikong plano sa pag-deploy ay naaprubahan noong Nobyembre 19, 1938. Noong kalagitnaan ng 1940, sa pagkatalo ng France, ang sitwasyon sa Europa ay nagbago nang malaki at kinakailangan na isinasaalang-alang ang mga bagong katotohanan.
Noong Hulyo 22, 1940, ang General Staff ng Supreme High Command ng Wehrmacht ground forces, na pinamumunuan ni F. Halder, ay nagsimula ng paunang pag-unlad ng isang plano para sa isang kampanya laban sa USSR. Mula sa mga tala ni F. Halder:
Hulyo 22, 1940.
Ang problema ng Russia ay malulutas sa pamamagitan ng isang opensiba. Dapat mong isaalang-alang ang isang plano para sa paparating na operasyon.
A. Ang deployment ay tatagal ng apat hanggang anim na linggo. Ipinaalam sa Fuhrer.
b. Talunin ang Russian ground army, o hindi bababa sa sakupin ang naturang teritoryo upang ang Berlin at ang Silesian industrial na rehiyon ay maprotektahan mula sa mga pagsalakay sa hangin ng Russia. Ito ay kanais-nais na sumulong nang malalim sa Russia upang ang aming aviation ay maaaring sirain ang pinakamahalagang mga sentro nito.
V. Mga layuning pampulitika: Ukrainian state, federation of the Baltic states, Belarus, Finland. Ang Baltics ay isang tinik sa tagiliran. 2
Kabilang sa mga layuning pampulitika ng nakaplanong kumpanya, binalangkas ni A. Hitler ang mga sumusunod: ang paglikha ng isang estado ng Ukrainian, ang pagbuo ng isang pederasyon ng mga estado ng Baltic at Belarus, at isang pagtaas sa teritoryo ng Finland. Ang mga estado ng Baltic, ayon kay Hitler, ay dapat na maging isang "tinik sa gilid" para sa USSR.
Si G. Hoth (kumander ng 3rd Panzer Group noong tag-araw ng 1941) ay nagbibigay ng medyo maagang petsa para sa pagsisimula ng mga paghahanda para sa operasyon sa silangan:
Noong Hulyo 6, 1940, ang pinuno ng departamento ng "Foreign Army of the East" ay nag-ulat sa Chief of the General Staff ng pangunahing data para sa paghahanda ng naturang operasyon. Sinundan mula sa kanila na ang pinaka-kanais-nais na direksyon para sa pagpapaunlad ng operasyon, sa kondisyon na ang flank ay katabi ng Baltic Sea, ay ang direksyon ng Moscow, mga aksyon kung saan pipilitin ang grupo ng kaaway na matatagpuan sa Ukraine at sa baybayin ng Black Sea na makipaglaban sa isang baligtad na harapan.
Kinabukasan, iminungkahi ng pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ang paglikha ng isang malakas na grupo sa timog. Gayunpaman, sinabi ng Hepe ng Pangkalahatang Kawani na itinuturing niyang mas angkop na lumikha ng isang malakas na hilagang grupo... 3
Iyon ay, noong Hulyo 6, 1940, pagkatapos ng pagtatapos ng labanan sa France (pinirmahan ng France ang pagsuko noong Hunyo 22, 1940), ang pinuno ng pangkalahatang kawani ay iniulat sa mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa iminungkahing kumpanya sa silangan. Kailan ibinigay ang mga tagubilin para sa paghahanda ng mga naturang pagsasaalang-alang?
Hindi maatake ng Germany ang USSR bago talunin ang France. Ang pagkatalo ng France ang nagbigay-daan sa Alemanya na sakupin ang buong Europa.
Ang pagkatalo ng France sa Alemanya noong Mayo-Hunyo 1940
Ang plano ng pag-atake ng "Barbarossa" sa USSR ay inaprubahan ni Hitler noong Disyembre 18, 1940, ngunit ang trabaho dito ay nagsimula noong Hulyo 22, 1940. Sa palagay ko ay walang makikipagtalo sa katotohanan na ang planong ito, na naglaan para sa pag-agaw ng European bahagi ng USSR, ay agresibo, ayon sa mahalagang. Ang isang mahalagang detalye, ang plano ng Barbarossa ay hindi nagpapahiwatig na ang Alemanya ay umaatake sa USSR bilang isang preventive military measure. Sinabi ito ng Germany sa ibang pagkakataon upang bigyang-katwiran ang pag-atake. Kung ito ay hindi totoo, kung gayon sa anong yugto ang plano ng Barbarossa, na binuo mula noong tag-araw ng 1940, ay naging isang hakbang sa pag-iwas laban sa "pagsalakay ng Sobyet"?
Balikan natin muli ang mga tala ni F. Halder, na, tulad ng walang iba, ay may kumpletong impormasyon tungkol sa mga paghahanda ng Aleman. Sa isang pulong militar kasama ang pamunuan ng Wehrmacht noong Hulyo 31, 1940, sinabi ni A. Hitler:
Hulyo 31, 1940.
Fuhrer:
Ang pag-asa ng England ay Russia at America. Kung bumagsak ang pag-asa para sa Russia, mahuhulog din ang Amerika sa England, dahil ang pagkatalo ng Russia ay magreresulta sa hindi kapani-paniwalang paglakas ng Japan sa East Asia...
Lalo na umaasa ang England sa Russia. May nangyari sa London! Ang British ay ganap na nawalan ng puso, ngunit ngayon sila ay biglang sumigla muli.
Mga naririnig na usapan. Ang Russia ay hindi nasisiyahan sa mabilis na pag-unlad sa Kanlurang Europa. Sapat na para sa Russia na sabihin sa Inglatera na ayaw nitong makitang masyadong [malakas] ang Alemanya para ang British ay kumapit sa pahayag na ito tulad ng isang taong nalulunod sa isang dayami, at magsimulang umasa na sa anim hanggang walong buwan ay mangyayari ang mga bagay-bagay. ganap na naiiba.
Kung matalo ang Russia, mawawalan ng huling pag-asa ang England. Pagkatapos ay dominahin ng Alemanya ang Europa at ang Balkan.
Konklusyon: Ayon sa pangangatwiran na ito, ang Russia ay dapat na likidahin. Deadline: tagsibol 1941.
Kung mas maaga nating talunin ang Russia, mas mabuti. Ang operasyon ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung matatalo natin ang buong estado sa isang mabilis na suntok. Ang pagkuha lamang ng ilang bahagi ng teritoryo ay hindi sapat.
Ang paghinto ng pagkilos sa taglamig ay mapanganib. Samakatuwid, mas mahusay na maghintay, ngunit gumawa ng isang matatag na desisyon upang sirain ang Russia... Mas mainam na magsimula sa taong ito, ngunit hindi ito angkop, dahil ang operasyon ay dapat isagawa sa isang suntok. Ang layunin ay sirain ang puwersa ng buhay ng Russia. 4
Dapat talunin at puksain ang Russia ("ang buong estado"), malulutas nito ang isyu sa Great Britain at pahihintulutan ang Alemanya na "mangibabaw ang Europa." Kaya, ang layunin ng Alemanya ay nakasaad: "Dapat na alisin ang Russia." Upang makamit ang layuning ito, ang Plan Barbarossa ay binuo. At muli, hindi isang salita tungkol sa preventive war. Ang Alemanya ay nagpapatuloy mula sa madiskarteng pananaw nito sa sitwasyon sa Europa, kung saan walang lugar para sa iba pang malalakas na kapangyarihan.
Mas gusto ni Hitler na harapin ang Russia noong 1940. Ngunit ang paghahanda ng welga ay magtatagal. Ang parehong katibayan ay ibinigay ni G. Goth:
Noong Hulyo 29, ang pinuno ng kawani ng 18th Army (E. Marx), na nasa Silangan sa oras na iyon, ay ipinatawag sa Berlin, kung saan binigyan siya ng gawain na bumuo ng isang plano para sa operasyon laban sa Russia. Sa oras na ito, si Hitler, na malapit nang maglunsad ng isang pag-atake sa Russia sa taglagas, ay ipinaalam na ang konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropa sa kahabaan ng silangang hangganan ay tatagal ng apat hanggang anim na linggo. 5
Kaya, sa simula ay sinadya ni Hitler na salakayin ang USSR noong taglagas ng 1940. Ito ay pinlano sa panahon na ang mga paghahanda ay isinasagawa para sa pagsalakay sa Great Britain - Operation Sea Lion. Ang operasyong ito ay hindi kailanman naganap. Ngunit talagang plano ba ni Hitler na salakayin ang mga isla at talunin ang Great Britain? Ayon kay E. Manstein, hindi.
Parehong Germany at USSR ang nakakita sa isa't isa bilang mga kalaban. Ang USSR ay hindi nasisiyahan sa mabilis na pagkatalo ng France at ito ay naiintindihan, dahil ang Alemanya ay naging mas malakas. Mula sa talaarawan ni F. Halder:
Hulyo 22, 1940.
Si Stalin ay nanliligaw sa Inglatera upang pilitin siyang ipagpatuloy ang digmaan at sa gayo'y igapos tayo... Sinisikap niyang tiyakin na ang Alemanya ay hindi magiging masyadong malakas. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng aktibong pagkilos ng Russia laban sa amin.
Russia - England: Parehong may hilig sa rapprochement. Ang mga Ruso ay natatakot na ikompromiso ang kanilang sarili sa harap ng mga British; Ang mga Ruso ay ayaw ng digmaan. Sa panahon ng mga negosasyon ni Stalin kay Cripps, opisyal na umiwas si Stalin sa pakikipag-ugnayan sa England... Gayunpaman, ang tunay na kalagayan ng Russia ay naaninag sa ilalim ng ibang mga pangyayari (ang pakikipag-usap ni Kalinin kay Yugoslav Ambassador Gavrilovich). Dito nanawagan ang Russia para sa paglaban sa Alemanya: "Magkaisa sa isang bloke." 7
1. A. Hitler 2. J. Ribbentrop, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Germany 3. F. Halder, Hepe ng Wehrmacht General Staff
Ang bawat panig ay hinahabol ang kani-kaniyang layunin. Sinisikap ng Germany na alisin ang huling malalakas na kapangyarihan sa kontinente. Sinisikap ng USSR at Great Britain na pigilan ito (ang Germany ang kanilang karaniwang kaaway). At dito ang kanilang mga posisyon ay may higit na mga punto ng pakikipag-ugnayan kaysa bago ang pag-atake ng Alemanya sa Poland noong Setyembre 1, 1939. Kasabay nito, sinabi ni F. Halder na "walang mga palatandaan ng aktibong pagkilos ng Russia laban sa atin." Ang USSR, sa isang banda, ay hindi nais na ikompromiso ang sarili sa harap ng Great Britain at USA. Sa kanilang mga potensyal na kaalyado sa digmaan sa Alemanya. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya nais na pukawin ang Alemanya sa pamamagitan ng bukas na mga aksyong pagalit, pagpapanatili at pagbuo ng mga relasyon sa kalakalan sa Alemanya, na binibigyang diin ang kanyang neutralidad.
Kaya, ang militar ng Aleman ay nagtatrabaho sa pagguhit ng isang plano upang talunin ang USSR. At sa mismong oras na ito, inaanyayahan ng mga diplomat ng Aleman ang USSR na sumali sa Tripartite Pact. I. Ribbentrop na sa kanyang unang pakikipag-usap sa Berlin kay V. Molotov noong Nobyembre 12, 1940 ay nagsabi:
Maaaring mag-isip ng isang anyo kung saan ang tatlong estado, i.e. Germany, Italy at Japan, ay maaaring magkaroon ng isang kasunduan sa USSR at kung saan maipahayag na ang USSR ay nagpahayag ng pagkakaisa nito sa pagnanais na maiwasan ang karagdagang pagpapalawak ng digmaan. Maaari naming idagdag dito ang ilang mga punto tungkol sa kooperasyon at paggalang sa isa't isa para sa mga interes. 8
Una, ito ay makikita bilang isang pampulitikang takip para sa nalalapit na pagsalakay (ang desisyon na likidahin ang Russia ay ginawa na). At, pangalawa, isang pagtatangka na ikompromiso ang USSR sa pamamagitan ng negosasyon sa Alemanya sa harap ng Great Britain at USA. Ang mga negosasyon sa pagitan ng V. Molotov at A. Hitler sa Berlin sa pag-akyat ng USSR sa Tripartite Pact ay isang hiwalay na paksa.
1. I. Stalin 2. V. Molotov People's Commissar of Foreign Affairs 3. S. Timoshenko People's Commissar of Defense
Ano ang ginawa ng USSR sa ilalim ng mga kondisyong ito?
Una, ito ay makikita bilang isang pampulitikang takip para sa nalalapit na pagsalakay (ang desisyon na likidahin ang Russia ay ginawa na). At, pangalawa, isang pagtatangka na ikompromiso ang USSR sa pamamagitan ng negosasyon sa Alemanya sa harap ng Great Britain at USA. Ang mga negosasyon sa pagitan ng V. Molotov at A. Hitler sa Berlin sa pag-akyat ng USSR sa Tripartite Pact ay isang hiwalay na paksa.
Ano ang ginawa ng USSR sa ilalim ng mga kondisyong ito?
Noong Hulyo 1940, isinasaalang-alang ang bagong sitwasyon, ang General Staff ng Red Army sa ilalim ng pamumuno ni B. Shaposhnikov ay nagsimulang bumuo ng isang dokumento sa estratehikong pag-deploy ng mga armadong pwersa. Noong Agosto ay handa na ang dokumento. Sa isang pulong ng Main Military Council noong Agosto 16, napagpasyahan na tapusin ang direksyon ng pangunahing pag-atake ng kaaway at ang tugon ng USSR. Ang bagong Chief of the General Staff, K. Meretskov (hinirang noong Agosto 19, 1940), ay nagsusumikap sa pag-finalize ng strategic deployment plan. Mayroong isang bersyon ayon sa kung saan tinanggal si B. Shaposhnikov dahil sa isang salungatan kay S. Timoshenko (opisyal na umalis siya para sa mga kadahilanang pangkalusugan). Ang salungatan ay dahil sa pagpapasiya ng posibleng pangunahing suntok ng mga Germans (B. Shaposhnikov ay naniniwala na ito ay Belarus at ang mga estado ng Baltic, S. Timoshenko ay naniniwala na ang pangunahing suntok ay mahuhulog sa Ukraine). Ang salungatan ay hindi direktang ipinahiwatig sa pamamagitan ng pag-alis ng B. Shaposhnikov kaagad pagkatapos ng Konseho ng Militar noong Agosto 16, kung kailan kinakailangan upang tapusin ang mga plano sa paghahanda kung saan siya ay direktang kasangkot. Bilang karagdagan, nang, isang buwan pagkatapos ng pag-atake ng Aleman sa USSR (Hulyo 29), si G. Zhukov, na humawak sa post ng Chief of the General Staff, ay tinanggal mula sa post na ito, si B. Shaposhnikov ay muling hinirang dito.
Pagsapit ng Setyembre, natapos ni K. Meretskov ang pagsasapinal sa plano ng deployment. Sa pangkalahatan, tumutugma ito sa plano noong Agosto 16. Binagong plano "Sa mga pangunahing kaalaman sa pag-deploy ng armadong pwersa ng Unyong Sobyet No. 103202/ov na may petsang Setyembre 18, 1940" para sa 1940-1941 (dokumento 1, pagkatapos nito ay magkakaroon ng mga link sa mga dokumento - isang figure na may aktibong link - na nai-post sa dulo ng libro) ay naaprubahan at nilagdaan ni V. Molotov (Chairman ng Council of People's Commissars) at I. Stalin mula sa Komite Sentral ng Partido noong Oktubre 14, 1940. Wala nang naaprubahang plano.
__________________________________________
Maikling impormasyon
Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo
Pangkalahatang Staff para sa 1940-1941. naghanda ng ilang mga plano para sa deployment ng mga armadong pwersa:
– Mula Agosto 16, 1940 sa ilalim ng pamumuno ni B. Shaposhnikov;
– Mula Setyembre 18, 1940, sa ilalim ng pamumuno ni K. Meretskov (ang dokumentong ito ay madalas na tinatawag na plano ng Shaposhnikov-Meretskov). Ang dokumentong ito ay nilagdaan ni I. Stalin at V. Molotov;
– Mula Oktubre 5, 1940, isang tala mula kay K. Meretskov sa isang bilang ng mga isyu at tagubilin na ibinigay ni I. Stalin;
– Mula Marso 11, 1941, sa ilalim ng pamumuno ni G. Zhukov (itinuturing ito ng ilang mga mananaliksik na isang pekeng). Ang dokumento ay walang anumang mga pirma;
– Noong Mayo 15, 1941, si A. Vasilevsky, Deputy Chief ng Operations Directorate ng General Staff (ang may-akda ay nakilala sa pamamagitan ng sulat-kamay) – nag-compile ng isang draft na strategic deployment plan. Dokumento nang walang pirma.
Mga pinuno ng Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo:
B. M. Shaposhnikov (Mayo 10, 1937 – Agosto 19, 1940),
K. A. Meretskov (Agosto 19, 1940 – Enero 14, 1941),
G. K. Zhukov (Enero 14 – Hulyo 29, 1941),
B. M. Shaposhnikov (Hulyo 29, 1941 – Mayo 1942),
A. M. Vasilevsky (Mayo 1942 - Pebrero 1945).
1. B. M. Shaposhnikov 2. K. A. Meretskov 3. G. K. Zhukov 4. A. M. Vasilevsky
Sa panahon ng Great Patriotic War noong 1941-1945. Ang General Staff ay ang pangunahing katawan ng Supreme High Command para sa estratehikong pagpaplano at pamumuno ng sandatahang lakas sa mga harapan.
__________________________________________
Tinukoy ng planong inaprubahan ng pamunuan ng Sobyet ang mga potensyal na kalaban sa bagong sitwasyong pampulitika (1):
Ang kasalukuyang sitwasyong pampulitika sa Europa ay lumilikha ng posibilidad ng isang armadong sagupaan sa ating mga kanlurang hangganan.
Ang armadong labanan na ito ay maaaring limitado lamang sa ating mga kanlurang hangganan, ngunit ang posibilidad ng mga pag-atake mula sa Japan sa ating Far Eastern na mga hangganan ay hindi maaaring maalis.
Sa ating mga kanlurang hangganan, ang pinaka-malamang na kalaban ay ang Alemanya para sa Italya, ang pakikilahok nito sa digmaan ay posible, o sa halip ang paglitaw nito sa Balkan, na lumilikha ng hindi direktang banta sa atin.
Ang isang armadong salungatan sa pagitan ng USSR at Germany ay maaaring magsangkot ng Hungary sa isang labanang militar sa atin, gayundin ang Finland at Romania para sa layunin ng paghihiganti.
Sa malamang na armadong neutralidad sa bahagi ng Iran at Afghanistan, ang isang bukas na pag-atake laban sa USSR ng Turkey, na inspirasyon ng mga Aleman, ay posible.
Ang Alemanya ay nakilala bilang ang pinaka-malamang na kaaway para sa 1940-1941. Sa kabila ng digmaan sa Great Britain, ang Alemanya ay maaaring tumutok sa mga kanlurang hangganan ng USSR (1):
Ang kasalukuyang sitwasyong militar sa Kanlurang Europa ay nagpapahintulot sa mga Aleman na ilipat ang karamihan sa kanilang mga pwersa laban sa ating mga kanlurang bansa. mga hangganan.
Dahil hindi pa rin tapos ang digmaan sa England, maaaring ipagpalagay na aabot sa 50 dibisyon ang maiiwan sa mga sinakop na bansa at rehiyon ng Alemanya at hanggang 20 dibisyon sa kailaliman ng bansa.
Kaya, mula sa itaas 243 dibisyon, hanggang sa 173 dibisyon - kung saan hanggang sa 140 infantry, 15-17 tank, 8 motorized, 5 light at 3 airborne at hanggang 1200 sasakyang panghimpapawid - ay ididirekta laban sa ating mga hangganan.
Ito ay sumasalungat sa assertion na hindi inaasahan ni I. Stalin ang isang pag-atake ng Aleman hanggang sa wakasan ng Alemanya ang digmaan sa Great Britain.
Mga salita ni G. Zhukov:
Naaalala ko ang mga salita ni Stalin nang iulat namin sa kanya ang tungkol sa mga kahina-hinalang aksyon ng mga tropang Aleman: "Si Hitler at ang kanyang mga heneral ay hindi mga hangal na lumaban sa dalawang larangan nang sabay-sabay, kung saan binali ng mga Aleman ang kanilang mga leeg sa Unang Digmaang Pandaigdig. . Si Hitler ay walang sapat na lakas upang lumaban sa dalawang larangan, ngunit hindi papayag si Hitler sa isang pakikipagsapalaran.” 9
Ipinapalagay ng plano na maaaring salakayin ng Alemanya ang USSR kasama ang Great Britain sa likuran. Iminumungkahi ko na sa mga maselang bagay gaya ng mga intensyon at hangarin ng mga pinuno ng estado, dapat tayong gabayan ng mga partikular na dokumento, at hindi ng "mga alingawngaw ng memoir."
Mapa ng Europe noong Hunyo 1, 1941. Germany at mga kaalyado nito sa asul (Vichy French territory not marked), Great Britain sa pula, USSR sa berde
Ipinahiwatig na ang Hungary, Romania at Finland ay lalahok sa panig ng Aleman. Kung maraming mga istoryador ang nagsasabi tungkol sa Romania at Finland na ibabalik nila ang mga teritoryo na kinuha ng USSR, ngunit kung gayon ano ang dahilan para lumahok ang Hungary sa digmaan. Marahil ito ay bunga ng kontrol-militar-pampulitika ng Germany sa mga bansang ito at ang kanilang pagnanais na maging panalong panig. Mula sa dokumento (1):
Alemanya - 173 impanterya. div.; 10,000 tangke; 13,000 sasakyang panghimpapawid
Finland - 15 impanterya. div.; 0 tangke; 400 sasakyang panghimpapawid
Romania - 30 impanterya. div.; 250 tangke; 1100 sasakyang panghimpapawid
Hungary - 15 infantry. div.; 300 tangke; 600 sasakyang panghimpapawid
Kabuuan - 233 impanterya. div.; 10550 tank; 15,100 sasakyang panghimpapawid.
Ang naaprubahang plano ay nagpahiwatig ng dalawang malamang na pangunahing pag-atake ng Aleman. Hilagang opsyon (1):
Ang Germany ay malamang na magpapakalat ng mga pangunahing pwersa nito sa hilaga ng bukana ng ilog. San upang maihatid at mabuo ang pangunahing dagok mula sa East Prussia sa pamamagitan ng Lithuanian SSR sa mga direksyon sa Riga, Kovno at higit pa sa Dvinsk - Polotsk, o sa Kovno - Vilno at higit pa sa Minsk.
Kasabay nito, kinakailangang asahan ang mga auxiliary concentric na pag-atake mula sa Lomza at Brest, kasama ang kanilang kasunod na pag-unlad sa direksyon ng Baranovichi, Minsk.
Malamang din na, kasabay ng pangunahing pag-atake ng mga Aleman mula sa East Prussia, sasalakayin nila mula sa harapan ng Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav sa Dubno, Brody na may layuning maabot ang likuran ng aming Lvov group at makuha Kanlurang Ukraine.
Opsyon sa timog (1):
Posible na ang mga Aleman, upang sakupin ang Ukraine, ay ituon ang kanilang pangunahing pwersa sa timog, sa mga lugar ng Siedlce at Lublin, upang maihatid ang pangunahing suntok sa pangkalahatang direksyon ng Kyiv.
Ang strike na ito ay tila sasamahan ng isang sumusuportang strike sa hilaga mula sa East Prussia
Ang direksyon kung saan ang mga German ay malamang na gumawa ng kanilang pangunahing pag-atake ay natukoy (1):
Ang pangunahing, pinaka-pampulitika na kapaki-pakinabang para sa Alemanya, at, samakatuwid, ang pinaka-malamang ay ang 1st na opsyon ng mga aksyon nito, i.e. kasama ang pag-deploy ng mga pangunahing pwersa ng hukbong Aleman sa hilaga ng bukana ng ilog. San.
Noong Agosto-Setyembre 1940, ang General Staff ng Red Army ay naniniwala na ang mga tropang Aleman ay maghahatid ng pangunahing suntok sa Belarus at ang mga estado ng Baltic. Bukod dito, inaprubahan ito ng pamahalaang Sobyet. Ito ay mahalaga, dahil batay dito, iminungkahi (B. Shaposhnikov ang unang nagmungkahi) na pag-isipan ang mga pangunahing pwersa ng USSR. Ilagay ang mga pangunahing pwersa laban sa mga pangunahing pwersa ng kalaban upang maiwasan ang isang pambihirang tagumpay ng kaaway sa pangunahing direksyon at ang panganib ng pagbalot sa mga kalapit na front.
Dapat tandaan na iminungkahi na tumugon partikular sa mga aksyon ng Alemanya. Iyon ay, ang USSR ay kumilos bilang nagtatanggol na partido sa mga planong ito.
Anong mga hakbang ang dapat gawin laban sa pagsalakay ng Aleman. Opsyon sa timog (1):
Ang unang opsyon ay deployment sa timog ng Brest-Litovsk. Ang mga batayan ng pag-deploy na ito ay dapat na:
1. Mahigpit na takpan ang ating mga hangganan ng aktibong depensa sa panahon ng konsentrasyon ng mga tropa.
2. Sa pakikipagtulungan sa kaliwang bahagi ng hukbo ng Western Front, ang pwersa ng South-Western Front ay nagdulot ng mapagpasyang pagkatalo sa grupong Lublin-Sandomierz ng kaaway at nakarating sa ilog. Vistula. Kasunod nito, humampas sa pangkalahatang direksyon ng Kielce, Krakow at maabot ang ilog. Tilitsa at ang itaas na bahagi ng ilog. Oder.
3. Sa panahon ng operasyon, mahigpit na takpan ang mga hangganan ng Northern Bukovina at Bessarabia.
4. Sa pamamagitan ng mga aktibong aksyon ng North-Western at Western fronts, i-pin down ang karamihan sa mga pwersang German sa hilaga ng Brest-Litovsk at sa East Prussia, habang mahigpit na sinasaklaw ang mga direksyon ng Minsk at Pskov.
Hilagang opsyon (1):
Ang pangalawang opsyon ay ang deployment sa hilaga ng Brest-Litovsk.
Ang mga batayan ng pag-deploy na ito ay dapat na:
1. Malakas na takip ng mga direksyon sa Minsk at Pskov sa panahon ng konsentrasyon ng mga tropa.
2. Nagdulot ng mapagpasyang pagkatalo sa pangunahing pwersa ng hukbong Aleman na nakakonsentra sa Silangang Prussia at nabihag ang huli.
3. Sa pamamagitan ng isang auxiliary strike mula sa Lviv, hindi lamang mahigpit na sakop ang Western Ukraine, Northern Bukovina at Bessarabia, ngunit talunin din ang grupo ng kaaway sa lugar ng Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Unang yugto: sumasaklaw sa mga hangganan sa panahon ng pagpapakilos at konsentrasyon ng mga tropa. Ang konsentrasyon ng mga tropa para sa direksyong kanluran (Belarus) ay nagaganap 20 araw pagkatapos ng anunsyo ng pagpapakilos. Sa timog-kanlurang direksyon (Ukraine), ang konsentrasyon ay nangyayari pagkatapos ng 30 araw. Ang yugtong ito ay nagsasangkot ng eksklusibong pagtatanggol na mga gawain sa loob ng 20-30 araw. (1):
Sa panahon ng... ang konsentrasyon ng mga tropa at bago sila pumunta sa opensiba, ang mga hukbo ay obligadong aktibong ipagtanggol, umaasa sa mga pinatibay na lugar, upang mahigpit na isara ang ating mga hangganan at pigilan ang mga Aleman sa pagsalakay sa ating teritoryo.
Ikalawang yugto: pag-concentrate ng mga tropa, magsagawa ng opensiba na may layuning talunin ang kalaban. Para sa kanlurang distrito ng militar, ang sumusunod na petsa para sa pagsisimula ng opensiba ay itinatag (1):
Sa kondisyon na ang mga riles ay gumagana nang buong alinsunod sa plano ng transportasyon ng tropa, ang araw ng paglipat sa isang pangkalahatang opensiba ay dapat itakda sa 25 araw mula sa pagsisimula ng mobilisasyon, i.e. 20 araw mula sa simula ng konsentrasyon ng mga tropa.
Mobilisasyon, konsentrasyon ng mga tropa sa mga direksyon (sa oras na ito ay nagaganap ang mga aksyong depensiba) at pagkatapos ay isang ganting-atake laban sa sumasalakay na kaaway. Ang opensiba mismo ay nakabalangkas nang halos halos: ang pagkatalo ng kaaway sa Polish General Government na may access sa ilog. Ang Oder ay nasa timog, ang pagkatalo ng kalaban at ang pananakop ng East Prussia ay nasa hilaga. Ang mga nakakasakit na plano ay dapat na inilarawan nang mas detalyado na may malinaw na pangwakas na mga layunin, kasama ang pagkamit kung saan ang digmaan ay itinuturing na panalo. At dito upang talunin ang kaaway at sakupin ang malalaking lugar sa hangganan. Kung ito ay isang plano upang sakupin ang Europa, kung gayon ito ay malinaw na hindi sapat! Ano sa tingin mo?
Ang dokumentong sinipi ko ay nasa dulo ng aklat. Inirerekomenda kong basahin ito. Wala akong nakitang agresibo, iyon ay, mga agresibong hakbang na may kaugnayan sa Germany. Ang lahat ng mga hakbang ay binalak na may mata sa mga aksyon ng Aleman (konsentrasyon ng mga tropa, direksyon ng pangunahing pag-atake). Ang plano ay nanawagan para sa pagkatalo ng sumasalakay na kaaway na sinundan ng pagkawasak ng kanyang kagyat na likuran. Kadalasan sa makasaysayang panitikan, ang plano ng Sobyet bago ang digmaan ay nailalarawan bilang nakakasakit, habang ang malalayong konklusyon ay iginuhit tungkol sa pagiging agresibo ng Unyong Sobyet. Matatawag bang opensiba ang isang plano na nagpaplano ng mga aksyon kung sakaling agresyon ng kaaway?
Sa esensya, ang Pulang Hukbo ay naghahanda upang takpan ang mga hangganan ng isang kasunod na welga laban sa sumasalakay na kaaway at sa paglipat sa teritoryo nito ("na may kaunting dugo at sa dayuhang lupa").
Ano ang plano ng Aleman? Ang "Barbarossa" ay naglaan para sa isang pagsalakay sa teritoryo ng ibang bansa, ang pagkatalo ng mga hukbo nito at ang pagkuha ng mga mahahalagang lugar (ang buong European na bahagi ng USSR). Mula sa Direktiba ng Aleman Blg. 21 ng Disyembre 18, 1940:
Ang armadong pwersa ng Aleman ay dapat maging handa upang talunin ang Soviet Russia sa isang panandaliang kampanya bago pa man matapos ang digmaan laban sa England (Plan Barbarossa).
Dapat gamitin ng mga pwersang panglupa para sa layuning ito ang lahat ng mga yunit sa kanilang pagtatapon, maliban sa mga kinakailangan upang maprotektahan ang mga sinasakop na teritoryo mula sa anumang mga sorpresa...
Ibibigay ko ang utos para sa estratehikong deployment ng mga armadong pwersa laban sa Soviet Russia, kung kinakailangan, walong linggo bago ang nakatakdang pagsisimula ng mga operasyon.
Ang mga paghahanda na nangangailangan ng mas mahabang panahon, kung hindi pa ito nagsisimula, ay dapat magsimula ngayon at matapos sa Mayo 15, 1941.
Napakahalaga na walang makatuklas ng intensyon na magsagawa ng pag-atake.
Ang pangwakas na layunin ng operasyon ay lumikha ng isang hadlang laban sa bahagi ng Asya ng Russia sa kahabaan ng karaniwang linya ng Volga-Arkhangelsk. 10
Orihinal na plano ng Barbarossa (unang dalawang sheet)
Sa madaling sabi at malinaw.
– Dapat na handa ang mga tropang Aleman na talunin ang mga Sobyet;
– Isang napapanahong order ang ibibigay upang simulan ang pag-deploy;
– Dapat magsimula na ang lahat ng kinakailangang paghahanda;
- Ang pangunahing bagay ay ang kaaway ay "hindi hulaan ang intensyon na magsagawa ng pag-atake."
Kaya alin sa dalawang plano ang mahalagang nakakasakit, at bilang resulta ay agresibo?
At, bilang panuntunan, ang mga planong militar ay kinabibilangan ng pagkatalo ng kaaway. Ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat sila ay nakakasakit. Dapat mong tingnan ang kakanyahan ng mga plano.
Kaya, ang planong militar ay inaprubahan ng pamahalaang Sobyet. Ang Pangkalahatang Staff ay binigyan ng tungkulin na bumuo ng dalawang opsyon para sa pangunahing pag-atake ng kaaway: timog at hilaga. Ang lahat ng gawain ay binalak na matapos sa Mayo 1, 1941.
Sa paghirang ng Chief of the General Staff G. Zhukov, nagsimulang isulong ang southern plan, ibig sabihin, ang pag-aakalang itutuon ng mga Germans ang kanilang pangunahing pwersa sa timog, at samakatuwid ay dapat ding panatilihin ng USSR ang pangunahing pwersa nito sa Timog. Ang plano ng Marso 11, 1941 (hindi nilagdaan ng sinuman) ay isang pag-unlad ng timog na opsyon. Bilang karagdagan, dapat tandaan na habang kumander pa rin ng mga tropa ng Kyiv Special Military District noong Disyembre 1940, sumulat si G. Zhukov ng tala sa People's Commissariat of Defense na nagsasaad na ang kaaway ay tututuon ang pangunahing pwersa sa timog. Sa isang paraan o iba pa, sa panahon na si G. Zhukov ang pinuno ng General Staff, mayroong isang aktibong pumping ng mga tropa sa direksyon ng Timog.
Sa panahon ng perestroika at pagkatapos nito, nagsimulang aktibong gamitin ng mga mananaliksik ang mga nabuksang archive. Noong 1992, natagpuan ang isang tala ni A. Vasilevsky (na may petsang hindi mas maaga kaysa sa Mayo 15, 1941), na nagmungkahi ng isang preventive strike sa puro tropang Aleman (2). Ang dokumento ay tinawag na "Mga Pagsasaalang-alang ng Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo sa plano para sa estratehikong pag-deploy ng Armed Forces ng Unyong Sobyet sa kaganapan ng digmaan sa Alemanya at mga kaalyado nito." Ito ay pinagsama-sama sa isang draft na bersyon ni A. Vasilevsky na may mga susog ni N. Vatutin (ayon sa isa pang bersyon, ang mga pagbabago ay ginawa ni G. Zhukov).
Ang plano ay nakasaad (2):
Sa kasalukuyan, ang Germany, ayon sa Intelligence Directorate ng Red Army, ay nag-deploy ng humigit-kumulang 230 infantry, 22 tank, 20 motorized, 8 air at 4 cavalry divisions, at sa kabuuan ay humigit-kumulang 284 divisions.
Sa mga ito, noong Mayo 15, 1941, hanggang 86 infantry, 13 tank, 12 motorized at 1 cavalry divisions, at isang kabuuang hanggang 112 divisions, ay nakakonsentra sa mga hangganan ng Unyong Sobyet.
Ipinapalagay na sa kasalukuyang sitwasyong pampulitika, ang Germany, kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa USSR, ay makakalaban sa amin ng hanggang 137 infantry, 19 tank, 15 motorized, 4 cavalry at 5 airborne divisions, at isang kabuuang ng hanggang 180 dibisyon...
Malamang, ang pangunahing pwersa ng hukbong Aleman, na binubuo ng 76 infantry, 11 tank, 8 motorized, 2 cavalry at 5 air, at isang kabuuang hanggang 100 dibisyon, ay ipapakalat sa timog ng Demblin upang hampasin sa direksyon ng Kovel , Rivne, Kyiv...
Isinasaalang-alang na kasalukuyang pinakikilos ng Germany ang hukbo nito, na naka-deploy sa likuran, mayroon itong pagkakataong balaan tayo sa pag-deploy at maglunsad ng sorpresang pag-atake.
Upang maiwasan ito [at talunin ang hukbong Aleman], itinuturing kong hindi kinakailangan na magbigay ng inisyatiba sa utos ng Aleman, upang pigilan ang kaaway sa pag-deploy at pag-atake sa hukbong Aleman sa sandaling ito ay nasa yugto ng pag-deploy at mayroon hindi pa nagkaroon ng oras upang ayusin ang mga sangay ng harap at interaksyon ng mga tropa.
Hayaan akong bigyang-diin na ang isang preemptive strike ay binalak laban sa grupong Aleman na naghahanda sa pag-atake sa USSR upang "maunahan ang kaaway." Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang agresibong plano sa digmaan at mga preventive strike laban sa kaaway, sa tingin ko, ay malinaw.
Ipinahiwatig na ang pinaka-malamang na direksyon ng pangunahing pag-atake ng Aleman ay ang timog na direksyon. Samakatuwid, ang pangunahing suntok ng mga tropang Sobyet ay inaasahang ihahatid sa direksyong timog-kanluran. Ngunit ang inaasahang petsa para sa isang posibleng preventive strike ay hindi ipinahiwatig, kung kailan ito dapat mangyari noong 1941 o 1942 (2):
Kasabay nito, kinakailangan upang mapabilis ang pagtatayo at armament ng mga pinatibay na lugar sa lahat ng posibleng paraan, upang simulan ang pagtatayo ng mga pinatibay na lugar noong 1942 sa hangganan ng Hungary, at upang ipagpatuloy din ang pagtatayo ng mga pinatibay na lugar sa linya. ng lumang hangganan ng estado...
Ihiling na ang NKPS ay kumpleto at napapanahong makumpleto ang pagtatayo ng mga riles ayon sa plano ng 1941, at lalo na sa direksyon ng Lvov.
Ibig sabihin, kailangang matupad ang plano para sa pagtatayo ng mga riles para sa 1941 at simulan ang pagtatayo ng mga kuta noong 1942. Sa anong oras tayo dapat maghanda para sa isang preemptive strike? Walang sinasabi ang dokumento tungkol dito. Kung ang welga ay binalak para sa 1941, kung gayon bakit nagpaplano para sa 1942 na magtayo ng mga kuta sa bago at lumang hangganan?
Gusto kong bigyang-diin muli na ang plano ni A. Vasilevsky ay hindi pa nilagdaan at maraming mga pagwawasto sa teksto. Ang isang malinis na bersyon, kung mayroon man, ay hindi natagpuan. Tulad ng itinuturo ng ilang mga istoryador ng militar (V. Anfilov, N. Svetlishin), ang plano para sa isang preventive war ay iniulat kay I. Stalin, ngunit tinanggihan niya ito. Mula sa mga salita ni G. Zhukov:
Mabuti na hindi sumang-ayon si Stalin sa amin, kung hindi, kami, na isinasaalang-alang ang estado ng mga tropa at ang pagkakaiba sa kanilang pagsasanay sa hukbo ng Aleman, ay makakatanggap ng isang bagay na katulad ng operasyon ng Kharkov noong Mayo 1942. 13
Ang nasabing operasyon, ayon kay G. Zhukov, ay napahamak sa kabiguan (nakarating siya sa mga konklusyong ito pagkatapos ng digmaan). Ang diumano'y mga pambihirang tagumpay na may lalim na hanggang 300 km ay maaaring maging isang seryosong pagsubok para sa mga tropa at command staff. Sa unang pagkakataon, nagawa ng mga tropang Sobyet ang gayong tagumpay sa Labanan ng Stalingrad.
Ngayon marami ang nagsasabi na ang isang preventive strike ay ang tanging sapat na hakbang para sa Unyong Sobyet at isang napalampas na pagkakataon na magtutulot sa sakuna ng 1941-1942 na iwasan. Mula sa taas ng panahon ngayon, madaling pagtalunan kung paano at ano ang dapat na ginawa.
Ang isang pre-emptive strike laban sa Germany ay hindi limitado sa mga usaping militar. Ang ganitong hakbang ay lumikha ng isang mahirap na diplomatikong sitwasyon kung saan ang paglabag sa kasunduan ay inilagay ang USSR. Ang USSR ay magiging isang aggressor para sa lahat. Sa kasong ito, anong uri ng suporta ang maaaring ibigay sa Unyong Sobyet sa kaso ng mga pagkabigo sa harap? Hindi natin dapat kalimutan ang mahirap na sitwasyon sa Malayong Silangan, kung saan maaaring kumilos ang Japan, sinasamantala ang mga bagong diplomatikong kalagayan.
Ang tanong, matatalo kaya ng USSR ang Germany sa pamamagitan ng unang pagwelga noong 1941? Sa antas ng karanasan sa labanan ng mga sundalo at opisyal na umiiral sa oras na iyon, na may antas ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga sangay ng militar, na may pangkalahatang kahandaan ng mga tropa (mobilisasyon, naka-deploy sa likod na mga lugar). Ang mga Germans ay nagkaroon ng lahat ng ito sa kasaganaan. Maaari lamang hulaan ng isa ang tungkol sa mga kahihinatnan ng naturang operasyon kung nabigo ito noong 1941. Hindi nakakalimutang magdagdag ng mga diplomatikong kahihinatnan dito. Ang simula ng isang digmaan at ang digmaan mismo ay hindi lamang mga aksyon ng mga hukbo at General Staff, ngunit ito rin ay diplomasya! At kailangan nating tandaan ito.
Walang ibang mga dokumento sa estratehikong pagpaplano bago ang digmaan ang natagpuan hanggang sa kasalukuyan. Sa tingin ko, kung may ganoong dokumento, matagal na itong natagpuan at nai-publish;
Sa konteksto ng gawain ng Soviet General Staff, ang mga aktibidad ng panig ng Aleman ay kawili-wili. Doon sila ay bumuo ng dalawang mga pagpipilian para sa pangunahing pag-atake mula sa hilaga sa pamamagitan ng Belarus, ang mga estado ng Baltic at ang timog sa pamamagitan ng Ukraine. Bilang isang resulta, ang hilagang opsyon ay pinagtibay.
Kaya, sa kabila ng natapos na non-attack pact, ang Alemanya at ang USSR ay mga kalaban. Ang plano ng pag-atake ng Germany ay kilala sa bawat detalye. Ngunit ang isang katulad na komprehensibong plano para sa pag-atake ng USSR sa Alemanya ay hindi pa natagpuan. Naniniwala ako na hindi seryoso ang pagtukoy sa ilang materyal at pahayag na hindi sinusuportahan ng mga partikular na dokumento. Ang mga kilalang dokumento ng militar ng USSR ay nagpapahiwatig ng mga aksyong nagtatanggol sa paunang yugto.
Mga yugto ng "Barbarossa Plan"
 
2. Mga plano upang masakop ang hangganan
Sa pag-ampon ng plano para sa estratehikong pag-deploy ng mga armadong pwersa ng USSR, ang mga direktiba ay ipinadala sa mga distrito ng militar sa hangganan upang bumuo ng mga plano para sa pagpapatakbo ng pag-deploy ng bawat distrito.
Sa sumusunod, para sa kaginhawahan, gagamitin ko ang sumusunod na pagdadaglat:
LVO - Leningrad Military District;
PribOVO - Baltic Special Military District;
ZAPOVO - Western Special Military District (Belarus);
KOVO - Kyiv Special Military District;
ODVO - Odessa Military District.
Ang mga direktiba para sa pagbuo ng mga plano ay nagsimulang dumating sa mga distrito mula sa katapusan ng 1940. "Ang direktiba ng People's Commissariat of Defense ng USSR na bumuo ng isang plano para sa pagpapatakbo ng deployment" ay dumating sa LVO "noong Nobyembre 25, 1940", upang KOVO "mula Nobyembre 28, 1940", hanggang PribOVO "hindi lalampas sa Enero 1941", sa ZapOVO "hindi lalampas sa Pebrero 1941".
Pagkaraan ng isang tiyak na oras, ang mga distrito ay muling nakatanggap ng mga direktiba mula sa Pangkalahatang Staff para sa pag-unlad, halimbawa, "Direktif ng People's Commissar of Defense ng USSR para sa pagbuo ng isang plano para sa pagpapatakbo ng pag-deploy ng mga hukbo ng Baltic OVO, w /n, na may petsang Marso 3, 1941.”
Hanggang Hunyo 22, nagkaroon ng patuloy na pagpipino ng mga plano. Sa mga memoir ni P. Lapin (dating pinuno ng kawani ng 10th Army - ZapOVO), sinabi na noong Enero 1941 ang unang direktiba ay natanggap upang bumuo ng isang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado:
Sa resibo noong Enero 1941 ng direktiba ng distrito para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado...
Paulit-ulit naming binago ang 1941 state border defense plan mula Enero hanggang sa simula ng digmaan, ngunit hindi namin ito natapos. Ang huling pagbabago sa direktiba sa pagpapatakbo ng distrito ay natanggap ko noong Mayo 14 sa Minsk. Iniutos nito ang pagbuo ng plano na kumpletuhin sa Mayo 20 at isumite para sa pag-apruba sa punong-tanggapan ng ZapOVO. 15
Ayon kay L. Sandalov (dating chief of staff ng 4th Army - ZapOVO):
Noong Abril 1941, ang utos ng 4th Army ay nakatanggap ng isang direktiba mula sa punong-tanggapan ng Zapovovo, ayon sa kung saan kinakailangan na bumuo ng isang plano upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropa sa direksyon ng Brest. Nakasaad dito na “upang masakop ang mobilisasyon, konsentrasyon at deployment ng mga tropa, ang buong teritoryo ng distrito ay nahahati sa army cover areas...”. Alinsunod sa direktiba ng distrito, binuo ang isang plano sa pagsakop ng hukbo. 16
Hayaan akong bigyang-diin na ang layunin ng plano ay "sakupin ang mobilisasyon, konsentrasyon at deployment ng mga tropa." Ang mga permanenteng direktiba sa mga kanlurang distrito mula sa Pangkalahatang Kawani ay nagpapahiwatig ng pagpapatupad ng mga pare-parehong hakbang upang gumuhit ng mga planong militar para sa mga distrito. Batay sa anong mga patnubay ang nakabatay sa pagpaplano ng mga indibidwal na distrito ng militar?
Ang mga huling direktiba upang bumuo ng mga plano para sa pagsakop sa mga distrito ng hangganan ay ipinadala noong Mayo 1941 sa bawat kanlurang distrito. Ang mga plano sa pabalat na binuo ng mga distrito ay isasagawa sa panahon ng pag-atake ng Aleman. Tingnan natin ang mga ito nang mas detalyado.
Direktiba sa kumander ng mga tropang PribOVO No. 503920/ss/ov [hindi lalampas sa Mayo 30, 1941] (4):
Upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropang PribOVO, pagsapit ng Mayo 30, 1941, ikaw mismo kasama ng punong kawani at pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng Punong-tanggapan ng Distrito, ay bumuo ng:
a) isang detalyadong plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ng Lithuanian SSR mula Palanga hanggang sa paghahabol. Kapchiamiestis, plano para sa anti-amphibious defense ng Baltic Sea coast sa timog ng Matsalu Bay at mga isla ng Dago at Ezel;
b) isang detalyadong plano sa pagtatanggol sa hangin.
I. Mga gawain sa pagtatanggol:
1. maiwasan ang pagsalakay ng parehong lupa at hangin na mga kaaway sa teritoryo ng distrito;
2. na may matigas ang ulo na pagtatanggol sa mga kuta sa kahabaan ng hangganan ng estado, mahigpit na sakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at paglalagay ng mga tropang distrito;
3. pagtatanggol sa baybayin at mga isla ng Ezel at Dago, kasama ang Red Banner Baltic Fleet, upang maiwasan ang mga amphibious landings ng kaaway;
4. air defense at aviation operations upang matiyak ang walang patid na operasyon ng mga riles at ang konsentrasyon ng mga tropang distrito;
Direktiba sa kumander ng mga tropang ZapOVO No. 503859/ss/ov [hindi lalampas sa Mayo 20, 1941] (3):
Upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at deployment ng mga tropang distrito, pagsapit ng Mayo 20, 1941, ikaw mismo, kasama ang punong kawani at pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito, ay bubuo ng:
a) isang detalyadong plano para sa pagtatanggol ng hangganan ng estado mula Kanchamiestis hanggang Lake. Switez (demanda);
b) isang detalyadong plano sa pagtatanggol sa hangin.
I. Mga gawain sa pagtatanggol:
1. Pigilan ang pagsalakay ng parehong lupa at hangin na mga kaaway sa teritoryo ng distrito.
2. Ang malakas na pagtatanggol sa mga kuta sa kahabaan ng hangganan ng estado ay matatag na sasaklaw sa pagpapakilos, konsentrasyon at paglalagay ng mga tropa ng distrito.
3. Ang pagtatanggol sa himpapawid at mga operasyon ng abyasyon ay titiyak sa normal na operasyon ng mga riles at ang konsentrasyon ng mga tropa.
Direktiba sa kumander ng mga tropang KOVO No. 503862/ss/ov [hindi lalampas sa Mayo 20, 1941] (5):
Upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropang distrito pagsapit ng Mayo 25, 1941, ikaw at ang punong kawani at ang pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito ay personal na bubuo ng:
1. Detalyadong plano para sa pagtatanggol ng hangganan ng estado mula sa lawa. Svityazskoye hanggang Lipkana;
2. Detalyadong air defense plan.
I. Mga gawain sa pagtatanggol:
1. Pigilan ang pagsalakay ng parehong lupa at hangin na mga kaaway sa teritoryo ng distrito.
2. Ang malakas na pagtatanggol sa mga kuta sa kahabaan ng hangganan ng estado ay matatag na sasaklaw sa pagpapakilos, konsentrasyon at paglalagay ng mga tropa ng distrito.
3. Ang air defense at aviation operations ay titiyak sa normal na operasyon ng mga riles at ang konsentrasyon ng mga tropa ng distrito.
Ang parehong mga direktiba ay dumating sa OdVO at LVO. Ang mga gawain sa mga ito ay magkapareho, kaya hindi ko babanggitin ang mga ito (hindi ko inilakip ang mga dokumentong ito sa dulo ng libro, ngunit madali silang mahanap sa Internet).
Kaya, ang mga distrito ay binigyan ng isang tiyak na gawain: upang masakop ang pagpapakilos at konsentrasyon ng mga tropa na may matigas na depensa. Walang pag-uusap tungkol sa pag-atake sa Alemanya. Sa bawat distrito, itinalaga ang mga sakop na lugar para sa bawat hukbo, gayundin ang mga pinaka-mapanganib na direksyon.
Maaaring ibuod na ang mga plano sa pabalat ay kinakatawan (ayon sa mga dokumento) ng isang hanay ng mga hakbang sa pagtatanggol (ang unang yugto ng digmaan).
Gaya ng nasabi ko na, sa pamamagitan ng mga direktiba ang Pangkalahatang Staff ay nagtakda ng mga pangkalahatang katulad na gawain para sa mga distrito (ang mga pangkalahatang gawain ay paulit-ulit na salita bawat salita sa bawat direktiba), samakatuwid, gamit ang halimbawa ng direktiba para sa ZapOVO (3), tingnan natin kung anong mga gawain ang itinalaga sa kanlurang mga distrito ng militar. Pinapayuhan ko kayong suriin ang mga dokumentong ito. Ito ay hindi bababa sa kawili-wili.
Ang pagtatanggol sa hangganan ng estado ay iniutos na ayusin batay sa sumusunod (3):
1. Ang batayan ng pagtatanggol ay dapat na ang patuloy na pagtatanggol sa mga pinatibay na lugar at mga kuta sa bukid na nilikha sa kahabaan ng hangganan ng estado, gamit ang lahat ng pwersa at kakayahan para sa kanilang karagdagang pag-unlad. Bigyan ang depensa ng katangian ng mga aktibong aksyon. Anumang pagtatangka ng kaaway na masira ang mga depensa ay dapat na agad na maalis sa pamamagitan ng mga counterattacks mula sa mga reserba ng hukbo at hukbo.
2. Bigyang-pansin ang anti-tank defense. Sa kaganapan ng isang pambihirang tagumpay sa harap ng depensa ng malalaking motorized na mekanisadong yunit ng kaaway, ang paglaban sa kanila at ang pag-aalis ng tagumpay ay dapat isagawa sa pamamagitan ng direktang utos ng District Command, kung saan ang malawakang paggamit ng karamihan sa mga anti-tank artillery brigades, mechanized corps at aviation.
Ang gawain ng mga anti-tank brigades ay upang salubungin ang mga tangke sa mga inihandang linya na may malakas na putukan ng artilerya at, kasama ng aviation, ipagpaliban ang kanilang pagsulong hanggang sa ang ating motorized mechanized corps ay lumapit at mag-counterattack.
Ang gawain ng mechanized corps ay mag-deploy sa ilalim ng takip ng mga anti-tank brigade, na may malalakas na flank at concentric strike kasama ng aviation upang magdulot ng pangwakas na pagkatalo sa mga mekanisadong yunit ng kaaway at alisin ang tagumpay.
Ang pinakamahalagang sandata para sa pakikipaglaban sa mga mekanisadong dibisyon at corps ay artilerya. Ito ay artilerya na itinalaga ng isang espesyal na papel sa mga operasyong depensiba. Dapat sabihin na ang sitwasyon sa artilerya at ang paggamit nito sa unang panahon ng digmaan ay napaka-hindi maliwanag.
13 Pinatibay na lugar (UR). Ang UR ay nagsimulang itayo sa bagong hangganan mula sa simula ng 1940.
Para sa ZapOVO, ang mga partikular na mahahalagang lugar ay isinasaalang-alang (3):
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) mula sa harapan ng Ostroleka, Malkinya hanggang Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
Inutusan itong lumikha ng isang plano kung sakaling magkaroon ng hindi matagumpay na mga operasyong militar, na kinabibilangan ng mga anti-tank barrier, pagmimina ng mga tulay, mga junction ng riles sa buong lalim ng mga linya ng depensa (hanggang sa at kabilang ang Berezina River). Bukod dito, inutusan itong gumuhit ng mga plano para sa paglikas ng mga pabrika, pabrika at iba pang institusyon. (3):
VII. Sa pamamagitan ng utos ng Command ng Western Special Military District:
2. Maglaan ng mga counterattacks ng mga mechanized corps at aviation sa pakikipagtulungan sa rifle corps at anti-tank brigades.
Sa kaso ng sapilitang pag-alis, bumuo ng isang plano para sa paglikha ng mga anti-tank na hadlang sa buong lalim at isang plano para sa pagmimina ng mga tulay, mga junction ng riles at mga punto ng posibleng konsentrasyon ng kaaway (mga tropa, punong-tanggapan, ospital, atbp.).
4. Bumuo ng isang plano para sa pagdadala ng mga pinatibay na lugar sa dating hangganan ng estado sa loob ng distrito sa ganap na kahandaang labanan.
5. Bumuo ng: a) isang plano para sa pagpapataas ng mga tropa sa alerto at pagtatalaga ng mga yunit ng suporta para sa mga tropa sa hangganan; b) isang plano para sa proteksyon at pagtatanggol sa pinakamahalagang pang-industriya na negosyo, istruktura at pasilidad.
6. Sa kaso ng sapilitang pag-withdraw, bumuo, alinsunod sa mga espesyal na tagubilin, ng isang plano para sa paglikas ng mga pabrika, pabrika, bangko at iba pang negosyo, ahensya ng gobyerno, bodega, pag-aari ng militar at estado, mga tauhan ng militar, paraan ng transportasyon, atbp. .
Sa kaso ng mga kanais-nais na kondisyon (3):
Ang lahat ng nagtatanggol na tropa at reserba ng mga hukbo at distrito ay dapat na maging handa, sa mga tagubilin ng Mataas na Utos, upang maglunsad ng mabilis na mga welga.
Para sa aviation at air defense system, inireseta na gumuhit ng isang plano (3):
b) ang paggamit at pagkilos ng mga sasakyang panghimpapawid, magtatag ng mga lugar para sa pagkasira ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway para sa mga indibidwal na yunit ng hangin;
c) masusing proteksyon ng anti-aircraft artilery at fighter aircraft ng permanenteng air defense points at pasilidad, unloading areas at troop concentration areas;
Susunod, pangkalahatang mga tagubilin (3):
1. Ang unang paglipad o pagtawid sa hangganan ng estado ay pinahihintulutan lamang sa espesyal na pahintulot ng Mataas na Utos.
3. Ang plano sa pabalat ay ipapatupad kapag natanggap ko ang isang naka-encrypt na telegrama mula sa akin, isang miyembro ng Pangunahing Konseho ng Militar, ang Hepe ng Pangkalahatang Kawani, na nilagdaan na may sumusunod na nilalaman: “Magpatuloy sa pagpapatupad ng plano sa pabalat ng 1941 .”
5. Bumuo ng isang cover plan sa dalawang kopya, magsumite ng isang kopya sa akin para sa pag-apruba sa pamamagitan ng Chief of the General Staff, at panatilihin ang pangalawang kopya, na selyado ng selyo ng District Military Council, sa personal na safe ng District Chief ng Mga tauhan.
6. Ang mga plano sa pagsakop na binuo ng mga hukbo at inaprubahan ng Konseho ng Militar ng Distrito para sa bawat isa sa mga sakop na lugar, na tinatakan ng selyo ng Konseho ng Militar ng Distrito, ay dapat na itago sa personal na ligtas ng kaukulang pinuno ng sakop na lugar.
7. Ang mga ehekutibong dokumento na binuo para sa mga pormasyong militar ay dapat na naka-imbak sa mga bag na selyadong may selyo ng Konseho ng Militar ng Hukbo sa ... ang pagbuo.
8. Ang folder at mga pakete na may mga cover-up na dokumento ay binuksan sa pamamagitan ng nakasulat o telegrapikong order - sa mga hukbo - ng Militar Council ng Distrito at sa mga pormasyon - ng Military Council of the Army.
Malinaw na sinabi na ang pagtawid sa mga hangganan ay posible lamang sa espesyal na pahintulot mula sa utos. Ang mga hukbo ng mga partikular na lugar na sumasaklaw ay inutusan na magkaroon sa kanilang punong-tanggapan ng mga plano para sa pagsakop sa mga lugar, na binuksan sa pamamagitan ng desisyon ng Konseho ng Militar ng distrito.
Mga linya ng depensa para sa ZapOVO. Ang ilog ay ipinahiwatig sa asul. Berezina.
Ang mga direktiba ay nakabalangkas sa mga likurang linya kung saan kinakailangan upang "masuri at maghanda para sa pagtatanggol." Ang reconnaissance ay isang biswal na pag-aaral ng kaaway at ang lupain upang linawin ang desisyon na ginawa sa mapa. Personal itong isinasagawa ng kumander ng batalyon (kumpanya) at mas mataas, hanggang sa mga kumander ng hukbo at mga front.
Para sa ZapOVO ang mga sumusunod na lugar (3):
Reconnoiter at maghanda ng mga likurang linya para sa buong lalim ng depensa hanggang sa ilog. Berezina incl.
Ito ay pinlano na ipagtanggol ang halos buong teritoryo ng Byelorussian SSR.
Mga linya ng depensa para sa PribOVO (4):
a) sa harap - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas, at Dusis, claim. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, sa kahabaan ng silangang pampang ng ilog. Neman.
Sa katunayan, ang teritoryo ng Lithuanian SSR at bahagyang ang Latvian SSR.
Mga linya ng depensa para sa KOVO (5):
I-reconnoiter at ihanda ang mga likurang linya ng depensa para sa buong lalim ng depensa sa ilog. Kasama ang Dnieper.
Kaya, ang depensa ay dapat na medyo malalim, na may pagmimina ng mga tulay, mga junction ng riles, at ang paglikas ng mga pabrika at halaman kung kinakailangan.
Mga linya ng depensa KOVO (hanggang sa Dnieper River kasama). Ang asul ay nagpapahiwatig ng matinding linya ng depensa.
Sumunod, nagpadala ang mga distrito ng militar ng mga direktiba sa mga hukbong itinalaga sa kanila upang gumuhit ng mga plano sa pagsakop sa rehiyon. Kaya, sa partikular, noong Mayo 14, ang Konseho ng Militar ng ZapOVO ay nagpadala ng isang direktiba sa mga hukbo nito na may mga tagubilin upang bumuo ng mga plano ng hukbo sa Mayo 20 (bawat hukbo ay itinalaga ng sarili nitong lugar). Ang 3rd Army ay inutusan na gumawa ng Cover Plan para sa Area No. 1 (6):
3. Mga gawain ng mga tropa ng sakop na lugar: field troops - upang matatag na ipagtanggol ang Grodno UR at field fortifications sa hangganan ng estado, sa sektor ng hukbo, sakupin ang mga direksyon ng Lida, Grodno at Bialystok at tiyakin ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng ang mga hukbo ng distrito.
Ang gawain ng anti-tank artillery brigade ay upang matugunan ang mga tangke na may malakas na sunog ng artilerya sa isang handa na linya...
Sa paglaban para sa foreground, malawakang paggamit ng serbisyo ng barikada, pinsala sa mga tulay at kalsada, at mga hadlang laban sa tangke. Mga tulay sa ibabaw ng Augustow Canal, r. Bebrza, b. Ihanda ang Brzozówka para sa pagkawasak. Ang pagkasira mismo ay dapat isagawa sa mga espesyal na utos ng kumander ng lugar ng takip.
Tinukoy ng direktiba ang oras ng kahandaan sa labanan at pag-okupa sa mga kuta sa larangan. Bilang karagdagan, ang gawain ay itinakda upang magbigay ng materyal (gasolina, bala, ekstrang bahagi para sa kagamitan) (6):
7) Ang lahat ng mga istruktura ng militar ng pasulong na gilid ng Urals ay dapat na sakupin ng isang buong pandagdag ng mga garrison at bigyan ng mga kanyon at machine gun. Ang pag-okupa at pagdadala ng mga istruktura na matatagpuan sa harap na linya sa ganap na kahandaan sa labanan ay dapat makumpleto nang hindi lalampas sa 2-3 oras pagkatapos ipahayag ang alarma, at para sa mga yunit ng Urals, pagkatapos ng 45 minuto.
Sa pag-anunsyo ng alarma, ang mga garison ay sumasakop sa mga pag-install ng militar at ganap na handa para sa labanan, ang mga guwardiya ng militar ay ipinadala at ang mga komunikasyon ay itinatag.
Mahalaga: ang pagdadala ng mga yunit sa ganap na kahandaan sa labanan sa front line ay nangyayari sa loob ng 2-3 oras, ang mga yunit ng mga pinatibay na lugar sa loob ng 45 minuto! Ang gawain ay upang sakupin ang defensive line sa pinakamaikling posibleng panahon.
Ito ay pinlano na magsagawa ng mga paglabas sa pagsasanay upang magsanay sa pagtataas ng mga yunit sa alarma (6):
e) Bago ang Hunyo 15, 1941, isagawa ang:
1) dalawang biyahe sa field kasama ang command staff ng mga unit, sa mga lugar na binalak ayon sa plano;
2) isa o dalawang paglabas ng pagsasanay sa mga yunit ng alerto, na may masusing pagsusuri ng kanilang kahandaan sa labanan sa lahat ng aspeto, kasama ang kanilang pagsulong sa mga ruta na nakabalangkas ayon sa plano, nang hindi dinadala ang mga yunit na mas malapit sa 5 km sa hangganan ng estado.
Ang mga hukbo ng ZapOVO ay sumunod sa direktiba, ang mga plano sa pagsakop ay binuo. Mula sa mga memoir ni P. Lapin (dating chief of staff ng 10th Army - ZapOVO):
Ang huling pagbabago sa direktiba sa pagpapatakbo ng distrito ay natanggap ko noong Mayo 14 sa Minsk. Iniutos nito ang pagbuo ng plano na kumpletuhin sa Mayo 20 at isumite para sa pag-apruba sa punong-tanggapan ng ZapOVO. Noong Mayo 20, iniulat ko: "Ang plano ay handa na, ang pag-apruba ay kinakailangan mula sa kumander ng mga tropa ng distrito upang simulan ang pagbuo ng mga dokumento ng ehekutibo." 17
Ang kumander ng ZapOVO, D. Pavlov, ay hindi inaprubahan ang mga plano, ngunit, gayunpaman, tulad ng isinulat ni P. Lapin:
Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga kumander ng dibisyon ay may mga sumusunod na dokumento sa pagtatanggol sa hangganan ng estado kung sakaling magkaroon ng digmaan:
a) isang plano para sa pagpapataas ng mga tropa sa alerto at ang pamamaraan para sa pagtutuon sa kanila sa mga lugar ng pagpupulong;
b) isang plano para sa labanan at materyal na suporta ng mga tropa;
c) isang iskema ng pagtatanggol sa hangganan ng estado para sa bawat dibisyon, na nagpapahiwatig ng mga gawain hanggang sa at kabilang ang batalyon;
d) isang diagram ng komunikasyon sa pagitan ng hukbo at corps at dibisyon.
Ang pagkakaroon ng mga dokumentong ito ay ganap na natiyak na ang mga pormasyon ay natupad ang mga itinalagang gawain. 18
Binuo ng mga distrito ang kanilang mga cover plan sa PribOVO at KOVO noong Hunyo 2, OdVO noong Hunyo 19, at ZapOVO noong Hunyo 10:
– PribOVO – PP No. 0030 Hunyo 2, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) na natanggap ng General Staff para sa pag-apruba noong Hunyo 12, 1941.
– ZapOVO – PP No. (walang numero) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) na ipinadala mula sa distrito para sa pag-apruba sa General Staff noong Hunyo 11, 1941.
– KOVO – PP No. (walang numero) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) na ipinadala mula sa distrito sa General Staff noong Hunyo 19, 1941.
– ODVO – PP No. 00276/op Hunyo 20, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) na ipinadala mula sa distrito sa General Staff noong Hunyo 20, 1941.
Ayon sa mga direktiba, ang lahat ng mga plano ng distrito ay bubuuin sa Mayo 20-30, 1941. Hindi malinaw kung bakit ipinadala ang mga ito sa Pangkalahatang Staff na may ganoong pagkaantala. Ngunit, sa kabila nito, may mga plano ng distrito para sa saklaw sa mga distrito. Mayroong mga plano sa pagsakop para sa bawat hukbo hanggang sa dibisyon. Iyon ay, sa teorya, alam ng bawat bahagi ang lugar at papel nito sa kaganapan ng isang alarma, dahil ang mga materyales sa paggawa mismo at ang mga taong bumubuo sa kanila ay nasa lugar. Noong gabi ng Hunyo 21-22, ibinigay ang utos na buksan ang mga pulang bag. Ano ang nasa pulang bag? Sa kanila, inutusan ang mga tropa na sakupin ang mga posisyong itinalaga sa kanila ayon sa nabuong mga plano sa pabalat.
Ang mga kasunod na direktiba ng General Staff at People's Commissariat of Defense ay tumutukoy sa mga direktiba ng Mayo sa mga cover plan. Maaaring ipagpalagay na sila ay aktibo. Bakit iba ang tinutukoy ng General Staff? At kung gayon, ang mga cover plan ay isang gabay sa pagkilos sa lupa.
Gusto kong bigyang-diin lalo na ang pagpaplano sa lalim ng mga linya ng pagtatanggol. Ang mga bagong kuta ay patuloy na itinatayo. May mga kilalang plano para sa pagtatayo ng mga kuta sa rehiyon ng Vyazma noong 1942. Ano ang gawain ng naturang kuta at bakit napakalayo sa hangganan?
Ang tanong ng kahandaan ng bago at ang kalagayan ng mga lumang kuta ay nangangailangan ng hiwalay na sagot. Hindi ko ito hawakan dito.
Kaya, ang USSR ay nagsagawa ng mga seryosong hakbang sa militar sa mga kanlurang hangganan. Paano tinasa ng mga Aleman ang likas na katangian ng mga paghahandang ito? Ayon kay E. Manstein:
Nagkaroon ng maraming debate tungkol sa kung ang deployment ng mga pwersa ng Soviet Army ay depensiba o nakakasakit sa kalikasan. Batay sa bilang ng mga pwersang nakakonsentra sa mga kanlurang rehiyon ng Unyong Sobyet at sa batayan ng konsentrasyon ng malalaking masa ng mga tangke kapwa sa rehiyon ng Bialystok at sa rehiyon ng Lvov, maaaring ganap na ipagpalagay ng isa - sa anumang kaso, hinimok ni Hitler ang kanyang desisyon na umatake sa paraang maaga o huli ay magpapatuloy sa opensiba ang Unyong Sobyet. Sa kabilang banda, ang pagpapangkat ng mga pwersang Sobyet noong Hunyo 22 ay hindi nagsalita pabor sa intensiyon na maglunsad ng isang opensiba sa malapit na hinaharap. 19
Ang E. Manstein ay nagsasaad ng mas mataas na antas ng mga posisyon ng Sobyet.
Totoong sabihin na ang deployment ng mga tropang Sobyet, na nagsimula sa pag-deploy ng malalaking pwersa sa panahon ng pananakop sa silangang Poland, Bessarabia at mga estado ng Baltic, ay isang "deployment para sa anumang okasyon."
Noong Hunyo 22, 1941, ang mga tropang Sobyet ay walang alinlangan na labis na na-echelon na, dahil sa kanilang posisyon, handa lamang sila para sa pagtatanggol. Ngunit ang larawan ay maaaring magbago nang mabilis, depende sa pag-unlad ng sitwasyong pampulitika at militar sa Alemanya. Ang Pulang Hukbo, na ayon sa bilang, ngunit hindi husay na nakahihigit sa mga tropang Aleman sa mga tuntunin ng komposisyon ng mga pangkat ng hukbo nito, ay maaaring makonsentrar sa paraang sa maikling panahon na makakapaglunsad ito ng isang opensiba. Ang pag-deploy ng mga tropang Sobyet, na bago ang Hunyo 22 ay maaaring paghahanda para sa pagtatanggol, ay kumakatawan sa isang nakatagong banta. Kapag nagkaroon ng pagkakataong pampulitika o militar ang Unyong Sobyet, ito ay magiging isang agarang banta sa Alemanya.
Siyempre, noong tag-araw ng 1941, hindi pa nakipaglaban si Stalin sa Alemanya. 20
Ang Unyong Sobyet ay isang "nakatagong banta" sa Alemanya, tulad ng Alemanya sa Unyong Sobyet. Ngunit noong tag-araw ng 1941, ang mga tropang Sobyet ay “handa lamang para sa pagtatanggol.” Konklusyon ng heneral ng Aleman.
 
3. “Maging ganap na alerto”
Hindi ko hawakan ang mga isyu sa katalinuhan. Ngunit narito ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ang isa sa mga aksyon ng Alemanya upang disorient ang USSR sa bisperas ng pagsalakay ay ang paglikha ng isang malaking bilang ng mga maling petsa, na ipinadala, kabilang ang sa pamamagitan ng mga embahador sa ibang mga bansa at mga attache ng militar. Ang parehong R. Sorge na pinangalanan sa kanyang mga ulat ang simula ng pag-atake: "pagkatapos ng tagumpay laban sa England," "mga Hunyo 15," at iba pa. Narinig niya ang lahat ng impormasyong ito mula sa German Ambassador sa Japan O. Ott at sa military attache. Ang impormasyong ito ay bahagi ng isang plano upang i-disorient ang pamunuan ng pulitika at militar ng USSR. Bilang karagdagan, sa proseso ng paghahanda, ang mga Aleman mismo ay patuloy na ipinagpaliban ang mga deadline. Halimbawa, sa panahon ng pag-atake sa France, ang petsa ay ipinagpaliban ng 37 beses para sa iba't ibang dahilan.
Kapag dumating ang impormasyon na nagpapahiwatig ng iba't ibang mga petsa ng pag-atake (at maraming ganoong mga mensahe), ang natitira lamang ay i-double check ang impormasyon at tumuon sa karagdagang data ng kumpirmasyon (halimbawa, reconnaissance ng front line, mga ulat ng NKVD mga tropang hangganan tungkol sa mga paglabag, mga pamamaraang diplomatikong). Sa ganoong sitwasyon, magiging isang pagkakamali na gumawa ng mga madaliang konklusyon tungkol sa kawalan ng tiwala sa katalinuhan batay sa kilalang resolusyon ni I. Stalin na "Ipadala ang iyong mapagkukunan sa ganoon at ganoong ina."
Ang huling desisyon ng Aleman sa petsa ng pag-atake ay ginawa noong Hunyo 10, 1941 (8):
1. Iminungkahi na isaalang-alang ang Hunyo 22 bilang D-Day of Operation Barbarossa.
2. Kung ang huling araw na ito ay ipinagpaliban, ang kaukulang desisyon ay gagawin nang hindi lalampas sa Hunyo 18.
3. Sa 13.00 sa Hunyo 21, isa sa mga sumusunod na dalawang senyales ang ipapadala sa mga tropa:
a) Senyales ng Dortmund. Nangangahulugan ito na ang opensiba ay magsisimula gaya ng plano sa Hunyo 22 at ang mga utos ay maaaring isagawa nang hayagan;
b) Alton signal. Nangangahulugan ito na ang opensiba ay ipinagpaliban sa ibang petsa;
4. Hunyo 22, 3 oras 30 minuto: ang simula ng opensiba ng mga pwersa sa lupa at ang paglipad ng aviation sa hangganan. Kung maantala ng mga kondisyon ng meteorolohiko ang pag-alis ng abyasyon, maglulunsad ang mga puwersa ng lupa ng isang opensiba sa kanilang sarili.
Mula sa sandaling iyon, ang grupo ng mga tropang Aleman ay nagsimulang masinsinang bumuo. Ang aviation ang huling inilipat ilang araw bago ang pag-atake. Ang mga ulat ng mga paglabag sa airspace ng USSR ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman, na lumipad sa lalim ng 100-150 km sa teritoryo ng Sobyet, ay naging mas madalas; tungkol sa mga shootout sa mga grupong sabotahe na lumalabag sa hangganan mula sa Germany, kung saan natagpuan ang mga armas at portable transmitter (7).
Ang ilang mga mananaliksik ay nagpapahiwatig na noong Hunyo 18, sa hapon, isang U-2 reconnaissance aircraft ang lumipad sa hangganan ng ZapOVO mula timog hanggang hilaga. Tinutukoy nila ang mga memoir ni G. Zakharov (sa simula ng digmaan siya ay isang aviation colonel). Ayon sa kanyang mga alaala, ang U-2 crew ay nagtala ng malaking konsentrasyon ng mga tropang Aleman sa buong hangganan. Walang ibang data o dokumento na nagpapatunay sa katotohanan ng naturang reconnaissance flight.
Anong mga kaganapang militar-pampulitika ang naganap sa USSR bago ang Hunyo 22, 1941?
Espesyal na Distrito ng Militar ng Baltic
Mayroong isang malaking bilang ng mga order mula sa PribOVO tungkol sa pagdadala ng mga yunit sa pagiging handa sa labanan. Kaya noong Hunyo 18, ang 12th Mechanized Corps ay inilagay sa kahandaang labanan. Sa 23:00 noong Hunyo 18, 1941, ang mga yunit ng corps ay inutusan na umalis sa mga winter quarters at tumutok (15):
1. Sa pagtanggap ng kautusang ito, ilagay ang lahat ng yunit sa kahandaang labanan.
2. Ilagay ang mga yunit sa alerto alinsunod sa mga plano para sa pagtataas ng alerto sa labanan, ngunit huwag ideklara ang alarma mismo. Isagawa ang lahat ng trabaho nang mabilis, ngunit walang ingay, nang walang gulat at talkativeness, pagkakaroon ng mga kinakailangang pamantayan para sa portable at transportable na mga supply ng pagkain, gasolina at pampadulas, bala at iba pang uri ng suportang teknikal-militar. Dalhin mo lamang ang kailangan para sa buhay at labanan.
3. Lagyan ng tauhan ang bawat yunit. Agad na alalahanin ang mga tauhan mula sa mga paglalakbay sa negosyo at alisin ang mga iyon sa lahat ng uri ng trabaho.
5. Ang mga martsa ay dapat isagawa lamang sa gabi. Sa mga lugar ng konsentrasyon, maingat na i-camouflage ang iyong sarili at ayusin ang buong seguridad at pagsubaybay. Maghukay ng mga hiwa, ikalat ang mga tropa hanggang sa isang kumpanya na may distansya ng kumpanya na 300-400 m mula sa kumpanya.
7. Magtatag ng walang problema at mabilis na komunikasyon sa mga subordinate na yunit sa mga lugar na konsentrasyon.
Noong gabi ng Hunyo 18-19, ang 12th Mechanized Corps ay inilagay sa kahandaang labanan. Ang mga corps ay puro sa lugar na inireseta para dito sa cover plan.
Sa parehong Hunyo 18, ang punong-tanggapan ng PribOVO ay naglabas ng isang direktiba upang dalhin ang teatro ng mga operasyong militar ng distrito upang labanan ang kahandaan (19):
a) tukuyin sa lugar ng bawat hukbo ang mga punto para sa pag-aayos ng mga bodega sa bukid, mga minahan ng anti-tank, mga pampasabog at mga hadlang na kontra-tauhan para sa pagtatayo ng ilang mga hadlang na ibinigay para sa plano. Ituon ang tinukoy na ari-arian sa mga organisadong bodega bago ang 21.6.41;
b) maglatag ng mga minahan, matukoy ang komposisyon ng mga koponan, kung saan sila ilalaan, at ang kanilang plano sa trabaho. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga pinuno ng mga dibisyon ng hangganan;
e) ang kumander ng mga tropa ng ika-8 at ika-11 na hukbo - na may layuning sirain ang pinakamahalagang tulay sa sona: ang hangganan ng estado at ang likurang linya ng Siauliai, Kaunas, r. Neman upang reconnaissance ang mga tulay na ito, tukuyin para sa bawat isa sa kanila ang bilang ng mga pampasabog, mga demolition team, at ituon ang lahat ng paraan para sa demolisyon sa pinakamalapit na mga punto mula sa kanila. Ang plano para sa pagsira sa mga tulay ay dapat aprubahan ng military council ng hukbo. Takdang petsa 6/21/41.
Ang distrito ay naghahanda ng mga minefield at pinasabog ang mga pangunahing tulay sa hangganan at sa likurang linya. Hayaan akong bigyang-diin na ang deadline ay itinakda noong Hunyo 21. Ang lahat ng ito ay ibinigay ng direktiba sa pagbubuo ng isang cover plan para sa PribOVO No. 503920/ss/ov.
Noong Hunyo 19, inilabas ng punong-tanggapan ng PribOVO ang sumusunod na kautusan (20):
1. Pamahalaan ang kagamitan ng linya ng depensa.
2. Tapusin ang gawain sa bukid. Ngunit humarap lamang sa mga posisyon kung nilalabag ng kaaway ang hangganan ng estado.
Upang matiyak ang mabilis na pag-okupa ng mga posisyon kapwa sa forefield at (sa) pangunahing defensive zone, ang kaukulang mga yunit ay dapat na ganap na nasa kahandaang labanan.
4. Mag-install ng mga minefield ayon sa plano ng kumander ng hukbo kung saan dapat na matatagpuan ang mga ito ayon sa plano ng pagtatanggol sa pagtatayo. Bigyang-pansin ang kumpletong paglilihim para sa kaaway at kaligtasan para sa iyong mga yunit. Ang mga durog na bato at iba pang anti-tank at anti-personnel obstacles ay dapat likhain ayon sa plano ng komandante ng hukbo - ayon din sa plano ng pagtatanggol sa pagtatayo.
6. Ang ating mga umaasenso na unit ay dapat pumunta sa kanilang mga shelter area. Isaalang-alang ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng mga eroplanong Aleman na tumatawid sa hangganan ng estado.
Lalo kong mapapansin na upang mabilis na sakupin ang forefield at sa defensive zone, ang mga yunit ng militar ay kailangang maging handa sa labanan. Ito ay para sa ika-19 ng Hunyo. Ano ang pinaghahandaan ng mga tropang PribOVO?
Western Special Military District
Ito ay kilala tungkol sa direktiba ng People's Commissariat of Defense para sa ZapOVO noong Hunyo 13, 1941, tungkol sa pagsulong ng malalalim na dibisyon ng ZapOVO sa mga lugar na inireseta ng cover plan (24):
1. Upang madagdagan ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa sa mga distrito, lahat ng deep rifle division at command ng infantry corps na may mga unit ng corps ay dapat dalhin sa kampo sa mga lugar na ibinigay para sa kanila ng cover plan (NCO Directive No. 503859/ SS/OV).
2. Iwanan ang mga dibisyon sa hangganan sa lugar, pagkakaroon ng kanilang pag-withdraw sa hangganan sa kanilang mga nakatalagang lugar, kung kinakailangan, ito ay gagawin sa pamamagitan ng aking espesyal na utos.
Ang mga direktiba mula sa People's Commissariat of Defense ay nangangailangan ng pagtaas ng kahandaan sa labanan ng mga tropa ng distrito. Hayaan akong bigyang-diin na ang malalim na mga dibisyon ay sumusulong sa hangganan sa Zapovovo upang sakupin ang mga lugar na ibinigay para sa kanila ayon sa plano ng pabalat mula Hunyo 13.
Espesyal na Distrito ng Militar ng Kyiv
Sinimulan ding bawiin ang malalalim na dibisyon dito. Ngunit una, babanggitin ko ang isang dokumento tungkol sa paghahanda ng isang command post sa teritoryo ng distrito noong Abril 1941, ang lokasyon kung saan napagkasunduan sa General Staff. Ang KOVO Military Council ay nagpadala ng tala No. A1-00209 sa General Staff, kung saan iniulat nito ang hindi kahandaan ng command post sa Tarnopol at ang kahinaan nito (31):
Hindi pa tapos ang pagtatayo ng underground command post sa Tarnopol. Ang Tarnopol ay isang maliit na lungsod na walang anumang natural na takip ng hangin at samakatuwid ay isang napaka-maginhawang target para sa pag-atake ng hangin. Bilang karagdagan, ang kalapitan ng puntong ito sa pinakabanta na mga seksyon ng hangganan ng estado (Sokal - Tarnopol 140 km at Chernovitsy - Tarnopol 170 km), na may medyo maliit na tagumpay ng kaaway, sa panahon ng aming pagtakip na operasyon, ay maaaring lumikha ng hindi kanais-nais. kondisyon para sa patuloy na pag-uutos at kontrol ng mga tropa.
Sinasabing kung ang kalaban ay matagumpay sa panahon ng cover operation, maaaring magkaroon ng kahirapan sa command at control ng mga tropa ng distrito. Ipinagpapalagay ng Militar KOVO ang tagumpay ng kalaban sa isang cover operation. Nangangahulugan ito, una, ang malalim na mga pormasyong nagtatanggol ay inihahanda. Pangalawa, hinihintay ng mga tropa ng distrito ang unang welga ng militar mula sa panig ng Aleman. Dagdag pa, ang konseho ng militar ng KOVO ay nagmumungkahi na maglagay ng isang pansamantalang command post sa lungsod ng Novograd-Volynsky hanggang sa ang command post sa Tarnopol ay handa na (31):
Batay sa mga pagsasaalang-alang na ito, ang Konseho ng Militar ng Distrito ay humihiling ng pahintulot na hanapin ang command post ng Commander of the Troops sa Novograd-Volynsky para sa panahon ng pagsakop hanggang sa ang underground command post sa Tarnopol ay handa na.
Naniniwala ang Konseho ng Militar na ang pagkakaroon ng mga kanais-nais na kondisyon para sa paghahanap ng isang command post sa Novograd-Volynsky at ang mas malalim na lokasyon nito mula sa mga nanganganib na mga seksyon ng hangganan ng estado na may mahusay na mga ruta ng komunikasyon sa mga hukbo ay ganap na masisiguro ang walang patid na pag-uutos at kontrol ng mga tropa sa anumang pagbabago sa ang front line.
Ang paglalagay ng command post sa Novograd-Volynsk ay magsisiguro ng walang patid na pag-utos at kontrol ng mga tropa "sa kaganapan ng anumang pagbabago sa front line." Sa pangkalahatan, napakahalaga na ang tagumpay ng kaaway sa unang yugto ay pinapayagan, kahit na maliit. Ito ay posible lamang kapag tinataboy ang pagsalakay, at hindi sa panahon ng sariling pag-atake.
Ang Pangkalahatang Staff, nang masuri ang tala, ay nagpasya na ang pangunahing command post ay dapat nasa Tarnopol. Sa dokumento, sinabi ni G. Zhukov: "t. Vatutin. Maghanda ng isang naka-code na telegrama na may sumusunod na nilalaman: Magkaroon ng pangunahing checkpoint sa lugar ng Tarnopol. Hindi ko iniisip ang Novograd-Volynsky bilang isang ekstra." Kasabay nito, nais kong tandaan na ang Pangkalahatang Staff ay hindi tumugon sa anumang paraan sa posibleng tagumpay ng kaaway sa KOVO na nabanggit sa tala. Sa katunayan, naniniwala ang militar ng KOVO na maaaring sakupin ng kaaway ang bahagi ng teritoryo ng USSR. Hindi pinansin ng Pangkalahatang Staff ang pahayag na ito. Para bang natural at naiintindihan ng mga empleyado ng General Staff ang KOVO na binibigkas ng Militar Council. Bakit? Marahil siya mismo ang umamin nito.
Noong Hunyo 11, 1941, ang Konseho ng Militar ng Distrito ng Kyiv ay naglabas ng direktiba No. A1-00211 (11), na naglaan para sa isang hanay ng mga hakbang para sa (11):
Pagbabawas sa kahandaan sa pakikipaglaban ng mga yunit ng pabalat at mga detatsment na inilalaan upang suportahan ang mga tropa sa hangganan
Ang direktiba ay inireseta na magkaroon ng portable na supply ng mga rifle cartridge at ½ na bala para sa mga machine gun, artilerya, anti-aircraft gun, at mga tangke na ilalagay at itatabi sa mga selyadong kahon. Dapat ding magbigay ng supply ng pagkain at rasyon. Ang mga kusina ay iniutos na panatilihing maayos at handa para sa paglalakbay.
Ang supply ng gasolina para sa lahat ng uri ng mga sasakyan ay dapat na dalawang refueling. Ngunit ang espesyal na atensyon ay ibinigay sa pagsasanay ng pagtataas ng mga yunit sa alarma at mabilis na pag-okupa sa mga iniresetang lugar na may paglalabas ng mga armas, bala at pagkain (11):
Ang pag-iimbak ng ari-arian ay dapat tiyakin ang mabilis na paglabas nito sa mga yunit.
Ang mga petsa ng kahandaan ng alarma ay ang mga sumusunod (11):
Itinakda ko ang mga deadline para sa pagiging handa ng alerto: para sa rifle at artilerya na iginuhit ng kabayo - 2 oras; para sa cavalry, motorized mechanized units at mechanized artillery - 3 oras. Sa taglamig, ang mga bahagi ay handa sa 3 at 4 na oras, ayon sa pagkakabanggit. Para sa mga yunit ng suporta, ang kahandaan ay 45 minuto.
Sa loob ng 2-3 oras, ang mga tropa, na itinaas ng alarma, ay inilalagay sa kahandaang labanan. Ang mga tropang nilayon upang suportahan ang mga guwardiya sa hangganan ay dinadala sa kahandaang labanan sa loob ng 45 minuto.
Ano ang ibig sabihin ng pagtataas ng mga unit sa alerto (11):
a) Ang mga tauhan ng Komand at Pulang Hukbo ay inilalaan sa bilang upang matiyak ang seguridad at ang kakayahang isagawa ang lahat ng gawain bago pumasok ang yunit sa batas militar. Ang mga anti-aircraft machine gun at artilerya ay sumasakop sa mga pre-prepared na posisyon sa pagpapaputok at nakahanda na agad na bumaril sa mga sasakyang panghimpapawid at paratrooper ng kaaway.
b) Pinapalakas ang seguridad ng mga bodega, parke at garahe.
c) Ang transportable supply ng mga supply ng sunog, gasolina at pagkain para sa unang echelon ay inilalagay sa isang convoy (mga sasakyang pangkombat); Ang isang portable na supply ng mga supply ng sunog ay ibinibigay sa lugar ng pagpupulong. Sa mga yunit ng tangke, ang mga magazine na may mga cartridge at shell ay inilalagay sa mga sasakyan.
Dapat isagawa ang pag-angat ng mga bahagi hanggang awtomatiko (11):
Ang pagtataas ng mga yunit sa alarma at ang kanilang pag-alis sa mga punto ng pagpupulong ay dapat dalhin sa awtomatiko, kung saan ito ay lalong kinakailangan upang malinaw na maitatag ang buong panloob na gawain ng yunit, mag-ehersisyo at suriin ang serbisyo ng alerto para sa mga tauhan ng command.
Noong Hunyo 13, ang direktiba Blg. 504205 ay dumating sa KOVO mula sa People's Commissariat of Defense sa pagsulong ng malalim na mga dibisyon sa hangganan (pati na rin sa ZapOVO) at ang kanilang pag-okupa sa mga itinatag na lugar (12):
Upang madagdagan ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa ng distrito, pagsapit ng Hulyo 1, 1941, ang lahat ng malalalim na dibisyon at mga direktor ng corps na may mga yunit ng corps ay dapat ilipat nang mas malapit sa hangganan ng estado sa mga bagong kampo, ayon sa nakalakip na mapa.
Iwanan ang mga dibisyon ng hangganan sa lugar, na isinasaisip na ang kanilang pag-withdraw sa hangganan ng estado, kung kinakailangan, ay maaari lamang isagawa sa pamamagitan ng aking espesyal na utos
Ang mga paggalaw ng tropa ay dapat na panatilihing ganap na lihim.
Ang martsa ay dapat isagawa sa panahon ng mga taktikal na pagsasanay, sa gabi.
Kasama ang mga tropa, bawiin ang lahat ng naililipat na reserba ng mga suplay ng sunog at mga panggatong at pampadulas. Upang bantayan ang mga winter quarters, mag-iwan ng mahigpit na kinakailangang minimum na bilang ng mga tauhan ng militar, karamihan ay hindi karapat-dapat para sa kampanya dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan.
Huwag kumuha ng mga pamilya.
Sa katunayan, mayroong isang exit (mula sa winter quarters) at ang mga yunit ng labanan ay sinakop ang kanilang mga posisyon sa lahat ng kinakailangang materyal na mapagkukunan. Sa Espesyal na Distrito ng Militar ng Kiev, ang paggalaw ng mga dibisyon mula sa mga quarters ng taglamig na may mga kinakailangang suplay ng mga bala at gasolina at pampadulas ay nagsimula nang hindi lalampas sa Hunyo 13, 1941.
hukbong-dagat
Noong Hunyo 20, ipinaalam ng kumander ng Baltic Fleet, Vice Admiral Tributs, sa mga kumander ng LVO (Leningrad Military District) at ng PribOVO na inilagay niya ang mga barko ng fleet sa kahandaang labanan No. 2 (22) mula noong Hunyo 19 :
Mula noong Hunyo 19, 1941, ang mga yunit ng Red Banner Baltic Fleet ay inilagay sa kahandaang labanan ayon sa plano No. 2, ang mga post ng command ay na-deploy, at ang serbisyo ng patrol sa bukana ng Gulpo ng Finland at ang Irbe Strait ay pinalakas. .
Mga Battleship ng Black Sea Fleet Hunyo 1941
Aviation at paliparan
Ang utos ng People's Commissariat of Defense L/g 0042 na may petsang Hunyo 19, 1941 ay nagsasaad na simula noong Hunyo 19, walang nagawa para i-camouflage ang mga paliparan at iba pang mahahalagang pasilidad. Nangangahulugan ito na mayroong kaukulang mga order. (13):
Wala pang makabuluhang nagawa para i-camouflage ang mga paliparan at mga pangunahing instalasyong militar.
Ang mga patlang ng paliparan ay hindi lahat ay nahasik, ang mga runway ay hindi pininturahan upang tumugma sa kulay ng lupain, at ang mga gusali ng paliparan, na nakatayo nang matindi na may maliliwanag na kulay, ay nakakaakit ng atensyon ng nagmamasid sa sampu-sampung kilometro.
Ang masikip at linear na pag-aayos ng mga sasakyang panghimpapawid sa mga paliparan na may kumpletong kakulangan ng pagbabalatkayo at mahinang organisasyon ng mga serbisyo sa paliparan sa paggamit ng mga palatandaan at senyales na naglalahad ng maskara ay ganap na nagbubukas ng takip sa paliparan.
Ang mga artilerya at mekanisadong yunit ay nagpapakita ng katulad na kawalang-ingat tungkol sa pagbabalatkayo: ang masikip at linear na pag-aayos ng kanilang mga parke ay nagbibigay hindi lamang ng mahusay na mga bagay sa pagmamasid, kundi pati na rin ang mga target na kapaki-pakinabang para sa pagtama mula sa himpapawid.
Walang nagawa para i-camouflage ang mga bodega at iba pang mahahalagang instalasyong militar.
Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang utos na ilagay ang 12th Mechanized Corps sa kahandaang labanan ay nangangailangan ng pagtiyak ng pagbabalatkayo nito sa lugar ng konsentrasyon.
Sinundan ito ng utos ng People's Commissariat of Defense (13):
1. Pagsapit ng 1.7.41, maghasik ng mga damo sa lahat ng paliparan upang tumugma sa kulay ng nakapaligid na lugar, pintura ang mga runway at gayahin ang buong kapaligiran sa paliparan alinsunod sa nakapaligid na background.
3. Mahigpit na ipinagbabawal ang linear at masikip na pag-aayos ng sasakyang panghimpapawid; Tinitiyak ng dispersed at camouflaged positioning ng sasakyang panghimpapawid ang kanilang kumpletong invisibility mula sa himpapawid.
4. Ayusin ayon sa 5.7. sa bawat aviation basing area na 500 km ng border strip ay mayroong 8 - 10 false airfields, magbigay ng kasangkapan sa bawat isa sa kanila ng 40 - 50 aircraft mock-ups.
7. Suriin ang pagbabalatkayo ng mga paliparan, bodega, labanan at mga sasakyang pang-transport mula sa himpapawid sa pamamagitan ng pagmamasid ng responsable. mga kumander ng punong-tanggapan ng distrito at pagkuha ng litrato. Lahat ng mga pagkukulang na natuklasan nila ay dapat na itama kaagad.
Inutusan itong agad na alisin ang mga pagkukulang sa pagbabalatkayo ng mga bagay sa lupa.
Nakatanggap ang mga dibisyon at regimentong panghimpapawid ng ZapOVO ng mga sumusunod na telegrama (21):
Ang komandante ng Air Force ay nag-utos sa lahat ng mga yunit na ilagay sa kahandaan sa labanan, upang magbigay ng kinakailangang halaga ng mga bala, upang gawin ang mga kinakailangang hakbang upang mag-camouflage sa mga paliparan, materyal at transportasyon. Report execution sa 6/21/41, inuulit ko 6/21/41. pagsapit ng 18:00.
NKVD Border Troops
Noong Hunyo 20, pinalakas ng mga post sa hangganan ng Belarus ang mga hakbang upang protektahan ang hangganan mula Hunyo 20 hanggang Hunyo 30. Sa partikular, ito ay iniutos (10):
1. Hanggang Hunyo 30, 1941, ang nakatakdang pagsasanay sa mga tauhan ay hindi dapat isagawa.
2. Ang mga tauhan na nasa mga kampo ng pagsasanay sa mga outpost ng pagsasanay ay dapat na agad na ibalik sa mga line outpost at hindi na tatawagin mula ngayon hanggang sa karagdagang abiso.
4. Walang araw na pahinga ang ibibigay sa mga tauhan hanggang Hunyo 30, 1941.
5. Ang mga patrol sa hangganan sa gabi (mula 23.00 hanggang 5.00) ay dapat ipadala sa komposisyon ng tatlong tao bawat isa. Ang lahat ng mga light machine gun ay dapat gamitin sa mga night squad sa pinakamahalagang direksyon.
7. Kalkulahin ang bilang ng mga tao para sa tungkulin upang mula 23.00 hanggang 5.00 ang lahat ng tao ay maglingkod sa hangganan, maliban sa mga bumalik mula sa mga patrol pagsapit ng 23.00 at mga guwardiya.
11. Ang mga bantay sa hangganan ay dapat na matatagpuan nang hindi lalampas sa 300 m mula sa linya ng hangganan.
Mula Hunyo 20 hanggang Hunyo 30, ang mga post sa hangganan ay inilagay sa ganap na kahandaan sa labanan. Ang partikular na interesante ay ang sugnay na nag-utos na "mula 23.00 hanggang 5.00 ang lahat ng tao ay dapat maglingkod sa hangganan." Malinaw na inaasahan ang isang pag-atake sa gabi.
Ang mga pamilya ng namumunong kawani ng mga tropang hangganan ay inihanda para sa paglikas. Nagkaroon din ng paglikas ng mga miyembro ng pamilya ng ilang mga yunit ng Red Army sa PribOVO - Memorandum ng Deputy People's Commissar of Internal Affairs, Lieutenant General Maslennikov - 9.
Sa katunayan, sa buong kanlurang harapan, ang mga pwersang panglupa at hukbong-dagat ay dinala upang labanan ang kahandaan. Ang mga dokumento ay direktang nagsasalita tungkol dito. Ano ang pinaghandaan mo?
Naniniwala ang ilang mananaliksik na noong Hunyo 18, isang telegrama mula sa General Staff ang ipinadala sa mga distrito tungkol sa paglalagay ng mga tropa sa kahandaan sa labanan. Ang dokumentong ito ay hindi pa nahahanap. Gayunpaman, ang pagkakaroon nito ay ipinahiwatig ng:
– may link dito mula sa investigative file ni General D. Pavlov (babalik ako sa isyung ito sa ibaba);
- mula Hunyo 18-19, ang mga yunit ng PribOVO ay nagsimulang maalerto at ilagay sa kahandaan sa labanan na may petsa ng kahandaan ng Hunyo 21, 1941.
Maaari bang ilagay ng kumander ng PribOVO, sa sarili niyang inisyatiba, ang mga tropa ng distrito sa kahandaang labanan? Bukod dito, nagsimula ang PribOVO na maghanda ng isang teatro ng digmaan (teatro ng mga operasyong militar), mga tulay ng minahan, at naglatag ng mga minahan ayon sa mga plano sa pagsakop. Pambihirang pagsasarili ng district commander! Paano ito ipaliwanag?
Gusto kong banggitin ang opinyon ni G. Zhukov. Noong 1969, inilathala ang kanyang "Memoirs and Reflections". Ngunit pagkaraan ng ilang taon, nai-publish ang ilang draft na bersyon ng mga memoir ng marshal. Mula sa draft na memoir ni G. Zhukov:
Maaari bang ang nangungunang pamunuan ng militar sa katauhan nina Timoshenko at Zhukov ay nagtalaga ng mga sumasaklaw na tropa sa mga pormasyon ng labanan nang maaga at lumikha ng mga grupo ng tropa sa lahat ng mga estratehikong direksyon na may kakayahang itaboy ang napakalaking pag-atake ng mga tropang Aleman at tiyakin ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga pangunahing grupo ng Sandatahang Lakas?
Walang makakagawa nito nang walang personal na pahintulot ng Politburo at Stalin. Tulad ng alam mo, ang lahat ng ating mahahalagang isyu sa militar, at lalo na ang mga may pagpapatakbo at estratehikong kahalagahan, ay napagdesisyunan sa Politburo, at kahit ngayon ay napagdesisyunan ang mga ito sa Presidium ng Komite Sentral ng Partido. 21
Ayon sa mga dokumentong ipinakita, ang mga tropa ng mga distrito, mga guwardiya sa hangganan at ang hukbong-dagat ay dinadala sa kahandaang labanan. Maaari tayong sumang-ayon kay G. Zhukov na posible lamang ito sa input ng pampulitikang pamumuno ng bansa.
 
4. Ang huling araw bago ang digmaan
Ayon sa talaarawan ni F. Halder, humiling si V. Molotov ng isang pulong kay A. Hitler noong Hunyo 18:
Hunyo 20, 1941.
Gusto ni Mr. Molotov ng 18.6. makipag-usap sa Fuhrer. 22
Muli itong lumitaw noong ika-18 ng Hunyo. Malamang na hindi nagkataon na noong Hunyo 18 na ang panig Sobyet ay agad na humingi ng isang pulong. Sa oras na ito: ang paglipat ng mga tropang Aleman sa hangganan ng USSR ay nagpatuloy. At kinumpirma ito ng katalinuhan mula sa mga kanlurang distrito.
Tinanggihan ng panig ng Aleman ang panukala para sa isang pulong. Ito ay isa lamang sa mga diplomatikong maniobra. Noong nakaraan, ang Alemanya ay hindi tumugon sa anumang paraan sa sikat na mensahe ng TASS noong Hunyo 13 (kung saan idineklara ng USSR na walang batayan ang mga alingawngaw tungkol sa isang umano'y napipintong digmaang Aleman-Sobyet, at sa gayon ay nag-aanyaya sa Alemanya na pabulaanan din ang mga ito). Bago ang pag-atake, ginusto ng mga Aleman na iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa panig ng Sobyet, kabilang ang pagtugon sa mga pahayag nito. Ipinaliwanag ng People's Commissar for Foreign Affairs V. Molotov ang mga motibo ng pamumuno ng Sobyet tulad ng sumusunod:
Isang linggo hanggang isang linggo at kalahati bago magsimula ang digmaan, inihayag sa isang ulat ng TASS na ang mga Aleman ay walang ginagawa laban sa amin, pinanatili namin ang normal na relasyon... At hindi ito katangahan, ito ay, kaya sa magsalita, isang pagtatangkang itulak para sa paglilinaw ng isyu. At ang katotohanan na sila ay tumanggi na mag-react dito ay nagsabi lamang na sila ay nagpapatuloy sa isang maling linya patungo sa amin... Ang hakbang na ito ay itinuro, idinidikta at nabigyang-katwiran upang hindi bigyan ang mga Aleman ng anumang dahilan upang bigyang-katwiran ang kanilang pag-atake.
Wala kaming ibang pagpipilian... Ang mensahe ng TASS ay kailangan bilang isang huling paraan... At lumabas na noong Hunyo 22, si Hitler ang naging aggressor sa harap ng buong mundo. At nagkaroon kami ng mga kakampi. 23
Ayon kay V. Molotov, ang USSR, kasama ang mga pampulitikang pahayag nito, ay lumikha para sa sarili ng isang mas kapaki-pakinabang na diplomatikong internasyonal na posisyon sa hinaharap na digmaan. At dito mahalaga na huwag bigyan ang Alemanya ng isang dahilan upang akusahan ang Alemanya ng mga paghahanda sa militar. Samakatuwid, ang USSR ay naghahanda para sa digmaan, sinusubukan na huwag pukawin ang mga Aleman.
Ang pamumuno sa politika ng Aleman ay hindi tumugon sa mga pahayag ng Sobyet, at sa parehong oras ay nagsagawa ng isang masinsinang paglipat ng mga tropa sa hangganan ng Unyong Sobyet. Ang desisyon ng USSR sa sitwasyong ito ay magdala ng mga tropa sa mga kanlurang distrito upang labanan ang pagiging handa (nagsimula silang dalhin noong ika-18).
1. L. Beria People's Commissar of Internal Affairs 2. N. Voznesensky mula noong 1941 1st Deputy Council of People's Commissars 3. L. Mehlis Deputy People's Commissar of Defense
Noong Hunyo 21, ipinatawag ni V. Molotov si V. Schulenburg at ibinigay ang isang kopya ng pahayag tungkol sa mga sistematikong paglabag sa hangganan ng estado ng USSR ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman. Dito ay sinabi ni F. Schulenburg na wala siyang alam tungkol dito. Susunod (23):
Tapos Kasama Sinabi ni Molotov kay Schulenburg na gusto niyang tanungin siya tungkol sa pangkalahatang sitwasyon sa relasyong Sobyet-Aleman. Kasama Tinanong ni Molotov si Schulenburg kung ano ang problema, na kamakailan ay ilang empleyado ng embahada ng Aleman at kanilang mga asawa ang umalis sa Moscow, ang mga alingawngaw tungkol sa isang napipintong digmaan sa pagitan ng USSR at Alemanya ay lalong lumalaganap sa isang talamak na anyo, na ang mapagmahal sa kapayapaan na mensahe ng TASS ng Ang Hunyo 13 ay hindi nai-publish sa Alemanya, ano ang kawalang-kasiyahan ng Alemanya sa USSR, kung mayroon man? Kasama Tinanong ni Molotov si Schulenburg kung maaari siyang magbigay ng paliwanag para sa mga hindi pangkaraniwang bagay na ito.
Napakaraming mga katanungan ang naipon tungkol sa relasyong Aleman-Sobyet, ngunit hindi maipaliwanag ni F. Schulenburg ang mga ito, na binanggit ang katotohanang hindi ipinaalam sa kanya ng Berlin.
Nangako si V. Schulenburg na ihatid ang pahayag ni V. Molotov sa Berlin. Ang panig ng Aleman ay patuloy na umiwas sa mga pampulitikang pahayag at pakikipag-ugnayan sa panig ng Sobyet. Na hindi maiwasang maalarma.
Ang pag-uusap na ito ay maaaring ilarawan bilang isang diplomatikong maniobra upang linawin ang posisyon ng Alemanya.
Sa mahirap na sitwasyong pang-internasyonal na iyon, nilaro ng USSR ang laro nito hangga't pinapayagan ang mga pangyayari. Ang pag-uusap sa pagitan ni V. Molotov at G. Dimitrov (pinuno ng Communist International noong 1935-1943) na naganap noong Hunyo 21, 1941 ay napaka-nagpahiwatig dito Mula sa talaarawan ni G. Dimitrov:
– Sa isang telegrama mula kay Zhou En-lai mula Chongqing hanggang Yanan (kay Mao Tse-Tung), ito ay, bukod sa iba pang mga bagay, ay nagpahiwatig na si Chiang Kai-shek ay matigas ang ulo na idineklara na ang Germany ay sasalakayin ang USSR, at kahit na nagtatakda ng petsa – 06.21 .41!
– Ang mga alingawngaw tungkol sa paparating na pag-atake ay dumarami mula sa lahat ng panig.
- Dapat tayong mag-ingat...
– Tinawagan ko si Molotov kaninang umaga. Hiniling niyang kausapin si Jos. Vissarionovich tungkol sa sitwasyon at kinakailangang mga tagubilin para sa mga Partido Komunista.
– Mol.: “Hindi malinaw ang sitwasyon. Isang malaking laro ang nilalaro. Hindi lahat ay nakasalalay sa atin. Kakausapin ko si I.V. Kung may espesyal, tatawagan kita!" 24
Ano itong "malaking laro" na binanggit ni V. Molotov? At nangako siyang pag-usapan ito kay I. Stalin. Nakita ng pamunuan ng Sobyet ang paparating na digmaan. Nagpapatuloy ako mula sa mga direktiba at utos ng militar hanggang sa mga kanlurang distrito.
Sa parehong araw, Hunyo 21, maraming mga pagpupulong ang naganap kay I. Stalin. Si V. Molotov ang unang tinanggap (sa 18:27). Ngunit mula 19:05 hanggang 20:15 ay tinanggap sila ng People's Commissar ng Navy N. Kuznetsov at ng People's Commissar of Defense S. Timoshenko. Pagkatapos, mula 20:50 hanggang 22:20, inanyayahan ang People's Commissar of Defense S. Timoshenko at Chief of the General Staff G. Zhukov.
I-extract mula sa mga talaan ng mga taong tinanggap ni Stalin para sa Hunyo 21, 1941:
1st t. Molotov - 18.27-23.00
2. t. Vorontsov – 19.05—23.00
3. t. Beria – 19.05—23.00
4. t. Voznesensky – 19.05—20.15
5. t. Malenkov – 19.05—22.20
6. t. Kuznetsov – 19.05—20.15
7. t. Tymoshenko – 19.05—20.15
8. t. Safonov – 19.05—20.15
9. t. Tymoshenko – 20.50—22.20
10. t. Zhukov – 20.50—22.20
11. t. Budyonny – 20.50—22.20
12. t. Mehlis – 21.55—22.20
13. T. Beria – 22.40—23.00
Ang mga huling natitira - 23.00
Hindi namin alam ang tungkol sa mga desisyon na ginawa sa mga pagpupulong kay I. Stalin, ngunit may mga dokumento na ipinadala sa mga tropa. Noong gabi ng Hunyo 21-22, ang Direktiba Blg. 1 (16) ay ipinadala sa mga kanlurang distrito:
Ipinapadala ko ang utos ng People's Commissariat of Defense para sa agarang pagbitay:
1. Noong Hunyo 22 - 23, 1941, ang isang sorpresang pag-atake ng mga Aleman sa harapan ng LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ay posible. Ang isang pag-atake ay maaaring magsimula sa mga mapanuksong aksyon.
2. Ang tungkulin ng ating mga tropa ay hindi magpasakop sa anumang mga mapanuksong aksyon na maaaring magdulot ng malalaking komplikasyon.
Kasabay nito, ang mga tropa ng mga distrito ng militar ng Leningrad, Baltic, Western, Kyiv at Odessa ay dapat na nasa buong kahandaang labanan upang matugunan ang isang posibleng sorpresang pag-atake mula sa mga Aleman o kanilang mga kaalyado.
Ang utos ay nagbibigay-diin sa pagiging ganap na kahandaan sa labanan. Noong Hunyo 18-19, ang mga yunit ay nadagdagan sa kahandaan sa labanan (ayon sa mga dokumento, hindi bababa sa bahagi ng Baltic Special Military District). Samakatuwid, ang People's Commissariat ay nagtuturo sa lahat ng mga distrito ng hangganan na huwag magdala, ngunit maging alerto. Nasa estado ng kahandaan sa pakikipaglaban na ang mga tropa ay maaaring mabilis na sakupin ang mga pinatibay na lugar at maghanda upang itaboy ang isang pag-atake.
Inutusan ng ZapOVO ang ika-3, ika-4 at ika-10 hukbo (16):
a) sa gabi ng Hunyo 22, 1941, lihim na sinasakop ang mga lugar ng pagpapaputok ng mga pinatibay na lugar sa hangganan ng estado;
b) bago magbukang-liwayway noong Hunyo 22, 1941, ikalat ang lahat ng aviation, kabilang ang military aviation, sa field airfields, maingat na i-camouflage ito;
d) dalhin ang air defense upang labanan ang kahandaan nang walang karagdagang pagtaas sa mga nakatalagang tauhan. Ihanda ang lahat ng mga hakbang sa pagpapadilim ng mga lungsod at mga bagay;
e) huwag magsagawa ng anumang iba pang aktibidad nang walang espesyal na utos.
Ang direktiba ay naglalaman ng mga sumusunod na tala: "Natanggap noong Hunyo 22, 1941 sa 01:45," "Ipinadala noong Hunyo 22, 1941 sa 02:25 - 02:35." Ibig sabihin, dumating ang direktiba No. 1 sa ZapOVO noong 01:45. Pagkatapos ay ipinadala siya sa hukbo ng distrito. Nabatid na ang oras ng pagsasanay para sa mga UR ay 45 minuto.
Ang parehong direktiba ay dumating sa KOVO. Isinulat ni M. Purkaev (dating pinuno ng kawani ng KOVO) na:
Sa panahon mula 1 oras hanggang 2 oras noong Hunyo 22, ang Komandante ng mga tropa ng distrito ay nakatanggap ng isang utos mula sa Pangkalahatang Staff, na hinihiling na ang mga tropa ay ilagay sa ganap na kahandaan sa labanan, kung sakaling tumawid ang mga Aleman sa hangganan ng estado, dapat silang itakwil sa lahat ng puwersa at paraan, at hindi tumawid sa mga hangganan ng kanilang sarili o lumipad hanggang sa karagdagang paunawa... 26
Ang Directive No. 1 ng People's Commissariat of Defense ay ipinadala mula sa encryption department ng operational management ng General Staff sa communications center ng General Staff noong 00:30 noong Hunyo 22, 1941.
May tanong: bakit nagtagal si S. Timoshenko para ipadala ang direktiba sa mga tropa? Kasama ang People's Commissar N. Kuznetsov, iniwan niya si I. Stalin sa unang pagkakataon sa 20:15 (Hindi na muling dumating si Kuznetsov, maaari itong ipalagay na ang pangkalahatang desisyon ng militar ay napagkasunduan sa hukbo at hukbong-dagat). Sa pangalawang pagkakataon na umalis si S. Timoshenko sa Stalin kasama si G. Zhukov sa 22:20, at natanggap ng sentro ng komunikasyon ng General Staff ang direktiba sa 00:30, ang direktiba ay dumating sa punong-tanggapan ng ZapOVO sa 01:45 (ang pagkakaiba ng oras ay malaki).
1. G. Malenkov, Pinuno ng Personnel Directorate ng Central Committee 2. B. Budyonny, Commander ng Group of Forces ng Reserve Army of Headquarters 3. K. Voroshilov Hulyo-Agosto 1941, Commander ng North-Western Front
Sa katunayan, ang Directive No. 1 sa pagdadala ng mga tropa sa ganap na kahandaan sa labanan at pag-okupa sa mga kuta sa hangganan sa mga distrito ay natanggap mula 1:00 hanggang 2:00 noong Hunyo 22. Kung isasaalang-alang natin na noong Hunyo 18-20 ay nagkaroon ng pagtaas sa kahandaan sa labanan, kung gayon ang Directive No. 1 ay ang lohikal na konklusyon ng proseso ng paghahanda. At ang gawain ay nakabalangkas sa direktiba: "Maging buong kahandaan sa labanan upang matugunan ang isang posibleng sorpresang pag-atake mula sa mga Aleman." Pagkatapos ng lahat, dati ang mga tropa, kabilang ang malalalim na dibisyon, ay inalis sa kanilang mga itinalagang lugar sa hangganan ng estado, ngunit hindi sila pinahintulutang sakupin ang mga kuta sa hangganan. Ngayon ang huling direktiba bago ang digmaan ay nag-utos sa amin na sakupin ang mga kuta at maging handa na itaboy ang isang pagsalakay ng militar.
Noong gabi ng Hunyo 22, inilagay din sa alerto No. 1 ang hukbong-dagat. Paalalahanan ko kayo na noong Hunyo 19 ay inilagay siya sa pagiging handa sa labanan No. 2. Mayroong isang tiyak na pagkakasabay ng mga aksyong paghahanda sa hukbo at hukbong-dagat. Ang People's Commissar of the Navy ay hindi maaaring dalhin ang fleet sa ganap na kahandaang labanan sa kanyang sariling inisyatiba, tulad ng ang kumander ng PribOVO ay hindi maaaring dalhin ang mga dibisyon ng distrito upang labanan ang kahandaan sa kanyang sariling inisyatiba. Ang prosesong ito ay mauunawaan sa pangkalahatang balangkas ng mga aksyong militar-pampulitika.
Ang tanong kung paano ipinatupad ng mga distrito ng militar ang mga direktiba at ang antas ng kahandaan ng mga dibisyon ng kanlurang hangganan, artilerya, at abyasyon sa ilang lugar ay nananatiling bukas. Ipinapakita na nito kung paano isinagawa ang mga tagubilin mula sa sentro nang lokal. Pagkatapos ng digmaan, ang isyung ito ay kinuha ng komisyon ng Colonel General A. Pokrovsky (susunod na kabanata).
At ang huling dokumento - noong Hunyo 21, pinagsama ni G. Malenkov ang isang draft sa organisasyon ng mga front at ang appointment ng mga kumander (14). Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga harapan ay inayos na at ang mga kumander ay itinalaga. Ito ay isang draft, ngunit ang kakanyahan ng dokumento ay nagpapahiwatig na ang pamunuan sa politika ay naghahanda para sa digmaan. Maaaring ipagpalagay na ang mga paghahanda para sa digmaan ay nagaganap sa isang mataas na antas ng pulitika.
Ano ang kahulugan ng mga kaganapang militar-pampulitika na isinagawa bago ang digmaan?
Ito ay nagkakahalaga ng pagdaragdag na ang pulang sinulid na tumatakbo sa lahat ng mga direktiba at utos ay "hindi sumuko sa mga provokasyon" at sa anumang kaso upang pukawin ang iyong sarili. Kinailangang lumitaw ang Alemanya sa mundo bilang isang "purong" aggressor, at ang USSR ay tumanggap ng mga kaalyado at naging isa sa mga kalahok sa anti-Hitler na koalisyon. Ang mga pagbabago at pagiging kumplikado ng internasyonal na sitwasyon sa bisperas ng digmaan ay isang hiwalay na seryosong paksa.
 
5. Ang mga unang araw ng digmaan - Plano ni Zhukov!
Ang digmaan ay inihahanda, lahat ng mga memoirists, kabilang si G. Zhukov, ay nagsasalita tungkol sa papalapit na digmaan. Ano ang pinaghahandaan ng General Staff ng Red Army?
Hayaan akong ipaalala sa iyo na ayon sa mga prinsipyo ng estratehikong pag-deploy ng mga pwersa na inaprubahan ng gobyerno ng USSR, ang takip (mga aksyong nagtatanggol) para sa pagpapakilos at konsentrasyon ng mga tropang distrito ay ibinigay para sa unang yugto ng digmaan. Ang pagpapakilos at konsentrasyon ay dapat maganap sa loob ng 20-30 araw. Sa panahong ito, pinayagan ang "ilang tagumpay ng kaaway" (mula sa pagsusulatan sa pagitan ng KOVO at ng General Staff sa command post). Para sa ZapOVO, binalak na magsimula ng pangkalahatang opensiba sa ika-25 araw (1):
Sa loob ng 20 araw ng konsentrasyon ng mga tropa at bago sila pumunta sa opensiba, obligado ang mga hukbo na aktibong ipagtanggol, umaasa sa mga pinatibay na lugar, upang mahigpit na isara ang ating mga hangganan at pigilan ang mga Aleman sa pagsalakay sa ating teritoryo.
Sa kondisyon na ang mga riles ay gumagana nang buong alinsunod sa plano ng transportasyon ng tropa, ang araw ng paglipat sa isang pangkalahatang opensiba ay dapat itakda sa 25 araw mula sa pagsisimula ng mobilisasyon.
Para sa Kyiv Military District, dahil sa malaking sukat nito at mahinang imprastraktura ng transportasyon, ang opensiba ay maaaring magsimula sa ika-30 araw mula sa simula ng pagpapakilos (1):
Dahil dito, sa kasalukuyang kapasidad ng mga riles sa timog-kanluran, ang konsentrasyon ng mga pangunahing pwersa ng mga front army ay matatapos lamang sa ika-30 araw mula sa pagsisimula ng mobilisasyon, pagkatapos lamang nito ay posible na maglunsad ng pangkalahatang opensiba sa lutasin ang mga gawaing iniharap sa itaas.
Cover plan ang mga detalyadong hakbang sa pagtatanggol para sa unang panahon hanggang sa mga itinalagang linya sa likuran, kabilang ang mga minefield, anti-tank barrier, at artillery brigade sa mga direksyong mapanganib sa tangke. At sa parehong oras, ang mga tropa ay kailangang maging handa sa opensiba sa ilalim ng paborableng mga pangyayari. Ngunit ang pangkalahatang opensiba ay posible pagkatapos ng pagpapakilos. Para sa KOVO sa ika-30 araw.
K. Rokossovsky (dating kumander ng 9th Mechanized Corps, na nakatalaga sa KOVO) ay naglalarawan ng sitwasyon bago ang pag-atake ng Aleman:
Ang pagkakaroon ng maingat na pag-aaral sa likas na katangian ng mga aksyon ng mga tropang Aleman sa Poland at France, hindi ko maisip: ano ang plano ng aksyon para sa aming mga tropa sa sitwasyong ito kung sakaling atakehin ng mga Aleman? Sa paghusga sa konsentrasyon ng aming aviation sa forward airfields at ang lokasyon ng mga sentral na mahalagang bodega sa front line, ito ay mukhang paghahanda para sa isang paglukso pasulong, at ang disposisyon ng mga tropa at ang mga aktibidad na isinasagawa sa mga tropa ay hindi tumutugma dito.
Kahit na ang mga Aleman ay nagsimulang magkonsentrar ng kanilang mga tropa malapit sa aming hangganan, inilipat sila mula sa kanluran, na kung saan ang Pangkalahatang Staff at ang utos ng KOVO ay hindi alam, walang mga pagbabagong naganap sa amin. Ang isang kapaligiran ng hindi maintindihan na kalmado ay patuloy na nangingibabaw sa mga tropa ng distrito. Totoo, ang kasiyahang ito ay hindi ibinahagi sa mga senior command staff. Ang aming opinyon ay na kami ay sa bisperas ng digmaan. May amoy ng digmaan sa hangin, at ang mga bulag at bingi lamang ang hindi nakapansin nito o ayaw makapansin...
Sa anumang kaso, kung mayroong anumang plano, malinaw na hindi ito tumutugma sa sitwasyon na nabuo sa simula ng digmaan, na nagresulta sa isang matinding pagkatalo para sa ating mga tropa sa unang panahon ng digmaan. 27
K. Rokossovsky ay nagsasalita tungkol sa kahandaan ng hukbo na lumukso pasulong. Ito ay higit pa sa isang diskarte sa counter-strike kaysa sa isang sistematikong pagtatanggol.
Paano ipinatupad ang pangunahing planong militar? Maaaring ipakita ito ng mga unang direktiba ng People's Commissar of Defense. Sa paunang sandali ng digmaan, hindi alam ang buong kapangyarihan ng suntok ng Aleman at ang mga kahihinatnan nito sa hinaharap, natanto ng People's Commissariat of Defense ang pananaw nito sa digmaan. Bilang karagdagan, ang Headquarters ng Main Command ay nilikha lamang sa Hunyo 24. At ang State Defense Committee (GKO) ay inorganisa noong Hunyo 30, nang maging malinaw na ang sitwasyon ay hindi na makontrol. Ang pag-atake ng Aleman ay mahuhulaan at, ayon sa mga dokumento, ang militar at mga pulitiko ay naghahanda para dito. Iyon ay, ang sitwasyon ay seryoso, ngunit normal. At sa sandaling iyon ay walang pumipigil sa militar na kumilos.
Pamumuno ng armadong pakikibaka ng USSR sa Alemanya
Kaagad pagkatapos ng pag-atake, ang mga kanlurang distrito ay nakatanggap ng Direktiba Blg. 2 na ipinadala noong 7:15 noong Hunyo 22, na nag-utos (17):
1. Ang mga tropa, nang buong lakas at paraan, ay umaatake sa mga pwersa ng kaaway at winasak sila sa mga lugar kung saan nilabag nila ang hangganan ng Sobyet.
2. Paggamit ng reconnaissance at combat aircraft upang itatag ang mga lugar na konsentrasyon ng mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway at ang pagpapangkat ng kanilang mga pwersa sa lupa.
Gamit ang malalakas na welga mula sa bomber at attack aircraft, sirain ang sasakyang panghimpapawid sa mga airfield ng kaaway at mga grupo ng bomba ng kanyang mga pwersa sa lupa.
Ang mga air strike ay dapat isagawa sa lalim na 100-150 km sa teritoryo ng Aleman.
Bomba Koenigsberg at Memel.
Huwag magsagawa ng mga pagsalakay sa teritoryo ng Finland at Romania hanggang sa mga espesyal na tagubilin.
Iniutos ng People's Commissariat, una sa lahat, na palayasin ang sumasalakay na kaaway. Susunod, ang utos ay magsasangkot ng aviation, na dapat hampasin sa aviation ng kaaway, sa akumulasyon ng mga tropa nito sa malalim na teritoryo hanggang sa 100-150 km.
Noong gabi ng Hunyo 22 sa 21:15, ang Directive No. 3 ay ipinadala sa mga distrito (na pinalitan ng pangalan na mga front). Ang direktiba ay nagtakda ng mga gawain para sa mga tropa para sa Hunyo 23-24 (25):
a) na may concentric concentrated strike ng mga tropa ng North-Western at Western Fronts, paligiran at wasakin ang grupong Suwalki ng kaaway at makuha ang lugar ng Suwalki sa pagtatapos ng Hunyo 24;
b) na may malakas na concentric strike ng mga mekanisadong corps, lahat ng aviation ng Southwestern Front at iba pang tropa ng 5 at 6A, palibutan at sirain ang grupo ng kaaway na sumusulong sa direksyon ng Vladimir-Volynsky, Brody. Sa pagtatapos ng Hunyo 24, makuha ang rehiyon ng Lublin.
Para dito ay iniutos (25):
b) Ang mga hukbo ng North-Western Front, na mahigpit na humahawak sa baybayin ng Baltic Sea, ay naghahatid ng isang malakas na counterattack mula sa lugar ng Kaunas hanggang sa gilid at likuran ng grupong Suwalki ng kaaway, winasak ito sa pakikipagtulungan sa Western Front at, sa pagtatapos. noong Hunyo 24, makuha ang lugar ng Suwalki.
c) Ang mga hukbo ng Western Front, na pinipigilan ang kaaway sa direksyon ng Warsaw, ay naglunsad ng isang malakas na counterattack na may mga puwersa ng hindi bababa sa dalawang mekanisadong corps at front aviation sa gilid at likuran ng grupo ng kaaway ng Suwalki, sirain ito kasama ng mga North-Western Front at, sa pagtatapos ng Hunyo 24, nakuha ang lugar ng Suwalki.
d) Ang mga hukbo ng Southwestern Front, na mahigpit na humahawak sa hangganan ng estado sa Hungary, na may mga konsentrikong pag-atake sa pangkalahatang direksyon ng Lublin na may pwersang 5 at 6 A, hindi bababa sa limang mekanisadong pulutong at lahat ng front aviation, palibutan at sirain ang grupo ng kaaway pagsulong sa Vladimir-Volynsky, harap ng Krystynopol , sa pagtatapos ng Hunyo 26, nakuha ang rehiyon ng Lublin. Ligtas na ibigay ang iyong sarili mula sa direksyon ng Krakow.
Ibig sabihin, isang opensiba ang binalak sa buong front line. Para sa mga nalalapit na opensibong operasyon, kinailangan na ituon ang mga paliparan malapit sa hangganan, hilahin ang mga mechanized corps, ayon kay K. Rokossovsky, at maghanda para sa pagtalon. Ngunit sa parehong oras, ang hukbo ay hindi ganap na pinakilos. At ang lokasyon ng mga tropa sa harap na linya ay naglalagay sa kanila sa isang mahirap na posisyon sa kaganapan ng isang pag-atake ng kaaway gamit ang lahat ng posibleng pwersa.
Ang Directive No. 2 at No. 3 ay nilagdaan nina G. Zhukov at S. Timoshenko. Nang maglaon, isinulat ni G. Zhukov sa kanyang mga memoir na napilitan siyang pumirma sa mga direktiba (sino at bakit?). Ngunit inuulit ko muli, kinakailangang maunawaan na sa mga unang oras at araw ay nagtrabaho nang nakapag-iisa ang People’s Commissariat. Ang kontrol sa mga aktibidad ng militar ay ipinakilala sa ibang pagkakataon. Dapat kang maging maingat tungkol sa mga memoir at alaala ng militar. Kadalasan sinusubukan ng kanilang mga may-akda na bigyang-katwiran at i-retouch ang kanilang mga aksyon at desisyon.
Ang mga nakakasakit na direktiba na ipinadala sa mga harapan ay hindi ipinatupad, ang komunikasyon sa mga tropa ay nasira, ang mga harapan mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa mga hukbo, ang mga hukbo ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa mga dibisyon - ang sitwasyon ay nawawala sa kontrol .
Ngayon ay maaari nating hatulan mula sa pira-pirasong impormasyon tungkol sa mga aksyon ng General Staff. Ang mga Direktiba Blg. 2 at Blg. 3 ay malinaw na katibayan nito. Hanggang saan ang mga aksyon ng Chief of the General Staff ng Red Army na si G. Zhukov at ang People's Commissar of Defense S. Timoshenko ay tumutugma sa pangunahing plano ng militar? O kumilos ba ang General Staff ayon sa isang uri ng sarili nitong plano, na nagbibigay ng utos na maglunsad ng opensiba sa buong front line sa unang araw ng digmaan?
Ang isang detalyadong pag-aaral ng mga isyung ito ay kailangan.
 
Kabanata 2. Komisyon ng Heneral Pokrovsky
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, bilang karagdagan sa pagiging isang malaking trahedya, ay isa ring malaking karanasan sa kasaysayan, na kinabibilangan ng hindi lamang bahagi ng militar (mga sandata, estratehiya at taktika), kundi pati na rin ang medisina, kultura, mga bagong teknolohiya, at mga pagbabago sa lipunan na dulot ng digmaan. Ang bawat isa sa mga aspeto ay maaaring higit pang mapalawak sa maraming mga punto. Ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay natutukoy hindi lamang ng pangangailangan para sa propaganda, kundi pati na rin ng pangangailangan para sa isang seryosong siyentipikong pag-aaral ng mga kaganapang militar, ang mga sanhi ng pagkatalo at tagumpay, na batay sa isang layunin na listahan ng makatotohanang materyal.
Mali na isipin na hindi sinuri ng mga istoryador ng militar ang mga pangyayari noong 1941-1945. Ngunit ang gawaing ito ng pagsusuri, hindi katulad ng mga aktibidad sa propaganda, ay sarado ang kalikasan. At ang trabaho sa direksyong ito ay magiging available sa pangkalahatang publiko lamang pagkatapos ng mahabang panahon.
Kaagad pagkatapos ng World War II, ang bawat matagumpay na bansa ay nagsimulang magtrabaho sa pag-generalize ng bagong karanasan sa militar na natamo. Ang mga solusyon ay kinakailangan para sa organisasyon ng mga armadong pwersa pagkatapos ng digmaan na makakatugon sa mga bagong katotohanan. At para dito kinakailangan na ilarawan ang mga operasyong militar nang detalyado at pag-aralan ang mga ito.
Kaya, sa partikular, na noong 1946-1947. Naakit ng utos ng Amerika ang isang malaking grupo ng mga nahuli na heneral at opisyal ng Aleman (A. Kesselring, O. Skorzeny, H. Mantelfein at iba pa) upang magtrabaho sa departamento ng kasaysayan ng militar ng punong-tanggapan ng sandatahang lakas ng US. Ang isa sa mga tagapag-ayos ng gawain ng mga heneral ng Aleman ay ang dating pinuno ng German General Staff na si F. Halder, na mula 1950 hanggang 1959. nagtrabaho sa historical department ng US Army.
Sa pangkalahatan, ang pangunahing gawain ng mga eksperto sa militar sa karamihan ng mga bansa upang ilarawan ang mga kaganapan ng World War II ay naganap mula sa ikalawang kalahati ng 1940s hanggang 1961. Ang gawain ng USSR sa lugar na ito ay umaangkop din sa loob ng tinukoy na balangkas.
 
1. Ang gawain ng "General Pokrovsky commission" upang mag-survey sa mga heneral at opisyal ng Red Army
Ang mga desisyon na pag-aralan ang karanasan ng Great Patriotic War ay ginawa sa isang mataas na antas ng estado. Noong tagsibol ng 1946, ang mga desisyon ay ginawa upang pag-aralan ang digmaan sa isang bilang ng mga lugar: militar, teknolohikal, medikal, pang-edukasyon, kultura at iba pa.
Halimbawa, noong Marso 26, 1946, ang Dekreto ng Konseho ng mga Ministro ng USSR No. 664 "Sa pag-unlad ng siyensya at pangkalahatan ng karanasan ng gamot ng Sobyet sa panahon ng Great Patriotic War ng 1941-1945" ay inilabas. Ang resolusyon ay nagbunga ng gawaing siyentipiko sa larangan ng medisina. Ang gawain ay nagpatuloy mula 1946 hanggang 1950 at natapos ang compilation ng 35-volume na akdang “The Experience of Soviet Medicine in the Great Patriotic War of 1941-1945.” Napaka-kagiliw-giliw na gawain ay ginawa sa edukasyon, ngunit susuriin ko ito sa ibang gawain.
Noong Mayo 1946, nilikha ang Military Historical Directorate ng General Staff. Ang mga gawain ng departamentong ito ay:
- Pagguhit ng isang paglalarawan ng Great Patriotic War;
- Paglalarawan ng mga indibidwal na operasyon at ang pinaka-kagiliw-giliw na mga labanan mula sa pananaw ng militar;
– Pagbuo ng ilang paksa sa kasaysayan ng sining ng militar noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Ang isa sa mga resulta ng gawain ng Military Historical Directorate ay dapat na isang "Maikling estratehikong balangkas ng Great Patriotic War." Ang sanaysay na ito ay magsasama hindi lamang isang maikling paglalarawan ng mga kaganapan ng digmaan, kundi pati na rin ang mga konklusyon sa pag-unlad ng sining ng militar ng USSR.
Noong Marso 22, 1949, upang malutas ang mga isyu sa organisasyon at matupad ang mga nakatalagang gawain, sa pamamagitan ng utos ng USSR Ministry of Armed Forces, ang Pangunahing Military Scientific Directorate ay inayos, na kinabibilangan ng:
- Kagawaran ng militar-kasaysayan;
– Direktoryo para sa Pananaliksik sa Mga Taktika at Sining sa Pagpapatakbo;
- Pamamahala ayon sa batas.
Si Colonel General A. Pokrovsky ay hinirang na pinuno ng bagong likhang departamento. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naganap ang koleksyon, pagsusuri at pagbubuo ng impormasyon tungkol sa nakaraang digmaan. Bilang bahagi ng gawaing ito, ang mga survey ng mga heneral at opisyal ng Pulang Hukbo ay isinagawa upang mangolekta ng pangunahing impormasyon. (Natatandaan kong muli na isang magkatulad na proseso ang naganap sa pag-aaral sa Amerika - ang mga alaala ng mga heneral ng Aleman ay nakolekta.) Kadalasan sa mga istoryador, ang gawaing isinagawa ay tinatawag na "General Pokrovsky commission." Dito lamang ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na ang lahat ng ito ay nangyari bilang bahagi ng koleksyon ng impormasyon upang mag-compile ng isang paglalarawan ng mga kaganapan ng Great Patriotic War.
Ang pangalawang punto na dapat isaalang-alang ay na sa kanilang mga memoir, ang mga heneral ng Aleman at Sobyet ay madalas na sinubukang bigyang-katwiran ang kanilang mga aksyon at pagkabigo. Isang kapansin-pansing halimbawa, si F. Halder, ang unang nagsulong ng pananaw na kung hindi dahil sa panghihimasok ni Hitler sa mga usaping militar, ang Alemanya ay magkakaroon ng mas magandang resulta.
Pagbabalik sa paksa ng siyentipikong pananaliksik ng Great Patriotic War, dapat tandaan na hindi tama na isipin na ang digmaang ito, at lalo na ang unang panahon, ay hindi pinag-aralan sa USSR. Ang pag-aaral ay isinagawa, ngunit sa loob ng mahabang panahon ay hindi ito naa-access sa isang malawak na hanay ng mga tao.
Ang komisyon ni Heneral Pokrovsky ay nagbigay ng malaking pansin sa unang panahon ng digmaan. Ngunit dito lumitaw ang problema ng kakulangan ng mga dokumento at materyales. Ang katotohanan ay sa unang panahon ng digmaan, isang malaking halaga ng dokumentasyong militar sa pagpapatakbo sa lupa ang nawala. Ito ay kinakailangan upang punan ang mga puwang na ito.
Upang malutas ang problemang ito noong 1949-1950. Ang Kagawaran ng Kasaysayan ng Militar ay nagsagawa ng isang survey ng mga dating kumander ng Red Army na nakibahagi sa unang panahon ng digmaan. Ang mga tanong ay ipinadala sa mga dating kumander ng mga distrito, hukbo, pulutong at mga dibisyon (na humawak ng mga posisyon ng komand sa mga distrito ng hangganan sa kanluran noong Hunyo 22, 1941). Ang mga liham ay ipinadala sa lahat ng mga tatanggap (202 katao) na humihiling sa kanila na ilarawan ang mga kaganapan sa unang panahon ng digmaan - Hunyo-Setyembre 1941.
Ang karamihan sa mga naunang survey ay hindi nasagot. Sa 202 katao, 33 lang ang nagbigay ng mga sagot. 15 pa ang tumangging sumagot. Ang natitirang 164 ay ganap na hindi pinansin ang sulat.
Ang pinakamahalaga sa mga tatanggap ng mga kahilingan ay ang mga kumander ng mga distrito ng hangganan (mga kumander ng tropa at mga pinuno ng punong-tanggapan ng distrito). Sa 7 kahilingan, tanging si M. Purkaev, ang dating punong kawani ng Kyiv Special Military District, ang tumugon sa mga naturang addressees. Dalawa pa, si M. Zakharov (pinuno ng kawani ng Odessa Military District) at F. Kuznetsov (commander ng Baltic Special Military District) ay tumanggi na tumugon sa kahilingan sa pamamagitan ng pagsulat. Isang pag-uusap ang ginanap sa kanila. Sa ngayon, walang nakitang mga dokumento batay sa mga resulta ng pag-uusap na ito.
Noong Hulyo 7, 1951, inaprubahan ng Chief of the General Staff ang isang tatlong taong plano sa trabaho upang ilarawan ang Great Patriotic War. Ang pangunahing gawain kung saan dapat gumana ang Military Historical Directorate ay ang "Brief Strategic Outline" (pinangalanang "Brief Strategic Description").
Sa simula ng 1952, lahat ng natanggap na tugon mula sa mga heneral ay naproseso na. Ang Military History Department ay muling nagsagawa ng survey form. Bilang resulta, ang mga bagong survey form ay pinagsama-sama ng mga tanong para sa pinagsamang mga heneral at opisyal ng armas, mga kumander ng artilerya at mga kumander ng hukbong panghimpapawid (pagkatapos, ang mga tanong ay pinagsama-sama at ipinadala sa mga pinuno ng mga departamento ng paniktik ng mga distrito ng hangganan). Ang mga tanong na ito ay ipinadala noong 1952-1953. bilang paalala sa mga hindi nagpadala sa kanilang mga alaala.
Noong Marso 1953, ang Departamento ng Kasaysayan ng Militar ay nagtipon ng isang detalyadong tala tungkol sa lahat ng mga kahilingang ipinadala at mga tugon na natanggap.
Ang pagkamatay ni I. Stalin (Marso 5) at ang mga prosesong pampulitika na nagaganap sa USSR ay nag-iwan ng kanilang marka sa gawain ng Military Historical Directorate:
– Alinsunod sa direktiba ng USSR Ministry of Defense No. 316895 (1954), kinakailangan upang maghanda ng isang bagong istraktura para sa pangwakas na dokumento - isang estratehikong balangkas;
– Noong 1956 (pagkatapos ng 20th Congress - February 1956) nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno sa Military Historical Directorate. Noong Hunyo 8, 1956, ang Army General V. Kurasov ay hinirang na pinuno ng departamento. Si A. Pokrovsky ay hinirang na representante na pinuno ng departamento.
1. A. Pokrovsky Colonel General 2. V. Kurasov Army General 3. S. Platonov Tenyente Heneral
Ngunit sa parehong oras, ang trabaho sa pagkolekta ng mga alaala ng unang panahon ng digmaan ay nagpatuloy. Noong 1955-1956 ang mga tanong ay ipinadala sa dating command staff ng antas ng regimental at dibisyon (na sumakop sa mga posisyon na ito noong Hunyo 22, 1941). Sa yugtong ito ng trabaho, nilinaw ang kondisyon, kahandaan sa labanan at pakikilahok sa mga labanan ng mas maliliit na yunit ng militar.
Noong 1957-1960 Ang mga natanggap na materyales tungkol sa digmaan ay naproseso at ang gawain ay isinagawa sa isang estratehikong sanaysay. Noong 1960, natapos ang gawain sa pangunahing gawaing pananaliksik. At noong 1961, inilathala ang pag-aaral sa ilalim ng pamagat na “Strategic Essay on the Great Patriotic War of 1941-1945.”
Ang mga materyales na nakolekta sa panahon ng mga panayam sa mga kumander ng mga labanan sa simula ng digmaan ay ginamit hindi lamang sa pag-iipon ng isang sanaysay. Ang mga materyales ay ginamit bilang trabaho sa mga pagkakamali ng Pulang Hukbo. Kaya, noong 1956, si Tenyente Heneral S. Platonov (pinuno ng Departamento ng Kasaysayan ng Militar) ay gumawa ng isang ulat sa paksang "Sa ilang mga aralin mula sa karanasan ng paghahanda para sa Dakilang Digmaang Patriotiko at ang unang panahon nito."
Sa pangkalahatan, pinag-aralan ang mga gawa ng departamento ng militar-kasaysayan:
– estratehiko at front-line na operasyon ng mga tropang Sobyet;
- mga paraan ng pakikipaglaban;
– ang paggamit at pakikipag-ugnayan ng iba't ibang uri ng sandatahang lakas;
– paghahanda at pagsasagawa ng mga nakakasakit na operasyon;
– mga isyu sa pagtukoy ng mga direksyon ng pangunahing pag-atake;
– mga isyu ng pagkamit ng sorpresa at pagiging epektibo ng mga operasyong militar;
– mga sistema ng pamumuno at pakikipag-ugnayan.
Mga publikasyon ng mga materyales sa survey
Isa sa mga panukala para sa karagdagang trabaho sa mga materyales mula sa mga survey ng mga pinuno ng militar 1949-1956. Ang ilan sa mga pinaka-kagiliw-giliw na materyales ay nai-publish. Noong Setyembre 1956, sa isang pulong ng Military Scientific Directorate, napagpasyahan na mag-publish ng bahagi ng mga memoir tungkol sa unang panahon ng digmaan. Ang mga materyales sa survey ay pinili at na-edit para sa publikasyon. (Ang lahat ng na-edit na materyales ay naka-imbak sa Central Archives ng Ministry of Defense.) Nakumpleto ang gawaing editoryal noong 1959, ngunit ang mga inihandang memoir ay hindi kailanman nai-publish. Sa mahabang panahon, inuri ang mga materyales sa survey. Marahil sa paglalathala ng mga materyal na ito, ang pampublikong talakayan tungkol sa simula ng digmaan ay magiging mas kongkreto, na may mas kaunting mga alamat.
Ang mga materyales ng "General Pokrovsky commission" ay unang nai-publish noong 1989 sa Military Historical Journal. Inilathala ng magazine ang bahagi ng mga tugon mula sa mga survey ng mga pinuno ng militar noong 1952-1953.
Ang malakihang gawain sa mga materyales sa survey ay isinagawa ng mananaliksik na si S. Chekunov, na naghanda at naglathala noong 2017 ang pangunahing bahagi ng mga memoir na pinamagatang "Nagsusulat lamang ako mula sa memorya... Mga kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng una mga araw ng Great Patriotic War.” Kasama sa libro ang mga memoir ng 79 na kumander ng Red Army (may hawak na mga posisyon sa command noong Hunyo 22, 1941).
Itinuro ni S. Chekunov na hindi lahat ng materyales ay natagpuan. Ngunit, gayunpaman, karamihan sa mga memoir tungkol sa unang panahon ng digmaan ay nai-publish. At ang mga alaalang ito ay isang pinakamahalagang mapagkukunan tungkol sa mga kaganapan bago ang digmaan, ang antas ng kahandaan, at ang mga unang buwan ng labanan. Ang pagsusuri sa mga dokumentong ito ay nagpapahintulot sa amin na masuri ang ilan sa mga sanhi ng sakuna ng militar noong tag-araw ng 1941.
 
2. Limang pangunahing katanungan para sa mga heneral ng Pulang Hukbo
Ngayon ay direktang bumaling tayo sa ebidensya mula sa mga materyales sa survey ni A. Pokrovsky tungkol sa unang panahon ng digmaan. Ang pag-aaral ng mga datos na ito ay nagbibigay ng maraming mahalagang impormasyon, na nagpapahintulot sa amin na mas lubos na maisip kung ano ang nangyayari sa mga tropa ng mga kanlurang distrito noong tag-araw ng 1941. Ang gayong mahalagang materyal ay kinakailangang isama sa mga pag-aaral tungkol sa unang panahon ng digmaan .
Siyempre, hindi ko maibigay ang lahat ng mga materyales dito. Sa hinaharap, plano kong gawing sistematiko ang materyal na ito sa mga indibidwal na isyu, distrito, at hukbo. Ang ganitong uri ng systematization ay hindi lamang gagawing posible na pangkalahatang ipakita ang patuloy na paghahanda at mga proseso ng militar na naiiba sa iba't ibang mga distrito ng militar, ngunit pasimplehin din ang pang-unawa ng napakalaking hanay ng mga materyales para sa lahat ng mga interesado. Kinuha ko ang mga materyales mula sa "Military Historical Journal" at aklat ni S. Chekunov na "Isinulat ko lamang mula sa memorya" (mga link sa kanila ay ibinigay sa itaas).
Kaya, ano ang interesado sa Departamento ng Kasaysayan ng Militar (lahat ng mga tanong ay nakalista sa dulo ng aklat). Ang mga sumusunod na form ng survey ay magagamit (26):
– pinagsamang mga kumander ng armas (dating kumander ng mga distrito ng militar, hukbo, corps, dibisyon at kanilang mga punong tauhan);
– mga kumander ng artilerya;
- Mga kumander ng Air Force;
- mga pinuno ng mga departamento ng paniktik ng mga distrito ng hangganan;
– divisional at regimental commanders.
Inirerekomenda ko ang lahat na basahin ang mga tanong na ito, na kung saan ay talagang interesado ang mga analyst ng militar. At ang mga tanong ay medyo kapansin-pansin, na nagpapaisip sa iyo tungkol sa maraming. Dito ko lang isasaalang-alang ang mga tanong sa mga combined arms commander (26):
1. Naiparating ba sa mga tropa ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado, sa abot ng kanilang pag-aalala; kailan at ano ang ginawa ng command at headquarters para matiyak ang pagpapatupad ng planong ito?
2. Mula sa anong oras at sa batayan ng anong pagkakasunud-sunod nagsimulang pumasok sa hangganan ng estado ang mga sumasaklaw na tropa at ilan sa kanila ang na-deploy bago magsimula ang labanan?
3. Nang matanggap ang utos na ilagay sa alerto ang mga tropa kaugnay ng inaasahang pag-atake ng Nazi Germany noong umaga ng Hunyo 22; ano at kailan ibinigay ang mga tagubilin para isagawa ang utos na ito at ano ang ginawa ng tropa?
4. Bakit karamihan ng artilerya ay matatagpuan sa mga sentro ng pagsasanay?
5. Hanggang saan inihanda ang punong-tanggapan para sa komand at kontrol ng mga tropa at hanggang saan ito nakaapekto sa takbo ng mga operasyon sa mga unang araw ng digmaan?
Ang kahilingan mula kay A. Pokrovsky na hinarap kay Tenyente Heneral A. K. Kondratiev
Interesado ang Military Historical Department sa:
– ipinaalam ba sa tropa ang plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado?
– kailan nagsimulang makarating sa hangganan ang mga sumasaklaw na tropa?
- kailan natanggap ang utos na ilagay ang mga tropa sa kahandaang labanan at kailan ito isinagawa?
Ang isang hiwalay na tanong ay itinaas tungkol sa pagkakaroon ng artilerya sa mga sentro ng pagsasanay: bakit walang artilerya sa mga tropa na inilagay sa kahandaan sa labanan?
Dito maaari kang bumuo ng iba't ibang mga interpretasyon, ngunit ang mga tanong mismo ay muling nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang plano sa pagtatanggol o plano ng takip na binuo ng: Pangkalahatang Staff, mga distrito ng militar, hukbo, mga dibisyon (lahat ng ito ay tinalakay sa nakaraang kabanata). Ang mga tropa sa una ay naghanda upang itaboy ang isang pag-atake ng Alemanya at mga kaalyado nito. Wala pang nakitang mga dokumento na ang Red Army mismo ay naghahanda para sa isang pag-atake. Samakatuwid, ipinapanukala kong gumana sa mga kilalang dokumento, at hindi sa haka-haka. Gusto kong bigyang-diin na kailangan mong umasa hindi sa mga indibidwal na salita ng isang tao o dapat na mga pagnanasa, ngunit sa isang kumplikadong dokumentaryo.
Kaya, ayon sa mga dokumento, ang Pulang Hukbo ay naghahanda para sa mga aksyong nagtatanggol. Para dito mayroong:
– Ang mga Border Covering Plan ay binuo,
- dapat sakupin ng mga tropa ang mga seksyon ng hangganan na ipinahiwatig ng plano ng pabalat,
- at maging ganap na handa sa pakikipaglaban sa oras ng pagsalakay.
Ngayon ang Pangkalahatang Staff ay interesado sa kung paano isinasagawa ang mga direktiba at utos bago ang digmaan ng People's Commissariat of Defense.
Kung walang mga plano sa pagsakop, ang mga tropa ay hindi nakasulong sa hangganan at hindi inilagay sa kahandaang labanan, kung gayon ang lahat ng mga katanungan ng Pangkalahatang Staff ay walang kabuluhan. Ano ang mga puwang tungkol sa digmaan sa kasong ito na hinahangad niyang punan ay nananatiling hindi maliwanag. Samantala, interesado ang General Staff sa mga tanong ng aktwal na sitwasyon sa mga tropa, na natural na sinundan mula sa lahat ng paghahanda at pagpaplano bago ang digmaan.
Kung isasaalang-alang ang materyal ng komisyon ni A. Pokrovsky (ang unang tatlong tanong lamang ang isasaalang-alang dito), muli akong babalik sa naunang binanggit na mga direktiba ng People's Commissariat of Defense. Ito ay kinakailangan upang ipakita ang buong larawan ng kung ano ang nangyayari.
 
3. "Naibalita ba sa mga tropa ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado?"
Agad nating buksan ang mga materyales sa survey sa unang dalawang tanong ng General Staff. Ang mga materyales ay ipinakita para sa tatlong distrito: ang Baltic Special Military District, ang Western Special Military District at ang Kiev Special Military District. Sa katunayan, ang pamunuan ng militar-pampulitika ng USSR mismo ay isinasaalang-alang ang mga distritong ito na pinakamahalaga, na nagdaragdag ng "Espesyal" sa kanilang mga pangalan. Pinagpangkat-pangkat ang mga materyales ayon sa bawat distrito. Ginagawa nitong mas maginhawa upang masuri ang kalagayan ng distrito sa kabuuan.
Espesyal na Distrito ng Militar ng Baltic
Unang tanong.
Ang plano ba para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay ipinaalam sa mga tropa, sa abot ng kanilang pag-aalala; kailan at ano ang ginawa ng command at headquarters para matiyak ang pagpapatupad ng planong ito?
Tenyente Heneral P. P. Sobennikov (dating kumander ng 8th Army):
Ako ay hinirang na kumander noong Marso 1941. Obligado ako ng posisyon, una sa lahat, na maging pamilyar sa plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado upang maunawaan ang lugar at papel ng hukbo sa pangkalahatang plano. Ngunit, sa kasamaang-palad, wala sa Pangkalahatang Staff, o pagdating sa Riga sa punong-tanggapan ng PribOVO, nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon ng naturang plano. Wala rin akong nakitang mga tagubilin sa isyung ito sa mga dokumento ng punong-tanggapan ng hukbo, na matatagpuan sa Jelgava.
Nakukuha ko ang impresyon na malabong umiral ang gayong plano noong panahong iyon (Marso 1941). Noong Mayo 28, 1941 lamang, ipinatawag ako kasama ang punong tauhan, Major General G. A. Larionov at isang miyembro ng konseho ng militar, divisional commissar S. I. Shabalov, sa punong-tanggapan ng distrito, kung saan ang kumander ng mga tropa, si Colonel General F. I. Kuznetsov, dali-daling ipinakilala sa amin ang pagtatanggol sa plano
Ang lahat ng ito ay naganap sa isang mahusay na pagmamadali at sa isang medyo kinakabahan na kapaligiran. Ang plano ay natanggap para sa pagsusuri at pag-aaral ng punong kawani. Ito ay isang medyo makapal, makapal na notebook, na na-type.
Mga 1.5-2 oras pagkatapos matanggap ang plano, nang hindi man lang magkaroon ng oras upang maging pamilyar dito, tinawag ako upang makita si Colonel General F.I. Ang huli ay bumulusok sa pag-concentrate sa mga pangunahing pagsisikap sa direksyon ng Siauliai, Gaurage (125th at 90th Infantry Divisions) at sumasakop sa hangganan mula sa Baltic Sea (Palanga) sa harap ng halos 80 km kasama ang 10th Infantry Division ng 11th Infantry Corps.
Ang 12th Mechanized Corps ay inalis sa lugar sa hilaga ng Siauliai sa ikalawang echelon ng hukbo.
Ang aking mga rekord, pati na rin ang sa punong kawani, ay kinuha. Kasabay nito, ipinangako sa amin na ang mga tagubilin para sa pagbuo ng plano sa pagtatanggol at ang aming mga workbook ay ipapadala kaagad sa punong-tanggapan ng hukbo. Sa kasamaang palad, hindi kami nakatanggap ng anumang mga order o kahit na ang aming mga workbook.
Kaya, ang plano ng pagtatanggol ay hindi ipinaalam sa mga tropa. Gayunpaman, ang mga pormasyon na nakalagay sa hangganan (ika-10, ika-125, at mula sa tagsibol ng 1941, ika-90 na dibisyon ng rifle) ay nakikibahagi sa paghahanda ng mga kuta sa larangan sa hangganan sa mga lugar ng mga pinatibay na lugar na itinatayo (Telshai at Siauliai), at halos nakatuon sa kanilang mga gawain at mga lugar ng depensa.
Tenyente Heneral V.I. Morozov (dating kumander ng 11th Army):
Tulad ng alam mo, noong 1940 nagsimula ang organisasyon at pagtatayo ng mga pinatibay na lugar. Ang mga kumander ng dibisyon ay kasangkot sa pagmamatyag sa mga lugar kung saan sila dapat na gumana.
Ang mga kuta ay itinayo ng mga dibisyon sa kanilang sariling mga zone ng depensa. Kaya naman, kilala sila ng mga kumander ng regimental at batalyon. Bilang karagdagan, ang mga sesyon ng pagsasanay ay paulit-ulit na isinasagawa sa lupa kasama ang punong-tanggapan ng mga corps, dibisyon at regimen. Ang kanilang tema at karakter ay nagmula sa mga puwedeng laruin na opsyon para sa aksyon kung sakaling magkaroon ng digmaan.
Tenyente Heneral I.P. Shlemin (dating pinuno ng kawani ng 11th Army):
Wala akong nakitang ganoong dokumento kung saan nakabalangkas ang mga gawain ng 11th Army. Noong tagsibol ng 1941, nagkaroon ng operational game sa district headquarters, kung saan ang bawat kalahok ay gumanap ng mga tungkulin ayon sa kanilang posisyon. Tila sa araling ito ang mga pangunahing isyu ng plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay pinag-aralan. Pagkatapos niya, pinag-aralan ang mga linya ng pagtatanggol sa lupa kasama ang mga kumander ng dibisyon at ang kanilang punong tanggapan (5th, 33rd, 28th Infantry Division). Ang mga pangunahing kinakailangan para sa kanilang pagsasanay ay ipinaalam sa mga tropa. Ang isang reconnaissance ng lugar ay isinagawa kasama ang punong-tanggapan ng mga dibisyon at regimen upang pumili ng mga linya ng depensa at kanilang kagamitan. Tila ang mga desisyong ito ay ipinaalam sa mga subordinate na kumander at punong-tanggapan. Inihanda nila ang depensa gamit ang sarili nilang pwersa at paraan.
Colonel General M. S. Shumilov (dating kumander ng 11th Rifle Corps ng 8th Army):
Ang plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay hindi dinala sa punong-tanggapan at sa akin. Ang mga corps ay binalak na magsagawa ng hiwalay na mga gawain ng pagpuno ng field sa bagong pinagkukutaan na lugar na itinatayo at sa strip ng iminungkahing forefield. Ang mga gawaing ito ay hindi ganap na natapos sa oras na nagsimula ang mga sundalo, samakatuwid, tila, ang desisyon ay ginawa para sa mga corps na kumuha ng depensa sa kahabaan ng silangang pampang ng Jura River, ibig sabihin, sa linya ng pinatibay na lugar na itinatayo, at sa mga trenches ng forefield ito ay iniutos na umalis lamang ng isang kumpanya bawat regiment.
Major General I. I. Fadeev (dating kumander ng 10th Infantry Division ng 8th Army):
Alam ko ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ng Lithuanian SSR sa zone ng aking dibisyon at ang kapitbahay sa kaliwa - ang ika-125. Ang punong-tanggapan ng dibisyon at mga regimen ay gumawa ng mga dokumento ng labanan: mga order, tagubilin, mapa, diagram, atbp. Ang mga yunit ng pagbuo ay sinanay sa pagsakop sa mga lugar ng depensa at mga instalasyon ng sunog mula sa kanilang mga lokasyon.
Ang mga rifle regiment ay pinalakas gamit ang mga paraan sa aking pagtatapon. Ang pangunahing pokus ay sa mga direksyon ng Kretinga, Ppungi at sa kahabaan ng baybayin ng Baltic Sea hanggang Libaau, pati na rin ang Klaipeda, Retovas. Ginamit din ang lahat ng artilerya. Inihanda ang dokumentasyon at ilang posisyon sa pagpapaputok para dito.
Ang lupain ng buong sektor ng depensa ng dibisyon ay pinag-aralan nang mabuti, ang mga pinakamalapit na diskarte sa pag-okupa sa mga depensibong posisyon at mga istruktura ng pagpapaputok hanggang sa at kasama ang komandante ng platoon, pangunahing at reserbang command at observation post ay nilagyan mula sa headquarters ng dibisyon hanggang sa mga kumander ng kumpanya kasama.
Pangalawang tanong.
Mula sa anong oras at sa batayan ng anong pagkakasunud-sunod nagsimulang pumasok ang mga sumasaklaw na tropa sa hangganan ng estado at ilan sa kanila ang na-deploy bago magsimula ang labanan?
Tenyente Heneral P. P. Sobennikov (dating kumander ng 8th Army):
Noong umaga ng Hunyo 18, 1941, ako at ang punong tauhan ng hukbo ay nagtungo sa sonang hangganan upang suriin ang pagsulong ng gawaing pagtatanggol sa pinakutalang lugar ng Siauliai. Malapit sa Siauliai, isang pampasaherong sasakyan ang huminto sa akin at hindi nagtagal ay huminto. Si Colonel General F.I. Kuznetsov (kumander ng mga tropang PribOVO) ay lumabas mula dito. Tinawag ako ni F.I. Kuznetsov sa tabi at tuwang-tuwang ipinaalam sa akin na ang ilang mga mekanisadong yunit ng Aleman ay nakakonsentra sa Suwalki. Iniutos niya sa akin na agad na bawiin ang mga pormasyon sa hangganan, at sa umaga ng Hunyo 19 upang ilagay ang punong-tanggapan ng hukbo sa isang command post 12 km timog-kanluran ng Siauliai.
Nagpasya ang kumander ng mga tropa ng distrito na pumunta sa Tayraga at ilagay doon ang 11th Rifle Corps ni Major General M.S. Shumilov sa kahandaang labanan, at inutusan niya akong pumunta sa kanang bahagi ng hukbo. Ipinadala namin ang Chief of Army Staff, Major General G. A. Larionov, pabalik sa Jelgava. Natanggap niya ang gawain ng pamunuan ang punong-tanggapan sa command post.
Sa pagtatapos ng araw, ang mga pandiwang utos ay ibinigay upang ituon ang mga tropa sa Tynitsa. Noong umaga ng Hunyo 19, personal kong sinuri ang pag-usad ng order. Sinakop ng mga yunit ng 10th, 90th at 25th Infantry Division ang mga trench at wood-and-earth firing point, bagaman marami sa mga istruktura ay hindi pa ganap na handa. Noong gabi ng Hunyo 19, ang mga yunit ng 12th Mechanized Corps ay inalis sa lugar ng Siauliai, at sa parehong oras ay dumating ang punong tanggapan ng hukbo sa command post.
Dapat tandaan na walang nakatanggap ng anumang nakasulat na utos na mag-deploy ng mga pormasyon. Ang lahat ay isinagawa batay sa isang oral order mula sa kumander ng mga tropa ng distrito. Kasunod nito, nagsimulang matanggap ang mga salungat na tagubilin sa pamamagitan ng telepono at telegrapo tungkol sa pagtatayo ng mga detektor, pagmimina, at iba pa. Mahirap silang intindihin. Kinansela sila, nakumpirma muli at kinansela noong gabi ng Hunyo 22, personal kong nakatanggap ng utos mula sa punong kawani ng distrito, Tenyente Heneral P. S. Klenov, na mag-withdraw ng mga tropa mula sa hangganan. Sa pangkalahatan, ang matinding nerbiyos at takot sa "pagpukaw ng digmaan" ay naramdaman sa lahat ng dako at, bilang resulta, ang hindi pagkakapare-pareho sa mga aksyon ay lumitaw.
Tenyente Heneral V.I. Morozov (dating kumander ng 11th Army):
Batay sa oral order mula sa kumander ng mga tropa sa distrito, lumipat ang 11th Army units sa inihandang linya ng depensa. Ginawa ito sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpapabuti ng mga kuta sa larangan.
Sa hangganan mayroong isang rehimyento mula sa bawat dibisyon, na pinalakas, bilang panuntunan, ng isang batalyon ng artilerya. Sa simula ng Hunyo, ang ilang mga regimen ay pinalitan ng iba.
Sa simula ng Hunyo 1941, ang mga dibisyon ay nagtalaga ng mga post ng command sa kanilang mga lugar, kung saan ang mga opisyal ay palaging nasa tungkulin.
Tenyente Heneral I.P. Shlemin (dating pinuno ng kawani ng 11th Army):
Wala akong maalala na anumang utos tungkol sa pag-alis ng mga tropa sa hangganan ng estado. Tila, wala siya roon, dahil ang ika-28 at ika-33 na dibisyon ng rifle ay malapit dito, at ang ika-5 ay nasa kampo (30-35 km mula sa hangganan).
Sa ikalawang kalahati ng Hunyo, sa ilalim ng dahilan ng pagpunta sa isang field camp sa rehiyon ng Kovno, ang 23rd Infantry Division mula sa Dvinsk ay puro.
Noong Hunyo, sa pagitan ng ika-18 at ika-20, ang mga kumander ng mga yunit ng hangganan ay bumaling sa punong tanggapan ng hukbo na may kahilingan na bigyan sila ng tulong sa paglaban sa mga saboteur na tumagos sa teritoryo ng Lithuania. Kaugnay nito, napagpasyahan na, sa ilalim ng pagkukunwari ng mga taktikal na pagsasanay, ang mga dibisyon ay kukuha ng mga posisyon sa pagtatanggol sa kanilang mga sektor at ibibigay ang mga bala sa mga mandirigma, na, gayunpaman, ang kumander ng mga tropa ng distrito ay nag-utos na kunin at inihatid sa mga dibisyong bodega.
Kaya naman, pagsapit ng Hunyo 20, tatlong rifle division ang kumuha ng mga depensibong posisyon na may tungkuling mahigpit na hawakan ang kanilang mga posisyon kung sakaling magkaroon ng pag-atake ng kaaway.
Colonel General M. S. Shumilov (dating kumander ng 11th Rifle Corps ng 8th Army):
Ang mga tropa ng Corps ay nagsimulang kumuha ng mga posisyon sa pagtatanggol sa pamamagitan ng utos ng kumander ng hukbo noong Hunyo 18. Ibinigay ko lamang ang utos sa kumander ng 125th Infantry Division at sa mga yunit ng corps. Ang ibang mga yunit ay nakatanggap din ng mga pandiwang utos sa pamamagitan ng mga opisyal ng tagapag-ugnay ng hukbo. Ang punong tanggapan ng Corps ay naabisuhan tungkol dito. Inutusan itong huwag mamigay ng mga bala. Pinahintulutan lamang na mapabuti ang mga kagamitan sa engineering ng depensa. Gayunpaman, noong Hunyo 20, napagtanto ang paparating na panganib, iniutos ko ang pamamahagi ng mga cartridge at shell sa mga yunit at ang simula ng pagmimina sa ilang mga lugar.
Noong Hunyo 21, isang miyembro ng konseho ng militar ng distrito (corps commissar P.A. Dibrova) ay nasa punong tanggapan ng corps, na, sa pamamagitan ng punong kawani, ay nag-utos ng pagkumpiska ng mga bala. Humingi ako sa punong-tanggapan ng hukbo para sa isang nakasulat na utos sa isyung ito, ngunit walang natanggap na tugon.
Major General I. I. Fadeev (dating kumander ng 10th Infantry Division ng 8th Army):
Noong Hunyo 19, 1941, isang utos ang natanggap mula sa kumander ng 10th Rifle Corps, Major General I.F. Nikolaev, upang ilagay ang dibisyon sa pagiging handa sa labanan. Ang lahat ng mga yunit ay agad na binawi sa lugar ng depensa at sinakop ang mga bunker at mga posisyon ng pagpapaputok ng artilerya. Sa madaling araw, nilinaw ng mga kumander ng mga regimen, batalyon at kumpanya sa lupa ang mga misyon ng labanan alinsunod sa naunang binuo na plano at dinala sila sa mga kumander ng platun at iskwad.
Upang maitago ang mga aktibidad na nagaganap sa hangganan, ang ordinaryong gawaing pagtatanggol ay isinagawa, at ang ilan sa mga tauhan ay nakabalatkayo sa loob ng mga istrukturang nagtatanggol, na nasa ganap na kahandaan sa labanan.
Koronel S. M. Firsov (dating pinuno ng mga tropang inhinyero ng 11th Army):
Noong Hunyo 20, ang mga pinuno ng mga departamento at mga direktor ng hukbo ay natipon kasama ang punong kawani, si Major General I.P. Kami ay binigyan ng babala na ang kaganapang ito ay ginaganap sa mga sirkito ng pagsasanay.
Hindi sila pinahintulutang maglagay ng mga yunit ng engineering sa kahandaang labanan. Gayunpaman, ang utos ay hindi tumutol sa mga lugar ng pagmimina sa hangganan ng estado, sa kondisyon na ako mismo ang mananagot sa mga pagkilos na ito. Nagsimula sa trabaho. Gayunpaman, kinabukasan ay ipinatawag ako sa punong kawani ng hukbo, kung saan pamilyar ako sa isang telegrama mula sa distrito. "Ang kumander ng mga tropa ng distrito," ang sabi nito, "ay iginuhit ang atensyon ng kumander ng ika-11 Hukbo sa hindi awtorisadong pagkilos ng pinuno ng mga tropa ng inhinyero ng hukbo, si Tenyente Koronel Firsov, na nagpahayag ng kanyang sarili sa pag-alis ng dalawang batalyon ng sapper. mula sa pagtatanggol sa trabaho at sa pagtatalaga sa kanya ng gawain ng pagsasagawa ng pagmimina sa hangganan. Sinaway ng district commander si Lieutenant Colonel Firsov at inutusang ibalik ang mga batalyon at huwag isagawa ang gawaing pagmimina.”
Colonel General ng Tank Forces P. P. Poluboyarov (dating pinuno ng armored forces ng PribOVO):
Noong Hunyo 16, alas-11 ng gabi, ang utos ng 12th Mechanized Corps ay nakatanggap ng direktiba upang ilagay ang yunit sa kahandaang labanan. Ang komandante ng corps, Major General N.M. Shestopalov, ay ipinaalam tungkol dito sa 23:00 noong Hunyo 17 sa kanyang pagdating mula sa 202nd Motorized Division, kung saan sinusuri niya ang kahandaan ng pagpapakilos.
Noong Hunyo 18, itinaas ng komandante ng korps ang mga pormasyon at yunit sa combat alert at iniutos na i-withdraw ang mga ito sa mga planong lugar. Ginawa ito noong Hunyo 19 at 20.
Noong Hunyo 16, sa pamamagitan ng utos ng punong-himpilan ng distrito, ang 3rd Mechanized Corps (kumander Major General ng Tank Forces A.V. Kurkin) ay inilagay din sa kahandaan sa labanan, na tumutok sa tinukoy na lugar sa parehong oras.
1. P. P. Sobennikov, kumander ng 8th Army 2. V. I. Morozov, kumander ng 11th Army 3. M. S. Shumilov, kumander ng 11th Rifle Corps 4. P. P. Poluboyarov, kumander ng auto-armored forces ng PribOVO
Komento.
Sa pangkalahatan, ang mga plano sa pagtatanggol para sa pagsakop sa hangganan sa PribOVO ay bahagyang ipinaalam sa mga kumander. Ngunit, gayunpaman, mula sa data na ipinakita ay malinaw na ang mga yunit ng militar ay hindi bababa sa "nakatuon sa kanilang mga lugar ng depensa," isinagawa ang reconnaissance, ang mga kuta sa larangan ay bahagyang inihanda, at ang mga hakbang sa pagtatanggol ay inihanda sa isang bilang ng mga pagsasanay ng kawani.
Ang lahat ng mga kumander ay nagsasalita tungkol sa pagsulong sa hangganan sa Hunyo 18-20. Bukod dito, kasama sa mga sagot ang mga salitang "tungkol sa pagdadala ng dibisyon/pormasyon upang labanan ang kahandaan." Pag-uusapan ko ang mga antas ng kahandaan sa labanan ng Pulang Hukbo sa susunod na talata (mahalaga ito!), Sa ngayon, alalahanin natin kung paano nailalarawan ng mga kumander ng PribOVO ang pagsulong sa hangganan. Nararapat ding tandaan ang pagkakasunud-sunod ng punong-tanggapan ng PribOVO (20):
Upang matiyak ang mabilis na pag-okupa ng mga posisyon kapwa sa forefield at (sa) pangunahing defensive zone, ang kaukulang mga yunit ay dapat na ganap na nasa kahandaang labanan.
Ang lahat ng mga yunit sa forefield at sa pangunahing defensive zone ay dapat na "ganap na nasa kahandaang labanan" mula Hunyo 19.
Kaya, sa pangkalahatan, mula Hunyo 18, ang mga hukbo at mga dibisyon ng PribOVO ay nagsimulang mag-deploy at sumakop sa mga lugar ng depensa na inireseta ng cover plan. Ito ay bahagyang isinagawa sa pamamagitan ng nakasulat na mga direktiba, halimbawa, isang utos sa 12th Mechanized Corps na ilagay sa kahandaang labanan at lumipat sa isang partikular na lugar (15). Ngunit karamihan sa mga utos para sa pagsulong at pag-deploy ng mga tropa sa mga linya ng pagtatanggol ay ginawa nang pasalita mula sa kumander ng PribOVO F. Kuznetsov. Bigyang-diin ko na personal na dinala ng district commander ang mga tropa para labanan ang kahandaan.
Kung ginawa niya ito, halimbawa, noong Abril-Mayo, maaari itong maituring na provocation. At ang gawin ito bago ang mga operasyong militar ay nangangahulugan ng paghahanda ng mga tropa para sa digmaan.
Sa kasunod na mga labanan, hindi ipinakita ni F. Kuznetsov ang kanyang sarili bilang isang mahusay na kumander ng militar, ngunit noong Hunyo 22, ang mga tropa ng distrito ay itinaas, na hindi pinahintulutan ang mga Aleman na atakehin ang mga natutulog na garison.
Kasabay nito, naramdaman ang nerbiyos sa lahat ng dako, ibinigay ang mga order at kinansela (halimbawa, mga lugar ng pagmimina sa hangganan):
… Malaking kaba ang naramdaman sa lahat ng dako, takot na “magpupukaw ng digmaan” at, bilang resulta, lumitaw ang hindi pagkakapare-pareho sa mga aksyon.
Western Special Military District
Unang tanong.
Ang plano ba para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay ipinaalam sa mga tropa, sa abot ng kanilang pag-aalala; kailan at ano ang ginawa ng command at headquarters para matiyak ang pagpapatupad ng planong ito?
Major General P. I. Lyapin (dating chief of staff ng 10th Army):
Sa pagtanggap ng direktiba ng distrito para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado noong Enero 1941, gumawa ng desisyon ang kumander ng hukbo, Major General K. D. Golubev. Ang 1st Rifle Corps, na may mga yunit ng 8th Rifle Division, ay nagtatanggol sa isang seksyon ng hangganan ng estado mula sa demarcation line sa kanan patungo sa Narev River malapit sa Novogrudok. Ang 2nd Infantry Division, na may isang reinforced regiment, ay nagsisiguro ng isang junction sa kapitbahay nito sa kanan, na itinutulak ito sa linya ng Losevo (15 km hilagang-kanluran ng Osovets). Ang natitirang pwersa ng 2nd Infantry Division ay nasa ikalawang echelon at ipagtatanggol ang kuta ng Osowiec gamit ang kuta ng Ganendz. Ang 5th Rifle Corps, na pinalakas ng dalawang army artillery regiment, ay inutusang takpan ang natitirang linya ng depensa ng hukbo mula Novogrudok hanggang Zuzel, na mayroong parehong dibisyon sa unang echelon.
Kaya, ang defense zone ng 10th Army (145 km ang lapad) ay sakop sa unang echelon ng tatlong rifle division lamang, at sa terrain na maa-access sa mga operasyon ng lahat ng uri ng tropa ng kaaway sa anumang direksyon. Sa ilalim ng mga kundisyong ito, ang mga corps at division commander ay hindi maaaring lumikha ng mga reserba. Ang kumander ng hukbo ay walang karapatan na gamitin ang kanyang mga reserba nang walang pahintulot mula sa itaas. Samakatuwid, ang buong sistema ng pagtatanggol sa hangganan ng estado ay hindi matatag, nang walang nakaplanong maniobra ng mga puwersa at paraan mula sa kalaliman at sa kahabaan ng harapan.
Paulit-ulit naming binago ang 1941 state border defense plan mula Enero hanggang sa simula ng digmaan, ngunit hindi namin ito natapos. Ang huling pagbabago sa direktiba sa pagpapatakbo ng distrito ay natanggap ko noong Mayo 14 sa Minsk. Iniutos nito ang pagbuo ng plano na kumpletuhin sa Mayo 20 at isumite para sa pag-apruba sa punong-tanggapan ng ZapOVO. Noong Mayo 20, iniulat ko: "Ang plano ay kailangan ng pag-apruba mula sa kumander ng mga tropa ng distrito upang simulan ang pagbuo ng mga dokumentong tagapagpaganap." Ngunit hindi dumating ang tawag bago magsimula ang digmaan. Bilang karagdagan, ang pinakahuling ulat noong Mayo [ay nagpapakita na] maraming mga kaganapan sa pagsasanay ang isinagawa sa hukbo, tulad ng mga field trip, metodolohikal na pagsasanay para sa mga tauhan ng command, atbp. Samakatuwid, walang sinuman ang maaaring kumuha ng pagbuo ng mga executive na dokumento sa estado plano sa pagtatanggol sa hangganan.
Gayunpaman, ang lahat ng mga order ng punong-tanggapan ng ZapOVO ay naglalayong lumikha ng isang kampante na kapaligiran sa isipan ng mga nasasakupan. Ang mga "bagpipe" na may pag-apruba ng plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado na aming binuo, sa isang banda, ang malinaw na paghahanda ng kaaway para sa mga mapagpasyang aksyon, na kung saan ay ipinaalam sa amin nang detalyado sa pamamagitan ng mga ahensya ng paniktik, sa kabilang banda, ay ganap na nagulo sa amin. at itinakda sa amin na huwag bigyan ng seryosong kahalagahan ang umuusbong na sitwasyon.
Colonel General L.M. Sandalov (dating pinuno ng kawani ng 4th Army):
Noong Abril 1941, ang utos ng 4th Army ay nakatanggap ng isang direktiba mula sa punong-tanggapan ng Zapovovo, ayon sa kung saan kinakailangan na bumuo ng isang plano upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropa sa direksyon ng Brest. Nakasaad dito na “upang masakop ang mobilisasyon, konsentrasyon at deployment ng mga tropa, ang buong teritoryo ng distrito ay nahahati sa army cover areas...”. Alinsunod sa direktiba ng distrito, binuo ang isang plano sa pagsakop ng hukbo. Ang pagsusuri nito, dapat tandaan na ito ay tumutugma sa direktiba ng distrito, kung saan, sa esensya, ang lahat ng mga pangunahing isyu ay napagpasyahan na para sa hukbo - ang mga inilalaang pwersa para sa lugar ng takip ay ipinahiwatig, ang kanilang mga lugar ng konsentrasyon sa alerto sa labanan, ang mga deadline para sa kahandaan ng mga tropa, mga gawain at ang pagkakasunud-sunod ng kanilang pagpapatupad , at, dahil dito, ang mga pagkakamali sa desisyon ng utos ng distrito para sa pagsakop ay awtomatikong inilipat sa plano ng hukbo.
Ang pangunahing disbentaha ng mga plano ng distrito at hukbo ay ang kanilang hindi katotohanan. Ang isang makabuluhang bahagi ng tropa na ibinigay para sa pagsakop sa mga gawain ay hindi pa umiiral. Halimbawa, ang 13th Army, na ipinagkatiwala sa gawain ng paglikha ng isang cover area sa pagitan ng ika-10 at ika-4 na hukbo, at ang ika-14 na mechanized corps, na bahagi ng 4th Army, ay nasa proseso ng pagbuo. Ang pagdating ng ilang mga pormasyon sa mga bagong lugar kung sakaling magkaroon ng salungatan sa militar ay naka-iskedyul sa oras na wala silang oras upang makilahok sa paglutas ng mga gawain sa pabalat (100th Infantry Division na may deadline para sa pagdating sa M-3). Ang gayong pagpaplano para sa konsentrasyon ng mga tropa sa hangganan ay tiyak na mabibigo nang maaga. At nangyari nga. Ang dibisyon ay hindi dumating bilang bahagi ng 4th Army alinman sa ikatlong araw ng digmaan o mamaya.
Colonel General V.S. Popov (dating kumander ng 28th Rifle Corps ng 4th Army):
Ang plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay hindi ipinaalam sa akin, bilang kumander ng 28th Rifle Corps.
Major General M. A. Zashibalov (dating kumander ng 86th Infantry Division ng 10th Army):
Noong Mayo 1, 1941, ang defensive zone ng dibisyon, na sinimulan namin noong Agosto 1940, ay nasangkapan. Noong ikalawang kalahati ng Mayo, ako at ang chief of staff ay ipinatawag sa punong-tanggapan ng 10th Army. Doon, dinala sa amin ng Chief of Staff, Major General L.I Lapin, ang desisyon ng commander na bumuo at magbigay ng bagong divisional defensive line. Bago ang Hunyo 1, inutusan itong magsagawa ng reconnaissance sa mga lugar ng regimental at mga lugar ng pagtatanggol ng batalyon, mga posisyon sa pagpapaputok ng artilerya, mga post ng command at observation.
Naaprubahan ang pagtatanggol na plano sa trabaho. Batay sa desisyon na ginawa ko, ang punong-tanggapan ng dibisyon ay bumuo ng isang order at isang nakaplanong talahanayan ng pakikipag-ugnayan para sa pagsasagawa ng isang depensibong labanan sa bagong sona.
Ang mga plano ay binuo para sa lahat ng mga yunit ng dibisyon upang itaas ang mga ito sa labanan na alerto; Pinahintulutan ang autopsy ayon sa isang naitatag na signal.
Alam ng mga kumander ng rifle at artillery regiment, indibidwal na batalyon at dibisyon ang mga gawain at, alinsunod dito, nakabuo ng mga solusyon at mga order ng labanan para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado.
Koronel S.I. Gurov (dating pinuno ng kawani ng 49th Infantry Division ng 4th Army):
Sa katapusan ng Marso o unang bahagi ng Abril, ako at ang kumander ng dibisyon ay tinawag sa punong-tanggapan ng 4th Army. Doon sa wakas ay ginawa ang desisyon, isang plano ang ginawa at isang combat order ang isinulat para sa mga yunit upang ipagtanggol ang sektor ng dibisyon. Ang lahat ng mga dokumento ay inilagay sa mga sobre, tinatakan ng selyo ng punong-tanggapan ng hukbo, at pagkatapos ay dinala sa punong-tanggapan ng dibisyon, kung saan sila ay naka-imbak sa aking safe kasama ang "Red Packet".
Hindi kami nakagawa ng isang fire defense system para sa division na isinasaalang-alang ang sunog ng fortified area, dahil ang punong tanggapan nito ay tumanggi na ibigay ang data na ito, na binanggit ang katotohanan na ang punong-tanggapan ng ZapOVO ay ipinagbabawal ang pagbibigay ng anumang impormasyon sa mga isyung ito.
Koronel A. S. Kislitsyn (dating pinuno ng kawani ng 22nd Tank Division ng 14th Mechanized Corps):
Sa paligid ng Marso-Abril 1941, ang komandante ng dibisyon, ang aking sarili, ang mga pinuno ng departamento ng pagpapatakbo at mga komunikasyon ay ipinatawag sa punong tanggapan ng 4th Army (Kobrin).
Sa loob ng 2-3 araw, bumuo kami ng plano para sa pagtataas ng dibisyon sa alerto sa labanan, na kasama ang mga dokumento tulad ng isang utos na magmartsa patungo sa lugar ng konsentrasyon, mga diagram ng komunikasyon sa radyo at telepono, at mga tagubilin sa opisyal ng tungkulin ng dibisyon kung sakaling magkaroon ng labanan. alerto. Walang planong palakasin ang dibisyon.
Mahigpit na ipinagbabawal na maging pamilyar sa mga kumander ng mga regimen at mga yunit ng dibisyon sa mga nilalaman ng mga binuo na dokumento. Bilang karagdagan, hindi pinahintulutang magbigay ng mga obserbasyon at mga command post sa lugar kung saan nakakonsentra ang pormasyon, bagama't ang isyung ito ay itinaas ng mga signalmen.
Pangalawang tanong.
Mula sa anong oras at sa batayan ng anong pagkakasunud-sunod nagsimulang pumasok ang mga sumasaklaw na tropa sa hangganan ng estado at ilan sa kanila ang na-deploy bago magsimula ang labanan?
Major General P.I. Lapin (dating chief of staff ng 10th Army):
Sa paghusga sa katotohanan na ilang araw bago magsimula ang digmaan, ang punong-tanggapan ng distrito ay nagsimulang mag-organisa ng isang command post, alam ng kumander ng mga tropang ZapOVO ang tiyempo ng posibleng pagsiklab ng digmaan. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan ay hindi siya humingi ng anumang aksyon mula sa amin.
Sa ilalim ng mga kundisyong ito, nakapag-iisa kaming nakapaghanda lamang ng dalawang field command post (sa kagubatan, 18 km sa kanluran ng Bialystok, sa pagitan ng mga istasyon ng Zhednya at Valily), at inilipat din ang punong tanggapan ng rifle corps: ang 1st sa Viziu, ang ika-5 sa Zambrov.
Sa hangganan ng estado, sa zone ng hukbo, hanggang sa 70 batalyon at mga dibisyon na may kabuuang bilang na 40 libong mga tao ay nakikibahagi sa pagtatanggol na gawain. Nakakalat sa isang 150-km na harapan at sa napakalalim, mahina o ganap na walang armas, hindi sila maaaring kumatawan ng isang tunay na puwersa para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado. Sa kabaligtaran, ang mga tauhan ng konstruksyon, sapper at rifle batalyon, sa mga unang pag-atake ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway, nang walang mga sandata at suporta sa artilerya, ay nagsimulang umatras sa silangan, na lumilikha ng gulat sa likuran.
At anong iba pang reaksyon ang maaaring nagkaroon, halimbawa, sa mga tauhan ng ika-25 at ika-31 na dibisyon ng tangke ng ika-13 mekanisadong corps, na sa simula ng digmaan ay mayroong ilang mga tangke ng pagsasanay, hanggang sa 7 libong tao sa bawat isa, ganap na walang armas. .
Major General B. A. Fomin (dating deputy head ng operational department ng ZapOVO headquarters):
Nagsimulang mag-redeploy ang mga dibisyon sa mga hangganang lugar sa pagkakasunod-sunod ng pagmamartsa noong Abril-Mayo 1941. Ang mga mekanisadong artilerya at mga bodega ng NZ ay dinala sa pamamagitan ng tren. Ang mga sumusunod na pormasyon ay inilipat: ang 85th Rifle Division - mga lugar sa kanluran ng Grodno, ang 21st Rifle Corps - mula sa Vitebsk hilagang-kanluran at hilaga ng Lida, ang 49th at 113th Rifle Divisions - kanluran ng Belovezhskaya Pushcha, ang 75th - mula sa Mozyr hanggang Malority district, 42nd - mula Bereza-Kartuzskaya hanggang Brest at higit pa sa hilaga.
Noong kalagitnaan ng Hunyo, ang utos ng 47th Rifle Corps ay inutusan na lumipat sa pamamagitan ng tren patungo sa lugar ng Obuz-Lesny noong Hunyo 21-23. Kasabay nito, ang 55th (Slutsk), 121st (Bobruisk), 143rd (Gomel) rifle division ay nagpatuloy doon sa isang pinagsamang martsa, at ang 50th rifle division mula Vitebsk hanggang sa rehiyon ng Gainovka.
Bago magsimula ang labanan, ipinagbawal ang mga tropa na kumuha ng mga depensibong posisyon sa kanilang mga sona sa hangganan ng estado.
Sa pagsisimula ng air strike (sa 3:50 a.m. noong Hunyo 22) at artillery barrage (sa 4 a.m. noong Hunyo 22), nagawa ng kaaway na lumiko at depensahan ang hangganan ng estado: sa 3rd Army - kontrol ng 4th infantry regiment, 27th at 56th infantry divisions; sa ika-10 - kontrol ng 1 at 5 sk, 2, 8, 13 at 86 sd; sa 4th - 6 at 75 rifle division. Sa proseso ng pagsulong ay sinalakay sila: sa 3rd Army - 85 Infantry Division, sa 4th Army - 42 Infantry Division.
Tenyente Heneral G.V. Revunenkov (dating pinuno ng kawani ng 37th Infantry Division ng 3rd Army):
Noong Hunyo 17, 1941, ako, ang kumander ng 1st Rifle Corps, Major General D. Rubtsov, at ang kumander ng dibisyon, si Colonel A. E. Chekharin, ay ipinatawag sa punong-tanggapan ng distrito. Sinabihan kami na ang 37th Infantry Division ay aalis para sa field camp ng Lida, bagama't malinaw na ang redeployment ay nagaganap sa mga tuntunin ng pag-deploy ng mga tropa sa hangganan ng estado. Inutusan silang dalhin ang lahat sa kanila habang buhay sa kampo.
Dalawang regimen ang umalis mula sa Lepel sa pagkakasunud-sunod ng pagmamartsa, at ang mga bahagi ng garison ng Vitebsk ay ipinadala sa pamamagitan ng tren. Ang mga echelon ay iginuhit sa prinsipyo ng kadalian ng transportasyon, kaya ang punong-tanggapan ng dibisyon ay sumunod nang walang batalyon ng komunikasyon, at ang mga bala ay nasa panghuling eselon.
Nalaman namin ang tungkol sa pagsisimula ng digmaan sa alas-12 ng Hunyo 22 sa istasyon ng Bogdalow mula sa isang talumpati ni V. M. Molotov. Sa oras na iyon, ang mga yunit ng dibisyon ay sumusulong pa rin, walang pakikipag-ugnayan sa kanila, ni ang kumander o ang punong tanggapan ay hindi alam ang sitwasyon.
1. L. M. Sandalov, chief of staff ng 4th Army 2. A. S. Kislitsyn, chief of staff ng 22nd Tank Division 3. M. S. Zashibalov, commander ng 86th Infantry Division 4. G. V. Revunenkov, chief of staff 37 1st Infantry Division
Komento.
Una sa lahat, nararapat na tandaan na ang mga kumander at pinuno ng mga tauhan ng hukbo ay tumutukoy sa pagguhit at patuloy na pagsasaayos ng mga plano sa pagsakop simula noong Enero 1941. Ang ilang mga kumander ay nagpapahiwatig na ang mga lugar ng depensa para sa kanilang mga yunit ay nilinaw (10th Army: 86th Infantry Division (M . Zashibalov), 4th Army: 49th Infantry Division (S. Gurov)).
Noong kalagitnaan ng Hunyo, ang ZapOVO, tulad ng ibang mga distrito, ay nagsagawa ng utos na ilipat ang malalalim na dibisyon palapit sa hangganan na itinatag ng mga plano sa pagsakop. Ngunit hindi lahat ng mga yunit ay nakarating sa lugar na ipinahiwatig sa kanila (ang simula ng digmaan ay natagpuan sila sa kalsada nang walang impormasyon at isang tumpak na pag-unawa sa kung ano ang nangyayari). Ang pinuno ng kawani ng ZapOVO V. Klimovskikh ay nagbigay ng mga utos para sa pag-deploy ng mga dibisyon hanggang sa pagsisimula ng digmaan noong Hunyo 21.
Wala ni isang kumander ang nagpahiwatig na ang mga yunit ay dapat ilagay sa kahandaang labanan. Kaugnay nito, ang sitwasyon sa ZapOVO ay kapansin-pansing naiiba sa PribOVO, kung saan karamihan sa mga tropa ay na-deploy sa kanilang mga sektor ayon sa isang cover plan.
Inayos ng punong-himpilan ng distrito ang command post nito sa loob ng ilang araw, ngunit walang ganoong tagubilin sa 10th Army. Bilang karagdagan, ang mga umiiral na command post ay hindi pinapayagan na magkaroon ng mga kinakailangang kagamitan sa komunikasyon. Ang punong-tanggapan ng 10th Army ay nakapag-iisa na nag-organisa ng dalawang command post.
Espesyal na Distrito ng Militar ng Kyiv
Unang tanong.
Ang plano ba para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay ipinaalam sa mga tropa, sa abot ng kanilang pag-aalala; kailan at ano ang ginawa ng command at headquarters para matiyak ang pagpapatupad ng planong ito?
Heneral ng Army M. A. Purkaev (dating pinuno ng kawani ng Kyiv Special Military District):
Ang plano ng pagtatanggol sa hangganan ng estado ay ipinaalam sa mga tropa. Ang pag-unlad nito ay isinagawa noong Abril ng punong kawani ng distrito, ang departamento ng pagpapatakbo at ang mga kumander ng mga hukbo at mga grupo ng pagpapatakbo ng kanilang punong tanggapan. Sa unang sampung araw ng Mayo, ang mga plano ng hukbo ay inaprubahan ng konseho ng militar ng distrito at inilipat sa punong tanggapan ng hukbo. Ang mga plano ng hukbo ayon sa mga dokumentong pang-administratibo ay binuo bago ang mga pormasyon.
Ang kanilang mga kumander at pinuno ng kawani ay pamilyar sa mga dokumento ng mga pormasyon sa punong tanggapan ng hukbo, pagkatapos nito ay inilipat sila sa mga pinuno ng kawani para sa pag-iimbak sa mga selyadong pakete hanggang sa humigit-kumulang Hunyo 1.
Lahat ng unit at formation headquarters ay may mga alertong plano. Ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay isasagawa sa pamamagitan ng isang telegrama mula sa konseho ng militar ng distrito (na may tatlong pirma) na hinarap ko sa mga kumander ng mga hukbo at sa kumander ng mga cavalry corps (kumander ng ika-5 Cavalry Corps, Major General F.V. Sa mga pormasyon at yunit, ang plano ng aksyon ay isasagawa ayon sa mga conditional telegrama mula sa mga konseho ng militar ng mga hukbo at ang kumander ng mga cavalry corps na nag-aanunsyo ng alarma.
Heneral ng Army I. Kh. Bagramyan (dating pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong tanggapan ng KOVO):
Ang plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay ipinaalam sa mga tropa, ayon sa kanilang pag-aalala, tulad ng sumusunod: ang mga tropa na direktang nagbibigay ng saklaw... ay may mga detalyadong plano at dokumentasyon hanggang sa at kabilang ang rehimyento; ang natitirang mga tropa ng distrito (limang rifle corps, pitong mechanized corps na hindi pa nakumpleto ang formation at reinforcement units) ay may selyadong sobre na may combat order at lahat ng tagubilin para sa combat support ng mga nakatalagang gawain, na nakaimbak sa safe ng kaukulang chief of staff ng formation.
Ang plano ng paggamit at dokumentasyon sa lahat ng mga detalye nito ay binuo sa punong-tanggapan ng distrito para lamang sa mga corps at dibisyon. Malalaman lamang ng mga tagapagpatupad ang tungkol sa kanila mula sa mga dokumentong nakapaloob sa mga selyadong sobre pagkatapos buksan ang huli.
Major General 3. 3. Rogozny (dating chief of staff ng 1st Rifle Corps ng 5th Army):
Noong kalagitnaan ng Mayo 1941, ang punong-tanggapan ng 5th Army ay bumuo ng isang plano para sa pagsakop sa hangganan ng estado. Ipinakilala ito sa kanya sa punong-tanggapan ng hukbo sa pamamagitan ng: ang kumander ng 15th Rifle Corps, Colonel I. I. Fedyuninsky, ang aking sarili at ang mga kumander ng dibisyon: Major General G. I. Sherstyuk, Colonel M. P. Timoshenko (mga kumander ng 45th at 62nd Infantry Divisions, ayon sa pagkakabanggit) . Walang mga dokumento ang corps at division headquarters na may kaugnayan sa plano ng pagtatanggol, ngunit alam nila ang mga gawain at mga plano sa pribadong pagtatanggol... Ang mga dibisyon ay nag-reconnaissanced sa kanilang mga linya ng depensa, tinutukoy ang mga pormasyon ng labanan, binalangkas ang organisasyon ng kontrol sa labanan... Lahat tungkol sa Ang mga regimen ay direktang ipinaalam sa kanila sa lupa at ang mga desisyon na ginawa ay naaprubahan ng mga kumander ng dibisyon.
Major General G.I. Sherstyuk (dating kumander ng 45th Infantry Division ng 5th Army):
Ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado mula sa punong-tanggapan ng 15th Rifle Corps at ng 5th Army ay hindi kailanman ipinaalam sa akin, bilang kumander ng 45th Rifle Division, at ang mga operasyong pangkombat ng dibisyon [I] ay na-deploy ayon sa indikatibong plano na binuo ko at ng punong kawani na si Colonel Chumakov at dinala sa mga kumander ng mga yunit, batalyon at dibisyon.
Colonel P. Novikov (dating pinuno ng kawani ng 62nd Infantry Division ng 5th Army):
Tila sa akin ay walang dibisyong plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado, ngunit ang dibisyong plano ay bahagi ng hukbo. Ang dibisyon ay mayroon lamang isang tinatayang strip sa harap at sa lalim. Kaya, noong unang bahagi ng Abril 1941, ako, pati na rin ang mga pinuno ng kawani ng ika-87 at ika-45 na dibisyon ng rifle, ay ipinatawag sa punong tanggapan ng 5th Army, kung saan kami sa departamento ng operasyon ay nakatanggap ng mga mapa at personal na gumawa ng mga extract mula sa plano ng hukbo. para sa pagbibigay ng aming mga guhit sa mga tuntunin ng engineering.
Major General P. I. Abramidze (dating kumander ng 72nd Mountain Rifle Division ng 26th Army):
Bago ang pag-atake ng Nazi Germany sa Unyong Sobyet, ang mga kumander ng yunit at ako ay hindi alam ang plano ng pagpapakilos (MP-41), ngunit pagkatapos buksan ito, lahat ay kumbinsido na ang pagtatanggol sa hangganan ng estado at mga command post ay nagsasanay sa lupa. ay batay sa pangkalahatang plano ng KOVO, na inaprubahan ng General Staff .
Major General P.V. Chernous (dating chief of staff ng 72nd Mountain Rifle Division ng 26th Army):
Ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay ipinaalam sa mga yunit ng dibisyon sa pamamagitan ng utos ng 8th Rifle Corps. Gayunpaman, ito ay pinagsama-sama hindi ayon sa organisasyon ng isang mountain rifle division, ngunit isang rifle division. Ang katotohanan ay noong tagsibol ng 1941 sinimulan ng dibisyon ang paglipat sa mga kawani ng isang mountain rifle division, ngunit noong Hunyo 22 ay hindi nito nakumpleto ang mga aktibidad na ito.
Major General S. F. Gorokhov (dating chief of staff ng 99th Infantry Division ng 26th Army):
Ang plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ay natanggap noong Pebrero-Marso 1941 sa punong-tanggapan ng 26th Army sa isang selyadong sobre at hindi natuloy sa amin. Ngunit bago pa man ang pagtatanghal nito, personal na sinabi sa akin ng kumander ng hukbo, Tenyente Heneral F. Ya, at sa kumander ng dibisyon, si Koronel N. I. Dementyev, ang mga linya ng demarkasyon ng sektor ng pagtatanggol ng pormasyon at regimen, ang mga lokasyon ng mga post ng command at pagmamasid, at mga posisyon sa pagpapaputok ng artilerya. Bilang karagdagan, ang isang espesyal na utos ay nag-utos sa dibisyon na ihanda ang foreground ng Przemysl fortified area at maghukay ng mga trenches sa zone nito.
Ang punong-tanggapan ng dibisyon at hangganan ng detatsment ay bumuo ng isang plano para sa pagsakop sa hangganan ng estado ayon sa dalawang pagpipilian - sa kaso ng sabotahe at posibleng digmaan.
Pangalawang tanong.
Mula sa anong oras at sa batayan ng anong pagkakasunud-sunod nagsimulang pumasok ang mga sumasaklaw na tropa sa hangganan ng estado at ilan sa kanila ang na-deploy bago magsimula ang labanan?
Heneral ng Army M.A. Purkaev (dating pinuno ng kawani ng KOVO):
Noong Hunyo 13 o 14, gumawa siya ng isang panukala na bawiin ang mga dibisyon ng rifle sa linya ng pinatibay na lugar ng Vladimir-Volyn, na walang mga sandata sa mga istrukturang nagtatanggol. Tinanggap ng Konseho ng Militar ng Distrito ang mga pagsasaalang-alang na ito at nagbigay ng naaangkop na mga tagubilin sa kumander ng 5th Army.
Gayunpaman, kinaumagahan, inakusahan ako ni Koronel General M.P. Kaagad mula sa aking opisina ay tinawagan ko ang Hepe ng Pangkalahatang Kawani at iniulat ang desisyon. Inutusan ni G.K. Zhukov ang pag-alis ng mga tropa sa linya ng UR, na sinusunod ang mga hakbang sa pagbabalatkayo.
Heneral ng Army I. Kh. Bagramyan (dating pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong tanggapan ng KOVO):
Ang mga sumasaklaw na tropa ay direktang nakatalaga malapit sa hangganan at nagsimulang mag-deploy sa pagsiklab ng labanan. Ang kanilang maagang pagpasok sa mga inihandang posisyon ay ipinagbabawal ng Pangkalahatang Staff.
Ang mga reserbang pagpapatakbo ay inilipat sa labas ng mga lugar ng pag-deploy: rifle corps - limang araw bago magsimula ang digmaan, ngunit walang oras na umalis; mechanized corps - Hunyo 22.
Colonel P. A. Novickov (dating pinuno ng kawani ng 62nd Infantry Division ng 5th Army):
Ang mga yunit ng dibisyon, batay sa mga utos mula sa punong-tanggapan ng hukbo, ay umalis mula sa kampo ng Kivertsy noong gabi ng Hunyo 16. Nang gumawa ng dalawang gabing martsa, sa umaga ng Hunyo 18 ay narating nila ang defensive zone. Gayunpaman, hindi nila sinakop ang linya ng pagtatanggol, ngunit puro sa mga kagubatan at pamayanan malapit dito. Ang mga pagkilos na ito ay ginawa sa ilalim ng pagkukunwari ng paglipat sa isang bagong lokasyon. Dito nagsimula ang pagsasanay sa labanan.
Noong Hunyo 19, nagsagawa ng reconnaissance ang mga unit commander sa mga lugar ng depensa, ngunit ang lahat ng ito ay ginawa nang walang katiyakan; Hindi kami naniniwala na lalaban kami, at kinuha namin ang lahat ng hindi kailangan para sa labanan. Bilang resulta, na-overload nila ang kanilang sasakyan at transportasyon ng kabayo ng labis na ari-arian.
Major General P. I. Abramidze (dating kumander ng 72nd Mountain Rifle Division ng 26th Army):
Dalawang rifle regiment (ika-187 at ika-14 na rifle regiment) ng dibisyon ay matatagpuan malapit sa hangganan ng estado mula noong Agosto 1940.
Noong Hunyo 20, 1941, natanggap ko ang sumusunod na naka-encrypt na mensahe mula sa Pangkalahatang Staff: "Ang lahat ng mga yunit at yunit ng iyong pormasyon na matatagpuan sa hangganan mismo ay dapat na iurong pabalik ng ilang kilometro, iyon ay, sa linya ng mga inihandang posisyon. Huwag tumugon sa anumang mga provokasyon mula sa mga yunit ng Aleman hanggang sa lumabag sila sa hangganan ng estado. Ang lahat ng mga yunit ng dibisyon ay dapat ilagay sa kahandaang labanan. Ihatid ang execution sa pamamagitan ng 24 na oras sa Hunyo 21, 1941.
Eksaktong sa tinukoy na oras, iniulat ko sa pamamagitan ng telegrapo na ang utos ay natupad. Ang ulat ay dinaluhan ng kumander ng 26th Army, Tenyente Heneral F. Ya, na ipinagkatiwala sa pagsuri sa pagpapatupad. Mahirap sabihin kung anong mga kadahilanan ang hindi pinahintulutan ang pagsakop sa mga posisyon sa pagtatanggol, ngunit sinamantala ito ng kaaway sa simula ng labanan.
Major General S. F. Gorokhov (dating chief of staff ng 99th Infantry Division ng 26th Army):
Bago magsimula ang labanan, walang utos para sa mga yunit na pumasok sa mga lugar ng depensa. Tanging ang mga regimen ng artilerya, sa pamamagitan ng utos ng kumander ng 18th Rifle Corps, Major General M.G. Sa oras ng pagsiklab ng labanan, nagbigay siya ng magkasalungat na mga utos: ang mga regimen ng rifle ay dapat kumuha ng mga posisyon sa pagtatanggol, at ang mga artilerya na regimen ay hindi dapat magpaputok hanggang sa karagdagang abiso. Sa kabila ng aming mapilit na kahilingan, hanggang alas-10 ng Hunyo 22, hindi pinapayagan ang paggamit ng artilerya.
Major General N.P. Ivanov (dating pinuno ng kawani ng 6th Army):
Sa oras ng isang biglaang pag-atake ng kaaway, ang mga artilerya, machine gunner, at mga sapper ay nagtipon. Dahil dito, ang mga koneksyon ay nahati sa organisasyon. Ang ilan sa mga tropa ay matatagpuan sa kampo, na may mga reserbang armas at materyal sa kanilang permanenteng deployment point.
Sa pamamagitan ng utos ng kumander ng Kyiv Special Military District, ipinagbabawal ang mga sumasaklaw na yunit na lumipat sa hangganan.
Major General A. M. Baranov (dating chief of staff ng 17th Rifle Corps):
Ang pagpasok ng mga yunit sa hangganan ng estado ay nagsimula noong unang kalahati ng Hunyo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsasagawa ng mga mobile camp. Ang huli ay matatagpuan malalim sa mga lugar ng pagtatanggol. Ang mga yunit ay matatagpuan sa mga tolda at nagsagawa ng mga klase ayon sa plano. Kasabay nito, ang mga posisyon sa pagtatanggol ay napabuti sa mga tuntunin ng engineering. Inihanda ang mga bala para ihatid sa mga tauhan.
Major General F. N. Smekhotvorov (dating kumander ng 135th Infantry Division ng 5th Army):
Noong Hunyo 18, 1941, ang 135th Infantry Division ay umalis mula sa permanenteng lugar ng cantonment (Ostrog, Dubno, Kremenets) at sa pagtatapos ng Hunyo 22, dumating ako sa Kivertsy (10-12 km hilagang-silangan ng Lutsk) para sa layuning sumailalim sa pagsasanay sa kampo ayon sa utos ng kumander ng hukbo.
Walang mga utos na dalhin ang mga yunit ng pagbuo sa kahandaan sa labanan bago magsimula ang mga labanan, at nang sa umaga ng Hunyo 22 ang dibisyon ay sumailalim sa sunog ng machine-gun mula sa himpapawid sa martsa, ang punong tanggapan ng hukbo ay nakatanggap ng mga tagubilin: " Huwag sumuko sa provokasyon, huwag barilin ang mga eroplano."
Ang utos na dalhin ang mga yunit sa kahandaang labanan at ipatupad ang plano ng pagpapakilos ay ibinigay lamang noong umaga ng Hunyo 23, nang sila ay nasa Kivertsy...
Colonel N. L. Loginov (dating kumander ng 139th Infantry Division ng 6th Army):
Ang dibisyon ay naka-istasyon sa Chertkov at mga nakapaligid na pamayanan. Sa simula ng digmaan, apat na batalyon ng rifle at dalawang dibisyon ng artilerya ang nasa pagtatayo ng depensa 20-25 km timog-kanluran ng Chernivtsi, ang batalyon ng inhinyero at mga kumpanya ng rehimyento ng dibisyon ay nasa 20-25 km hilagang-kanluran ng Lvov, at isang batalyon ng riple ang nagbabantay sa mga pasilidad ng distrito sa Ternopil .
Noong umaga ng Hunyo 17, nakatanggap ako ng isang naka-code na telegrama mula sa kumander ng 37th Rifle Corps: "Upang magsagawa ng mga pagsasanay sa corps, ang mga dibisyon ay dapat tumutok sa lugar ng Peremyshlyany, kung saan sila ay magtatakda sa umaga ng Hunyo 18 kasama ang ruta: Chertkovo, Buchach, Gadich, Rohatyn.” Sa aking kahilingan na magtipon ng mga yunit at yunit ng dibisyon upang maisagawa ang gawaing ito, sumagot sila: "Pumunta sa ehersisyo kasama ang mga magagamit na tauhan, hindi namin pinapayagan ang mga batalyon na alisin sa trabaho at seguridad."
Kaya, ang dibisyon, na binubuo ng apat na batalyon ng rifle, tatlong batalyon ng artilerya at mga espesyal na pwersa, ay pumasok sa lugar ng pagsasanay.
1. I.X. Bagramyan, pinuno ng operational department ng KOVO headquarters 2. S. F. Gorokhov, chief of staff ng 99th Infantry Division 3. G. I. Sherstyuk, commander ng 45th Infantry Division 4. F. N. Smekhotvorov, commander ng 135th Infantry Division
Komento.
Alam ng punong-tanggapan ng hukbo ang tungkol sa plano sa pagtatanggol sa hangganan at ang mga lugar na ipinagkatiwala sa kanila (nagtatrabaho sila sa kanilang sariling mga lugar ng depensa). Ang mga kumander ng dibisyon at corps ay binigyan ng naaangkop na mga pakete (binuksan sa mga espesyal na tagubilin).
Bilang karagdagan, ang mga kumander ng dibisyon ay nakatuon sa loob ng sona ng kanilang sektor ng depensa. Ang isang bilang ng mga may-akda ng mga memoir ay nagpapahiwatig na sila ay sinabihan tungkol sa mga lugar ng depensa at mga lugar ng pagpapaputok. Gumawa sila ng: "mga extract mula sa plano ng hukbo para sa pagsangkap sa kanilang mga banda sa mga termino ng engineering." Pangunahing naaangkop ito sa mga dibisyong direktang sumasakop sa hangganan. Maraming mga kumander ng mga yunit na nakatalaga sa kailaliman ng teritoryo ay walang alam tungkol sa mga plano at kanilang mga aksyon.
Sa kanyang mga memoir, isinulat ni K. Rokossovsky (dating kumander ng 9th Mechanized Corps na kabilang sa KOVO) na hindi ipinaalam sa kanya ng district command ang tungkol sa mga cover plan at ang mga aksyon ng 9th Mechanized Corps. Nalaman ni K. Rokossovsky ang tungkol sa simula ng digmaan noong hapon ng Hunyo 22, mula sa mga karaniwang tawag sa punong-tanggapan ng distrito.
Ang ilang mga kumander mula sa KOVO ay nalaman lamang ang tungkol sa pagsisimula ng digmaan noong Hunyo 23. Iyon ay, kahit na pagkatapos ng pag-atake, hindi lahat ng mga yunit ng militar ay alam ang tungkol dito. Nangangahulugan ito na hindi lahat ay inilagay sa alerto. Gaano katanggap-tanggap ang sitwasyong ito? Hindi bababa sa isinasaalang-alang ang katotohanan na ang lahat ng mga distrito ay nakatanggap ng isang utos mula sa Pangkalahatang Staff bandang ala-una ng umaga noong Hunyo 22 na "maging nasa ganap na kahandaan sa labanan" (16).
Ang materyal ng survey ay nagpapakita ng ibang sitwasyon sa mga distrito. Gusto ko lalo na tandaan na sa bawat district commanders ay partikular na nag-uusap tungkol sa pagtatanggol o cover plan (kung alam nila ang anumang mga plano sa lahat). Ang pagpaplano para sa pagsakop sa mga hangganan ng distrito ay nagsimula noong Enero-Abril. Upang maihanda ang mga tropa para sa isang pag-atake, kinakailangan ang malinaw na pagpaplano (ang mga aksyon ng bawat yunit ng militar ay pinlano). Upang maunawaan ang antas ng pagpaplano na kinakailangan, kailangan mong basahin ang plano ng Barbarossa. Sa mga archive ng Sobyet at pagkatapos ng Russia, kahit na ang mga balangkas ng naturang mga plano ay hindi natagpuan para sa mga distrito, hukbo, mga dibisyon, na nagsasangkot ng malakihang mga aksyong opensiba sa napakalalim. Kung natagpuan ang gayong mga plano, sigurado ako na tiyak na mai-publish ang mga ito (hindi ito mapalampas ng komisyon ni A. Yakovlev). Pagkatapos ng lahat, natagpuan nila ang isang draft ng tala ni A. Vasilevsky tungkol sa isang preventive strike sa paghahanda ng mga tropang Aleman (2).
Sa ngayon, sa lahat ng mga dokumento, paulit-ulit na binagong mga plano para sa pagsakop (pagtanggol) sa hangganan (binuo hanggang sa rehimyento at batalyon) ang nalalaman. Kaya naman ang General Staff, sa pamamagitan ng Military History Department, ay partikular na nagtanong tungkol sa mga plano sa pagtatanggol, kung ang mga ito ay ipinaalam sa mga tropa.
 
4. "Kailan natanggap ang utos na ilagay ang mga tropa sa kahandaang labanan?"
Ang ikatlong tanong ay ang Military Historical Department ay nagtanong kung kailan natanggap ang utos na ilagay ang mga tropa sa kahandaang labanan. Sa katunayan, interesado ang Military Historical Directorate sa antas ng kahandaan ng mga tropa para sa aksyong militar.
Nasaan ang mga tropa: sa winter quarters, sa kanilang karaniwang gawain, o naka-deploy sa mga posisyon na may kargadong mga bala. Ito ay mahalaga. Bakit?
Una. Aling hukbo ang mas maginhawang salakayin? Malamang, 'yung hindi naka-deploy at hindi pa naghahanda na lumaban, ngunit natutulog nang matiwasay sa kuwartel. Sa kasong ito, mabilis na nawawala ang istruktura ng organisasyon ng yunit ng militar at mga panganib na masira sa maikling panahon. Malinaw ang kahalagahan ng napapanahong pagdadala ng mga tropa sa kahandaang labanan. Kasabay nito, ang mga tropa ay maaaring walang oras upang sakupin ang mga kuta, ngunit handa sila para sa mga operasyong pangkombat (organisado, armado at nilagyan ng lahat ng kailangan).
Pangalawa. Ang hukbo ay hindi maaaring nasa isang estado ng ganap na kahandaang labanan sa mahabang panahon. Maaari itong dalhin sa ganap na kahandaan sa labanan para sa maikling panahon upang atakehin o itaboy ang pagsalakay. Ngunit ang pagiging nasa isang estado ng paghihintay ng mahabang panahon ay puno ng pagbaba sa pagiging handa sa labanan.
Sa panahon ng pre-war, ang Red Army at ang Navy ay may sumusunod na sistema ng kahandaang labanan.
Una, para sa Pulang Hukbo mayroong dalawang antas ng kahandaan sa labanan: pare-pareho at puno. Pangalawa, mayroong dalawang bersyon ng sistema ng alarma sa labanan. Combat alert option No. 1 - nang walang paglabas ng lahat ng kagamitan, at opsyon No. 2 - na may ganap na puwersa sa paglabas. Bilang karagdagan, mayroong isang drill "upang subukan ang kahandaan sa labanan at dagdagan ang pagkakaugnay ng mga yunit."
Ang mga panahon ng kahandaan para sa mga yunit sa mga lugar ng pagpupulong ay itinakda tulad ng sumusunod: rifle, artilerya at mga yunit ng kabalyerya 2 oras sa tag-araw, 3 oras sa taglamig; mekanisado at mga yunit ng tangke sa tag-araw 2 oras, sa taglamig 4 na oras. Iyon ay, ang pagtataas ng mga yunit mula sa winter quarters at pag-withdraw sa mga bagong punto na mas malapit sa hangganan (na kasabay ng mga defensive area ng mga unit na ito) kasama ang lahat ng kanilang kagamitan ay nangangahulugan ng combat alert No.
Para sa hukbong-dagat mayroong tatlong antas ng kahandaan: No. 3 – normal na kahandaan, ang pang-araw-araw na kahandaan sa pakikipaglaban ay isinasagawa; No. 2 - ang mga kinakailangang reserbang materyal ay napunan, ang karagdagang tungkulin ay itinatag, ang mga tanggalan ay nabawasan; No. 1 - ang mga armas ay dinadala sa ganap na kahandaan para sa paggamit, ang barko ay handa na upang magsagawa ng isang misyon ng labanan.
Ayon sa mga direktiba ng People's Commissariat of Defense na ipinadala sa mga kanlurang distrito noong kalagitnaan ng Hunyo (Hunyo 11-13, nagsimula silang dumating sa mga distrito), kinakailangan na bawiin ang malalalim na dibisyon mula sa mga quarters ng taglamig patungo sa mga bagong punto ng kampo sa alinsunod sa cover plan (ang puntong ito ay malinaw na nakasaad para sa ZapOVO). Dalhin mo ang lahat ng kailangan mo para sa labanan. Mula sa direktiba ng People's Commissariat of Defense noong Hunyo 13 No. 504205 para sa KOVO (12):
Upang madagdagan ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa ng distrito, pagsapit ng Hulyo 1, 1941, ang lahat ng malalalim na dibisyon at mga direktor ng corps na may mga yunit ng corps ay dapat ilipat nang mas malapit sa hangganan ng estado sa mga bagong kampo...
Ang martsa ay dapat isagawa sa panahon ng mga taktikal na pagsasanay, sa gabi.
Kasama ang mga tropa, bawiin ang lahat ng naililipat na reserba ng mga suplay ng sunog at mga panggatong at pampadulas. Upang bantayan ang mga winter quarters, mag-iwan ng mahigpit na kinakailangang minimum na bilang ng mga tauhan ng militar, karamihan ay hindi karapat-dapat para sa kampanya dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan.
Huwag kumuha ng mga pamilya.
Direktiba na may petsang Hunyo 13 na ipinadala sa ZapOVO (24):
Upang mapataas ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa sa mga distrito, lahat ng deep rifle division at command ng infantry corps na may mga unit ng corps ay dapat dalhin sa kampo sa mga lugar na ibinigay para sa kanila ng cover plan (NCO Directive No. 503859/SS/OV ).
Iyon ay, ang pag-alis ng malalim na mga dibisyon na mas malapit sa hangganan ay kasabay ng pagtataas ng mga yunit sa alerto sa labanan - opsyon No. 2 (na may kumpletong pag-alis). Hayaan akong ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng withdrawal ng mga unit sa combat alert No. 2. Mula sa mga memoir ni V. Simvolokov (dating pinuno ng kawani ng 49th Rifle Corps) tungkol sa utos na natanggap noong kalagitnaan ng Hunyo:
Nakasaad sa Kautusan na ang mga pulutong ay dapat lumipat sa isang camp site sa lugar ng Chertkov, Gusyatin (KOVO order No. A1/00231 na may petsang Hunyo 15, 1941). Lumingon ako sa punong kawani ng distrito, Heneral Kasamang Purkaev, na may isang katanungan upang ipaliwanag ang kahulugan ng utos, sinagot niya ako na wala na siyang masasabi sa akin, humingi ako ng pahintulot na makipag-ugnay sa kumander ng distrito, Koronel General Comrade Kirpanos, pinayagan niya ako.
Sinabi sa akin ng komandante ng distrito na ang bawat echelon ay dapat na handa na pumunta sa labanan, pagkatapos nito ay malinaw kong maiulat sa komandante ng corps, Heneral Karpilov (tulad ng nasa dokumento, tama Kornilov), na ang mga corps ay hindi pupunta sa isang lugar ng kampo, ngunit kailangang maging handa para sa mga operasyong pangkombat, at kinuha ng mga corps ang lahat ng ari-arian ng NZ, mga bala at mga bala, na ipinamahagi sa mga yunit at subunit, ngunit hindi ibinigay sa kanila. 38
Ibig sabihin, ang mga yunit na itinaas at ipinadala sa mga bagong deployment site ay dapat na handa para sa mga operasyong pangkombat. Hindi sinasadya na ang mga kumander ng mga hukbo at mga dibisyon ng mga yunit ng PribOVO, na nagsasalita tungkol sa pag-alis ng kanilang mga yunit sa mga itinalagang punto, ay nagpapahiwatig sa parehong oras na dinadala ang mga tropa upang labanan ang kahandaan. Ito ay isang karaniwang thread sa mga materyales sa survey para sa distritong ito.
Noong Hunyo 19, dinala ng People's Commissar ng Navy N. Kuznetsov ang fleet upang labanan ang kahandaan No. 2, at sa gabi ng Hunyo 21-22 upang labanan ang kahandaan No. 1 (ang pinakamataas sa sistemang iyon).
Ngunit lahat ito ay mga aksyon noong Hunyo 18-21. Noong gabi ng Hunyo 21-22, 1941, nakatanggap ang mga distrito ng direktiba mula sa People's Commissariat of Defense No. 1, kung saan (16):
Ipinapadala ko ang utos ng People's Commissariat of Defense para sa agarang pagbitay:
1. Noong Hunyo 22 - 23, 1941, ang isang sorpresang pag-atake ng mga Aleman sa harapan ng LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ay posible. Ang isang pag-atake ay maaaring magsimula sa mga mapanuksong aksyon.
2. Ang tungkulin ng ating mga tropa ay hindi magpasakop sa anumang mga mapanuksong aksyon na maaaring magdulot ng malalaking komplikasyon.
Kasabay nito, ang mga tropa ng mga distrito ng militar ng Leningrad, Baltic, Western, Kyiv at Odessa ay dapat na nasa buong kahandaang labanan upang matugunan ang isang posibleng sorpresang pag-atake mula sa mga Aleman o kanilang mga kaalyado.
ORDER KO:
a) sa gabi ng Hunyo 22, 1941, lihim na sinasakop ang mga lugar ng pagpapaputok ng mga pinatibay na lugar sa hangganan ng estado;
b) bago magbukang-liwayway noong Hunyo 22, 1941, ikalat ang lahat ng aviation, kabilang ang military aviation, sa field airfields, maingat na i-camouflage ito;
c) ilagay ang lahat ng yunit sa kahandaang labanan. Ang mga tropa ay patuloy na nakakalat at nagbabalatkayo;
d) dalhin ang air defense upang labanan ang kahandaan nang walang karagdagang pagtaas sa mga nakatalagang tauhan. Ihanda ang lahat ng mga hakbang sa pagpapadilim ng mga lungsod at mga bagay;
e) huwag magsagawa ng anumang iba pang aktibidad nang walang espesyal na utos.
1. N. Kuznetsov People's Commissar ng Navy 2. V. Simvolokov Chief of Staff ng 49th Rifle Corps 3. F. Kuznetsov Commander ng PribOVO troops
Dito ay ibinigay ang utos na sakupin ang "mga lugar ng pagpapaputok ng mga pinatibay na lugar." Bago ito, mahigpit na ipinagbabawal na sakupin ang forefield at mga kuta ng hangganan hanggang sa mga espesyal na order. Iyon ay, ang mga tropa ng mga distrito, na nakataas na sa alerto sa labanan No. 2, ay maaaring mabilis na sakupin ang mga kuta sa kahabaan ng hangganan at matugunan ang kaaway na ganap na armado (ayon sa mga pamantayan, ang SD ay nakibahagi at inilagay sa kahandaang labanan sa 45 minuto). Ang direktiba na ito ay ipinadala sa LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, at isang kopya ang napunta sa Navy.
Ano ang nangyari sa mga distrito?
Espesyal na Distrito ng Militar ng Baltic
Ang estado ng mga tropang PribOVO ay naipakita na sa pamamagitan ng mga materyales sa survey. Doon, ang pag-alis ng mga tropa ay sinamahan ng paglalagay sa kanila sa kahandaang labanan. Maaari mong idagdag dito ang mga memoir ni P. Afanasyev (dating pinuno ng 1st department ng PribOVO engineering troops):
Ang katotohanan na sila ay dumating sa checkpoint hindi upang magsagawa ng isang ehersisyo, ngunit sa pag-asam ng isang posibleng digmaan sa mga Germans, ay halata sa lahat, ngunit kung ang digmaan ay talagang magsisimula o kung ang lahat ay limitado lamang sa mga pribadong labanan sa hangganan ay hindi. malinaw.
Ang mga tao ay naglibot sa kawalan ng katiyakan at masakit na pag-asa sa loob ng tatlong buong araw.
Sa lahat ng mga dugout, ang kagamitan ay nakumpleto at dinala sa isang matitirahan na anyo sa loob ng mahabang panahon, ang kaguluhan sa organisasyon ay humupa, at tanging ang pag-igting ng pag-asa ang naramdaman sa mood.
Ang komunikasyon sa mga hukbo at Riga ay gumana nang walang tigil, ang lahat ay tahimik at kalmado. "Kumusta ka, nakaupo ka ba?" may nagtanong sa mga manggagawa sa punong-tanggapan ng hukbo sa telepono. "At umupo kami," o tinawag nila si Riga na may mga kahilingan na pumunta sa apartment at kumuha ng nakalimutang tuwalya o toothbrush.
Sa pangkalahatan, ang lahat ay pareho sa mga paglalakbay sa pagsasanay. Ang lahat ng mga kagawaran ay naghanda at naghihintay para sa pagdating ng pamamahala, na siyang magpapakilos sa laro, ngunit sa ngayon ay may katamaran at nakakapagod na paghihintay. 39
"Sa loob ng tatlong buong araw" ang mga tao ay nasa "masakit na pag-asa." Tingnan muli ang mga sagot ng mga kumander ng PribOVO sa pangalawang tanong (materyal sa mga talahanayan sa itaas). Mula Hunyo 18-19, ang mga tropa ng distrito ay inilagay sa kahandaang labanan at umatras sa mga lugar ng depensa na ipinahiwatig ng mga ito. Isinagawa ang pagmimina sa ilang lugar. Hunyo 21, Hunyo 20, Hunyo 19 - ang mga tropa ay nasa kahandaang labanan sa loob ng tatlong araw. Sa katunayan, makikita ito mula sa mga direktiba at utos ng PribOVO (15, 19, 20).
Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng utos ni F. Kuznetsov, noong Hunyo 21 (14:30 oras), nagsimulang gamitin ang mga blackout sa distrito (29):
Simula ngayong gabi, hanggang sa susunod na abiso, ang mga blackout ay ipapasok sa mga garrison at mga lokasyon ng tropa. Magbigay ng mga sasakyan na may blackout na kagamitan. Ayusin ang maingat na kontrol sa kalidad ng blackout. Bigyang-pansin ang estado ng pagbabalatkayo ng tropa at mga diskarte sa pagsubaybay sa himpapawid.
Sa anong batayan ibinigay ni F. Kuznetsov ang gayong utos?
Mayroon ding mga "oddities" sa PribOVO. Kasabay ng pagdadala ng mga tropa sa kahandaan sa labanan, ang mga kabaligtaran na sandali ay naobserbahan, lalo na, noong Hunyo 20, isang komisyon mula sa punong-tanggapan ng distrito ang dumating sa mabibigat na artilerya na regimen ng 16th Rifle Corps ng 11th Army. Ang heneral na namumuno nito ay nag-utos na alisin ang mga tanawin mula sa mga baril at ibigay para sa inspeksyon sa district workshop sa Riga, 300 kilometro mula sa lokasyon ng unit, at pinahintulutan ang command staff na pumunta sa Kaunas sa kanilang day off para bisitahin ang kanilang mga pamilya .
Ngunit sa pangkalahatan, ang mga tropa ng distrito ay inilagay sa alerto at sinakop ang kanilang mga lugar ng depensa. Ito ay kinumpirma ni E. Manstein, na nag-utos sa ika-56 na mekanisadong corps ng ika-4 na grupo ng tangke, na sumusulong sa mga estado ng Baltic:
Ang pangkalahatang impresyon mula sa kaaway ay hindi siya nagulat sa ating opensiba na nasa harap na linya, ngunit ang utos ng Sobyet ay hindi binibilang - o hindi pa umaasa - sa kanya at samakatuwid ay hindi mabilis na maisulong ang malalaking pwersa. sa kanyang pagtatapon.
Sa una, ang aming mga tropa na diretso sa hangganan ay nakatagpo ng mahinang pagtutol, tila mula sa mga outpost ng militar ng kaaway. Ngunit sa lalong madaling panahon sila ay huminto sa harap ng isang pinatibay na lugar, na nagtagumpay lamang matapos ang 8th Panzer Division ay bumagsak sa mga posisyon ng kaaway sa hilaga ng Memel (Klaipeda) sa tanghali. 41
Mula sa talaarawan ng Chief of the German General Staff F. Halder (paliwanag: ito ay mula sa PribOVO side):
Hunyo 20, 1941.
Impormasyon tungkol sa kaaway: Napansin ang tumaas na pagkaasikaso ng mga Ruso sa ilang lugar. Pumuwesto ang kaaway sa harap ng 8th Army Corps). 42
Ang pagtatasa ng konsentrasyon ng mga tropang USSR, na ipinahayag sa panahon ng labanan, nabanggit ni E. Manstein ang malalim na echelon ng mga pormasyong militar ng Sobyet:
Ang Army Group ni Voroshilov, na sumasalungat sa aming Army Group North, ay mayroon lamang 7 dibisyon sa hangganan, bagama't kasama nito ang 29 infantry divisions, 2 TDs at 6 mechs. brigades (ayon kay von Tippelskirch), na matatagpuan sa likuran, malapit sa Siauliai, Kovno (Kaunas) at Vilna (Vilnius), at bahagyang kahit sa rehiyon ng Pskov-Opochka (samakatuwid, sa linya ng Stalin).
Ang parehong iba pang mga grupo ng hukbo ng Sobyet (Timoshenko at Budyonny) ay malalim din ang echeloned, bagaman sa kanila ang mga yunit na tumatakbo sa border zone ay mas malakas. 43
Ang impormasyong ito ay naaayon sa mga hakbang ng militar na isinagawa sa mga kanlurang distrito ng USSR batay sa mga direktiba ng General Staff (Mayo 1941). Ang mga plano sa saklaw ng Mayo ay ibinigay para sa malalim na echeloning ng mga posisyon hanggang sa mga kuta sa lumang hangganan (Stalin Line). Na napansin ng mga heneral ng Aleman.
Western Special Military District
Nakatanggap ang ZapOVO ng direktiba No. 1 mula sa People's Commissariat noong 1:45 noong Hunyo 22. Sa hukbo ng distrito ito ay ipinadala sa 2:25-2:35 (16).
Ayon sa mga sagot ni D. Pavlov (kumander ng ZapOVO) sa panahon ng interogasyon noong Hulyo 7, 1941, naging malinaw na dinala niya ang mga tropa sa kahandaang labanan at ipinaalam sa lahat ng mga kumander. Ang paglipad ay inilagay din sa alerto at dispersed (18):
Iminungkahi ko rin sa mga kumander na ilagay ang mga tropa sa kondisyon ng labanan at okupahin ang lahat ng mga istrukturang uri ng labanan at maging ang mga hindi natapos na reinforced concrete.
Sa utos kong ito, sumagot si Kuznetsov na, alinsunod sa mga tagubilin na ibinigay ko dati, namahagi siya ng mga cartridge sa mga tropa at ngayon ay nagsisimula nang sakupin ang mga istruktura.
Ang kumander ng 10th Army, Golubev, ay nag-ulat na pagkatapos ng laro ng digmaan ang kanyang punong-tanggapan ng corps ay naiwan upang pamunuan ang mga tropa sa lugar kung saan sila ay dapat na ayon sa plano. Binalaan ko si Golubev na panatilihing ganap na handa ang kanyang mga tropa sa labanan at hintayin ang aking karagdagang mga utos.
Si Korobkov, ang kumander ng 4th Army, ay nag-ulat na ang kanyang mga tropa ay handa na para sa labanan. Nangako siyang susuriin ang kahandaan sa pakikipaglaban ng garison ng Brest. Dito ko itinuro kay Korobkov na ang garison ay dapat na sa lugar kung saan ito ay dapat na ayon sa plano, at iminungkahi na simulan nila upang isagawa ang aking utos kaagad.
Ang kumander ng Air Force ng distrito ng Kopec at ang kanyang representante na si Tayursky, na dumating sa punong-tanggapan ng aking distrito, ay nag-ulat sa akin na ang aviation ay inilagay sa ganap na kahandaan sa labanan at nagkalat sa mga paliparan alinsunod sa utos ng NKO.
1. D. Pavlov, kumander ng ZapOVO 2. K. Golubev, kumander ng 10th Army 3. V. Kuznetsov, kumander ng 3rd Army
Sa mga salita, handa na ang lahat, pareho ang aviation at ang garrison ng Brest Fortress ay inilagay sa kahandaang labanan - "iniulat ng kumander ng 4th Army na ang kanyang mga tropa ay handa na para sa labanan." Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga yunit ay inalis mula sa Brest, na iniiwan lamang ang mga ibinigay para sa plano ng pabalat. Nangako ang kumander ng 4th Army na suriin ang kahandaan sa labanan ng Brest garrison.
Sa parehong interogasyon, ipinahiwatig ni D. Pavlov na bandang hatinggabi isang pag-uusap ang naganap kay S. Timoshenko (18):
To my report, the people’s commissar replied: “Be calm and don’t panic, gather your headquarters just in case this morning, baka may mangyari na hindi kanais-nais, pero huwag maghanap ng anumang provocation. Kung may mga isolated provocation, tumawag.”
Ang People's Commissariat of Defense ay nagpapadala ng isang direktiba upang ilagay ang mga tropa sa kahandaan sa labanan at upang sakupin ang mga kuta sa hangganan, at sinabi sa kumander ng ZapOVO na "huminahon... tipunin ang punong tanggapan ngayong umaga kung sakali." Sino ang nagsisinungaling, ang direktiba ng People's Commissariat of Defense o D. Pavlov?
Narito ang ilang impormasyon mula sa mga Aleman. Mula sa ulat ng departamento ng pagpapatakbo ng Army Group Center sa 8:00 noong Hunyo 22, 1941:
Matagumpay na nagpapatuloy ang opensiba. Sa pangkalahatan, may mahinang paglaban ng kaaway. Tila, nagulat ang kalaban sa lahat ng lugar.
Mga tulay sa kabila ng ilog Zap. Bug, tulay malapit sa Koden, riles ang tulay malapit sa Brest at ang tulay sa Fronaluv area ay kinuha ng ating mga tropa. Pagsapit ng 6.00 narating ng aming mga taliba ang pangkalahatang linya 4 - 5 km silangan ng Western River. Bug (silangan ng hangganan). 44
Sirang kagamitan ng Sobyet malapit sa Bialystok
Mula sa talaarawan ni F. Halder patungkol sa ZapOVO:
Hunyo 22, 1941.
Ang mga tulay sa hangganan sa buong Bug at iba pang mga ilog ay nahuli ng aming mga tropa nang walang labanan at ganap na ligtas. Ang kumpletong sorpresa ng ating opensiba para sa kaaway ay napatunayan ng katotohanan na ang mga yunit ay nabigla sa isang pagsasaayos ng kuwartel, ang mga eroplano ay nakatayo sa mga paliparan, na natatakpan ng mga tarpaulin, at ang mga advanced na yunit, na biglang inatake ng ating mga tropa, ay nagtanong sa utos kung ano ang gagawin. 45
Mula sa mga memoir ni G. Guderian:
Ang maingat na pagmamasid sa mga Ruso ay nakumbinsi sa akin na wala silang pinaghihinalaan sa aming mga intensyon. Sa looban ng kuta ng Brest, na nakikita mula sa aming mga punto ng pagmamasid, pinapalitan nila ang mga bantay sa tunog ng isang orkestra. Ang mga kuta sa baybayin sa kahabaan ng Western Bug ay hindi inookupahan ng mga tropang Ruso... Ang mga prospect para sa pagpapanatili ng sandali ng sorpresa ay napakalaki na ang tanong ay lumitaw kung, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ito ay nagkakahalaga ng pagsasakatuparan ng paghahanda ng artilerya sa loob ng isang oras, gaya ng ibinigay para sa pamamagitan ng utos. 46
Ang sitwasyon kung ihahambing sa PribOVO ay kapansin-pansing naiiba. Lumalabas na ang mga tropa ng distrito ay hindi inilagay sa kahandaang labanan ni D. Pavlov. Nagulat ang mga tropa at "tinanong ang utos kung ano ang gagawin."
Ang pinuno ng komunikasyon ng ZapOVO A. Grigoriev ay nagsabi sa pagsisiyasat (27):
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sa yelo 79, tomo 4, ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
"Pag-alis sa Minsk, ang komandante ng regiment ng komunikasyon ay nag-ulat sa akin na ang departamento ng digma ng kemikal ay hindi pinahintulutan siyang kumuha ng mga mask ng gas ng labanan mula sa NZ. Hindi siya pinahintulutan ng departamento ng artilerya ng distrito na kumuha ng mga cartridge mula sa NZ, at ang regiment ay mayroon lamang guard norm na 15 piraso ng cartridge bawat sundalo, at hindi siya pinahintulutan ng departamento ng supply na kumuha ng mga field kitchen mula sa NZ. Kaya, kahit na sa hapon ng Hunyo 18, ang mga nasisiyahang departamento ng punong-tanggapan ay hindi nakatuon na ang digmaan ay malapit na... At pagkatapos ng telegrama mula sa Hepe ng Pangkalahatang Kawani ng Hunyo 18, ang mga tropa ng distrito ay hindi inilagay sa kahandaang labanan. .”
Nasasakdal. Ang lahat ng ito ay totoo.
"At kahit na pagkatapos ng direktiba ng Pangkalahatang Staff noong Hunyo 18, hindi dinala ni Pavlov ang mga tropa sa kahandaang labanan." Narito muli ang petsa - ika-18 ng Hunyo. Maraming kopya ang nasira tungkol sa kilalang direktiba ng General Staff noong Hunyo 18, na nag-utos sa mga tropa na ilagay sa kahandaan sa labanan. Hindi natagpuan ang direktiba na ito. Ang ilang mga istoryador ay naniniwala na ito ay umiiral, ang iba ay naniniwala na ito ay hindi. Ngunit sinabi ng pinuno ng komunikasyon ng distrito na ang naturang telegrama ay natanggap mula sa Pangkalahatang Staff. At may mga hindi direktang indikasyon ng pagkakaroon nito: dinadala ang mga tropa ng PribOVO, OdVO sa kahandaang labanan mula ika-18, dinadala ang Navy sa kahandaang labanan No. 2 mula Hunyo 19.
Sa ZapOVO, pagkatapos ng Hunyo 18, wala ni isang dibisyon ng hangganan ang itinaas at dinala sa mga linya ng depensa sa hangganan.
Karamihan sa mga dibisyon ng hangganan ay nanatili sa mga quarters ng taglamig. Kapag nag-withdraw, dapat silang awtomatikong maalerto upang labanan ang alerto No. 2. Ang pangalawang-echelon deep divisions sa ZapOVO ay sumulong, ngunit hindi inilalagay sa kahandaang labanan (mga materyales mula sa pangalawang tanong ni A. Pokrovsky sa ZapOVO sa itaas).
Ayon sa plano ng pabalat, dapat na mayroong isang batalyon na may dibisyon ng artilerya sa Brest Fortress (mga alaala ni L. Sandalov, dating pinuno ng kawani ng 4th Army). Sa oras ng pag-atake, dalawang dibisyon ng rifle (ika-6 at ika-42) at isang dibisyon ng tangke (ika-22) ay matatagpuan doon sa mga quarters ng taglamig. Ang mga dibisyon na hindi nagkalat at hindi naalerto ay nawasak lamang.
Paano at bakit ito nangyari ay nilinaw sa pagsisiyasat ng ilang mga kumander ng Western Special Military District. Mula sa protocol ng isang closed court session ng military collegium ng Korte Suprema ng USSR na may petsang Hulyo 22, 1941 (27):
Nasasakdal na si Pavlov. Ang akusasyon na iniharap laban sa akin ay maliwanag. Hindi ko inaamin ang aking sarili na nagkasala sa pakikilahok sa isang kontra-Sobyet na pagsasabwatan ng militar. Hindi pa ako naging miyembro ng isang anti-Soviet conspiratorial organization.
Nagkasala ako sa katotohanan na wala akong oras upang suriin na tinupad ng kumander ng 4th Army, Korobkov, ang aking utos na ilikas ang mga tropa mula sa Brest. Sa simula ng Hunyo, nagbigay ako ng utos na bawiin ang mga yunit mula sa Brest patungo sa mga kampo. Hindi tinupad ni Korobkov ang aking utos, bilang isang resulta kung saan ang tatlong dibisyon ay natalo ng kaaway sa pag-alis ng lungsod
Defendant Korobkov. Walang nagbigay ng utos na mag-withdraw ng mga unit mula kay Brest. Ako mismo ay hindi nakakita ng ganoong utos.
Brest Fortress pagkatapos ng pag-atake
Nasasakdal na si Pavlov. Noong Hunyo, sa aking utos, ang kumander ng 28th Rifle Corps, Popov, ay ipinadala na may tungkuling ilikas ang lahat ng mga tropa mula sa Brest patungo sa mga kampo noong Hunyo 15.
Defendant Korobkov. Hindi ko alam ang tungkol dito. Nangangahulugan ito na si Popov ay dapat managot sa krimen dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng kumander.
Sinisisi nila ang isa't isa. Kung nagbigay ng utos si D. Pavlov na bawiin ang mga tropa mula sa kuta at kung sino ang hindi nagsagawa nito ay nananatiling hindi alam. Ngunit ang isang mahalagang punto ay mapapansin dito: alam ng kumander ng distrito na ang mga tropa ay kailangang i-withdraw mula sa kuta. At pinangalanan niya ang petsa ng pag-alis ng mga tropa, Hunyo 15. Paalalahanan ko kayo na noong Hunyo 13, nakatanggap ng direktiba ang ZapOVO na pataasin ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa. Sa katunayan, kinumpirma ni D. Pavlov na mayroong isang utos na ikalat ang mga tropa ng distrito, na lumabas na hindi natupad. Ngunit ito ay isang maliit na yugto lamang sa kasaysayan ng Western Special Military District.
Halos lahat ng tropa sa distritong ito ay nasa barracks, taliwas sa sinabi ng dating district commander. Siguro lahat ng mga kumander ng hukbo sa distrito ay nagsinungaling sa kanya? pwede ba? Bilang isang resulta, ang pagsisimula ng labanan para sa mga tropa ng kanlurang distrito ay naging isang kumpletong sorpresa. Bumaling tayo sa mga memoir ni S. Gurov (dating pinuno ng kawani ng 49th Infantry Division ng 4th Army) mula Hunyo 1941 hanggang Abril 1945, siya ay nasa pagkabihag ng Aleman. Ang kanyang dibisyon ang kailangang ipagtanggol sa lugar na pinagkukutaan ng Brest:
Ang dibisyon ay pumasok sa labanan sa sobrang hindi kanais-nais na mga kondisyon para dito: biglang, ang sunog ng bagyo mula sa kaaway mula sa lahat ng uri ng mga armas ay pinaulanan ng mga natutulog na tao at sa parehong oras ay nagsimula ang pambobomba sa hangin. Ang mga batalyon na nagtatrabaho sa UR ay binaril sa mga tolda na may mga machine gun at mortar. Ang mga bodega ng artilerya, mga bodega ng gasolina, mga bodega na may kagamitan at pagkain ay sinira ng sasakyang panghimpapawid sa loob ng 10 minuto...
Kung ang dibisyon ay binigyan ng babala nang hindi bababa sa sampung oras bago, ang sitwasyon ay magiging ganap na naiiba. 47
Dahil dito, mabilis na natalo ang dibisyon, nang hindi man lang nagkaroon ng oras na umikot sa sektor nito at lumaban. Ang paglalarawan ng simula ng digmaan na ibinigay ni S. Gurov ay ganap na sumasalamin sa maraming mga pelikula tungkol sa pagtatanggol sa Brest Fortress. Ang paghihimay ng mga kuwartel, mga walang damit na sundalo na tumatakbo at binabati ang mga Aleman sa lahat ng bagay na dumating sa kamay - ito ay tungkol sa Western Special Military District.
Mula sa mga memoir ni P. Lapin (dating chief of staff ng 10th Army):
Ang lahat ng mga order ng punong-tanggapan ng ZapOVO ay naglalayong lumikha ng isang kampante na kapaligiran sa isipan ng mga nasasakupan. Ang mga "bagpipe" na may pag-apruba ng plano sa pagtatanggol sa hangganan ng estado na aming binuo, sa isang banda, ang malinaw na paghahanda ng kaaway para sa mga mapagpasyang aksyon, na kung saan ay ipinaalam sa amin nang detalyado sa pamamagitan ng mga ahensya ng paniktik, sa kabilang banda, ay ganap na nagulo sa amin. at itinakda sa amin na huwag bigyan ng seryosong kahalagahan ang umuusbong na sitwasyon. 48
Sa paglilitis noong Hulyo 22, inilarawan ng pinuno ng komunikasyon ng ZapOVO A. Grigoriev ang estado ng distrito bago ang digmaan tulad ng sumusunod (27):
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sa pagpapatotoo tungkol sa sitwasyon sa punong-tanggapan ng distrito bago magsimula ang digmaan, sasabihin mo:
"Ang digmaan na nagsimula noong Hunyo 22 ay nagulat sa Western Special Military District. Ang mapayapang kalagayan na naghari sa buong punong-tanggapan ay tiyak na ipinadala sa mga tropa. Tanging ang "kasiyahan" na ito ang maaaring ipaliwanag ang katotohanan na ang sasakyang panghimpapawid ay nahuli sa lupa ng isang pagsalakay ng Aleman. Ang punong-tanggapan ng hukbo ay nasa winter quarter at nawasak, at sa wakas, bahagi ng tropa (Brest garrison) ang binomba sa kanilang winter quarter” (ld. 76, volume 4).
Totoo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal. Oo.
May mga seryosong tanong tungkol sa mga aktibidad ni D. Pavlov. Hanggang ngayon, ang isa sa mga protocol ng kanyang interogasyon (na may petsang Hunyo 21, 1941) ay inuri. Sa aklat, nag-post ako ng dalawang protocol ng interogasyon, ang pinakaunang napetsahan noong Hulyo 7 (mga sipi) (18) at ang protocol ng isang closed court session ng military collegium ng Korte Suprema ng USSR na may petsang Hulyo 22, 1941 (27) . Inirerekomenda kong basahin ito. Ang materyal ay lubhang kawili-wili. Ang pagtatalo ng ilang mga kumander ay maaaring ituring na nakakatawa, kung hindi para sa malaking trahedya na naganap, kabilang ang mula sa kanilang mga aksyon.
Kapag inihambing ang PribOVO at ZapOVO, kapansin-pansin ang mga makabuluhang pagkakaiba sa kahandaan ng tropa. Posible ba ito sa loob ng balangkas ng isang pinag-isang sistema ng pamamahala?
Labanan sa Western Front Hunyo 22-Hulyo 8, 1941
Masasabi natin na sa pangkalahatan ay mayroong "pagkabigo" sa gawain ng kumander ng distrito. Bukod dito, ang pagkabigo ay naganap sa direksyon ng pangunahing pag-atake, na nangangahulugang ito ay potensyal na nagdadala ng isang malaking panganib. Ang kabiguan na ito ay naglalagay ng mga kalapit na harapan sa isang mahirap na sitwasyon.
Espesyal na Distrito ng Militar ng Kyiv
Nakatanggap din ang KOVO ng Directive No. 1 sa pagdadala ng mga tropa para labanan ang kahandaan. Mula sa mga materyales sa survey ni M. Purkaev (dating pinuno ng kawani ng Kyiv Special Military District):
Sa panahon mula 1 oras hanggang 2 oras noong Hunyo 22, ang Komandante ng mga tropa ng distrito ay nakatanggap ng isang utos mula sa Pangkalahatang Staff, na hinihiling na ang mga tropa ay ilagay sa ganap na kahandaan sa labanan, kung sakaling tumawid ang mga Aleman sa hangganan ng estado, dapat silang itaboy sa lahat ng puwersa at paraan, at hindi tumawid sa mga hangganan ng kanilang sarili o lumipad hanggang sa karagdagang paunawa...
Ayon sa plano ng pagtatanggol, ang mga sumasaklaw na tropa ng Kyiv Special Military District ay nagsimulang maabot ang Border ng Estado, ang mga linya ng depensa, mula 4 hanggang 6 ng umaga noong Hunyo 22, 1941.
Bago magsimula ang mga labanan sa hangganan, ang mga tropa 5, 4 (sa dokumento ang numero ay na-cross out at 26 ang nakasulat sa itaas) at 12 hukbo ang pinamamahalaang umalis at sakupin ang kanilang mga linya ng pagtatanggol, ayon sa plano. Ang mga sumasaklaw na tropa ng 6th Army sa direksyon ng RAVA RUSSIAN malapit sa hangganan ay pumasok sa paparating na mga labanan. 49
Ang mga tropa ng KOVO ay nagsimulang lumipat nang huli sa hangganan mula alas-4 hanggang alas-6. Ang huli na pagsulong na ito sa mga kuta sa hangganan ay nagresulta sa isang kontra labanan sa ilang direksyon.
1. M. Kirpanos commander ng KOVO 2. M. Purkaev chief of staff ng KOVO 3. P. Novickov chief of staff ng 62nd Infantry Division
Ang punong-tanggapan ng distrito ng Kyiv ay lumipat sa isang bagong command post sa Ternopil noong Hunyo 21. M. Purkaev:
...Nagmadali akong pumunta sa TERNOPOL, kung saan nakarating ako ng mga 3 o’clock in the morning noong 6/22/41.
Sa aking pagdating, nakatanggap na ng utos ang Kumander ng mga tropa ng distrito, si General KIRPANOS, mula sa General Staff na ilagay ang mga tropa sa kahandaan sa pakikipaglaban, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang utos sa sinuman.
Pagkatanggap ng mga tagubilin mula kay Heneral KIRPANOS tungkol sa utos ng General Staff kaugnay ng inaasahang pag-atake ng mga Aleman, agad kong ipinatawag ang lahat ng mga kumander ng hukbo nang personal sa opisina ni Baudot. At sa panahon mula 3 hanggang 4 na oras, personal niyang binigyan ang lahat ng utos na dalhin ang mga tropa sa ganap na kahandaan sa labanan at kumuha ng depensa ayon sa plano. Kapag tumawid ang mga Aleman sa hangganan ng estado, sumasalamin sa lahat ng puwersa at paraan, huwag tumawid sa hangganan mismo. Ang aming mga eroplano ay hindi lilipad sa hangganan hanggang sa karagdagang abiso. 50
Ang kumander ng distrito, si M. Kirpanos, na natanggap ang direktiba mula sa People's Commissariat of Defense, ay hindi gumawa ng anumang aksyon hanggang sa dumating si M. Purkaev sa alas-3 ng Hunyo 22. Bakit? Pagdating sa punong-tanggapan, sinimulan ng huli na tawagan ang mga kumander ng hukbo at ipinadala ang utos na dalhin ang mga tropa sa kahandaang labanan. Dinala naman ng mga kumander ng hukbo ang mga yunit na ipinagkatiwala sa kanila upang labanan ang kahandaan. Bilang resulta, ang proseso ng pagdadala ng mga yunit sa pagiging handa sa labanan ay lubhang naantala, at ang ilang mga dibisyon ay walang oras upang kunin ang kanilang mga posisyon.
G. Sherstyuk (dating kumander ng 45th Infantry Division):
Tulad ng sinabi ko sa itaas, ang utos ng kumander ng sk. tungkol sa pagdadala ng mga bahagi ng SD. sa pagiging handa sa labanan at iniwan sila sa kanilang mga garison, natanggap ko sa pamamagitan ng telepono sa pamamagitan ng punong kawani ng dibisyon, si Colonel Chumakov, sa lungsod ng Lyuboml noong ika-22 ng Hunyo, 1941. 51
Ang 45th Infantry Division ay dinala sa kahandaang labanan lamang sa alas-nuwebe noong Hunyo 22, nang ang labanan ay puspusan na sa hangganan! Ang ilang mga yunit ng KOVO ay inilagay sa kahandaang labanan kahit noong Hunyo 23.
P. Novickov (dating pinuno ng kawani ng 62nd Infantry Division ng 5th Army):
Tulad ng nabanggit na, ang mga bahagi ng dibisyon ay matatagpuan sa mga lugar ng konsentrasyon.
Sa 3.00, sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng shutter 15, ang punong-tanggapan ay inalertuhan, ang utos ay nagpahiwatig ng isang liham tungkol sa pagbubukas ng pakete at mga mapa, kung saan ang linya ng pagtatanggol sa trabaho ay ipinahiwatig na walang mga pagkakaiba sa loob nito na may kaugnayan sa reconnaissance na isinagawa nang mas maaga.
Sa 3.30 22.6 natanggap namin ang unang data mula sa mga tropang hangganan tungkol sa pagtawid ng avenue sa dalawang punto ng strip ng dibisyon.
Sa 4.00, natanggap ang data mula sa mga tropa ng hangganan at shutter 15 tungkol sa pagtawid ng avenue kasama ang buong hangganan.
Sa oras na ito, ang mga outpost sa hangganan ay nakipaglaban sa matinding labanan at lalo na lumaban mula sa mga bunker na kanilang sinakop.
Ang mga regimen ng 1st echelon ay sumulong sa hangganan ng estado upang sakupin ang linya ng depensa sa 5.00-6.00 at sa pamamagitan ng 10.00-11.00 ay sinakop ang kanilang mga sektor at, kasama ang mga outpost ng hangganan, nakipaglaban sa mga tropang Aleman sa araw na ito ay hindi nagawa ng pr-ku para tumawid sa ilog. Zap. Bug. sa buong harapan.
Tulad ng nakikita mo, nagsimula ang labanan sa 4.00 ... Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hanggang 10-12.00 nakatanggap kami ng mga utos mula sa fire shutter para sa mga tropa ng field at mga anti-aircraft na armas na huwag buksan ang sasakyang panghimpapawid at binalaan na ito ay isang panunukso.
Dapat sabihin nang tapat na walang kakulangan ng mga bala, maliban sa mga minahan para sa 120 mm mortar. 52
Inokupa ng 62nd Rifle Division ang mga sektor ng depensa lamang sa 10-11 ng umaga (7-8 oras pagkatapos ng alarma). Habang dapat ay ginawa nila ito sa gabi bago ang pag-atake (direktiba #1). Ayon sa mga regulasyon, ang mga yunit ng hangganan ay binigyan ng 2-3 oras upang sakupin ang mga posisyon. Mayroong ilang uri ng kabagalan sa lahat ng pagkilos ng punong-tanggapan at hukbo ng KOVO.
Tanging ang dating kumander ng 72nd Mountain Rifle Division, si P. Abramidze, ang nagsasalita tungkol sa paglalagay ng mga tropa sa kahandaan sa labanan bago magsimula ang labanan:
Noong Hunyo 20, 1941, natanggap ko ang sumusunod na naka-encrypt na mensahe mula sa Pangkalahatang Staff: "Ang lahat ng mga yunit at yunit ng iyong pormasyon na matatagpuan sa hangganan mismo ay dapat na iurong pabalik ng ilang kilometro, iyon ay, sa linya ng mga inihandang posisyon. Huwag tumugon sa anumang mga provokasyon mula sa mga yunit ng Aleman hanggang sa lumabag sila sa hangganan ng estado. Ang lahat ng mga yunit ng dibisyon ay dapat ilagay sa kahandaang labanan. Ang pagbitay ay ihahatid ng 24 na oras sa Hunyo 21, 1941.” 53
Mag-ulat sa pagdadala ng mga yunit sa kahandaang labanan "sa pamamagitan ng 24 na oras sa Hunyo 21"! Ang oras ng kahandaan ng mga tropa ay tiyak na ipinahiwatig.
Sa pangkalahatan, ang mga tropa ng KOVO ay hindi bababa sa dinala sa kahandaang labanan, bagaman ito ay nangyari nang napakabagal at hindi sa lahat ng mga yunit. Ang ilang mga dibisyon ay walang oras upang maabot ang kanilang mga sektor ayon sa mga plano sa pagsakop, na nagbawas sa kanilang mga kakayahan sa labanan.
Kinakailangang pag-aralan nang mas detalyado ang sitwasyon sa mga hukbo.
Distrito ng Militar ng Odessa
Ang kumander ng Odessa Military District sa huli ng gabi ng Hunyo 21, 1941 ay nagbigay ng utos na dalhin ang mga tropa ng distrito sa kahandaang labanan. Inutusan itong makipag-ugnayan sa mga guwardiya sa hangganan at sakupin ang mga kuta sa hangganan. May isang opinyon na ang punong kawani na si M. Zakharov ay nakumbinsi ang komandante ng distrito na si Y. Cherevichenko na magbigay ng gayong utos. Gayunpaman, si Y. Cherevichenko sa kanyang mga memoir ay tumuturo sa isang pag-uusap sa People's Commissar S. Timoshenko, pagkatapos nito ay ibinigay ang utos na dalhin ang mga tropa sa ganap na kahandaan sa labanan. Bilang karagdagan, nabanggit ng kumander ng distrito ang inisyatiba at kahusayan ng punong kawani ng distrito na si M. Zakharov:
Nang maipaliwanag nang maikli ang sitwasyon at naihatid ang mga nilalaman ng pag-uusap sa People's Commissar, inutusan ko si Zakharov na itaas ang lahat ng mga tropa sa hangganan sa alerto, at ang mga tropa ng distrito na kumuha ng mga linya ng pagtatanggol, ayon sa plano, at maging handa upang salubungin ang kaaway kasama ang apoy. Si M.V. Zakharov ay nagpakita ng pambihirang kahusayan at inisyatiba...
Ang mga sumasaklaw na yunit ay inutusan na sakupin ang kanilang mga lugar at magtatag ng pakikipag-ugnayan sa mga detatsment sa hangganan. Tiniyak ng lahat ng ito ang organisadong pag-uugali ng mga yunit at pormasyon ng Odessa Military District sa mga kaganapang naganap noon. 54
1. Y. Cherevichenko, kumander ng OdVO 2. M. Zakharov, pinuno ng kawani ng OdVO 3. F. Michugin, kumander ng Air Force ng OdVO 4. A. Pokryshkin noong 1941, junior pilot sa 55th air rehimyento
Parehong ang kumander ng OdVO Y. Cherevichenko at ang kumander ng ZapOVO D. Pavlov ay nagsalita noong gabi ng Hunyo 21 kasama ang People's Commissar of Defense S. Timoshenko. Ang una lamang, pagkatapos ng pag-uusap, ay nag-utos sa mga tropa na ilagay sa kahandaan sa labanan (tungkol saan ang pag-uusap?), at ang pangalawa ay sinabihan na "magtipon ng punong-tanggapan ng hukbo sa umaga ng Hunyo 22, kung sakali." Ito sa kabila ng katotohanan na ang tropa ay nakatanggap na ng Directive No. Alin sa kanila ang "hindi sapat ang sinasabi"?
Binanggit ni Y. Cherevichenko na si M. Zakharov, ilang araw bago ang digmaan, ay iginiit na ang Air Force ay bawiin mula sa mga matataong lugar sa alerto at ipakalat sa mga field airfield:
Bago pa man ang aking utos, na natutunan mula sa utos ng Black Sea Navy tungkol sa paparating na panganib, siya, kasabay ng pag-isyu ng isang utos upang madagdagan ang kahandaan sa labanan sa komandante ng air force ng distrito, Major General F. G. Michigin, ay nag-utos sa mga kumander ng corps na mag-withdraw ng mga tropa. mula sa mga matataong lugar sa alerto. 55
Ang kumander ng OdVO Air Force ay si F. Michugin. Kaya, sa paggigiit ng punong kawani ng OdVO, Heneral M. Zakharov, ang OdVO aviation ay nagkalat sa mga field airfield. Tinutulan ito ni F. Michugin, ngunit pagkatapos makatanggap ng nakasulat na utos ay napilitan siyang sumunod. Ilang araw bago magsimula ang digmaan, ang mga eroplano ay inilipat sa mga field airfield at nag-camouflag.
Ang hinaharap na air marshal na si A. Pokryshkin, na nagsilbi sa Odvo Air Force bago ang digmaan, ay naalaala na ilang araw bago ang digmaan ay nagsasakay sila ng sasakyang panghimpapawid patungo sa mga alternatibong paliparan. Noong umaga ng Hunyo 22, binomba ng German aviation ang permanenteng airfield ng kanyang regiment, ang tanging sasakyang panghimpapawid na matatagpuan sa paliparan ay nawasak doon, na walang oras upang lumipad sa kahaliling paliparan noong nakaraang araw dahil sa isang pagkasira.
Bilang resulta, sa oras ng pag-atake ng Aleman, karamihan sa OdVO Air Force aviation ay nasa field airfield, iniiwasan ang unang welga ng kaaway at pinapanatili ang kagamitan nito. Kasunod nito, nabuo ang Southern Front Air Force sa base ng OdVO Air Force.
Si F. Michugin ay isa sa ilang mga kumander ng Air Force ng front-line na distrito ng militar na hindi binaril dahil sa pagkawala ng aviation sa simula ng digmaan!
Ang mga tropa ng Odessa Military District ay nakilala ang simula ng digmaan sa pagiging handa sa labanan. Ito ay nagbigay-daan sa kanila upang maiwasan ang pagkatalo at pumasok sa labanan sa isang organisadong paraan.
 
5. "Isang pagkakataon o ito ay gawa ng mga kaaway"
Sa labanan sa hangganan noong Hunyo 22 - Hulyo 8, 1941, ang mga tropa ng Western Front (nabuo mula sa Zapovovo) ay dumanas ng malubhang pagkalugi at halos natalo: karamihan sa mga pwersa sa harapan (mga lalaki at kagamitan) ay nawasak o nakuha. Samakatuwid, ang mga alaala na nauugnay sa ZapOVO ay nararapat sa pinakamalapit na atensyon.
Hindi ako magbibigay ng komprehensibong ebidensya tungkol dito; ito ay kukuha ng maraming espasyo. Ngunit para sa malapit na hinaharap, plano kong ayusin ang mga materyales ng komisyon ng General Pokrovsky na inilathala ni S. Chekunov sa iba't ibang direksyon. Gagawin nitong mas komportable para sa mga mambabasa na masakop ang isang buong hanay ng mga isyu.
Nais kong banggitin ang ilang piraso ng ebidensya na nauugnay lamang sa ZapOVO, lalo na sa 4th Army, na matatagpuan sa direksyon ng pangunahing pag-atake ng mga tropang Aleman - sa direksyon ng Brest.
Batay sa isang bilang ng mga ebidensya, mapapansin ng isa ang isang tiyak na pagbaba sa kahandaan sa labanan at kagamitan ng mga tropa. Ayon sa mga memoir ni Colonel A. Kislitsyn (dating pinuno ng kawani ng 22nd Tank Division ng 4th Army - ang parehong dibisyon na nakatalaga sa Brest):
Dalawang linggo bago ang digmaan (humigit-kumulang), isang nangungunang lihim na pagtuturo at utos ang natanggap mula sa punong-tanggapan ng 4th Army upang alisin ang mga bala mula sa mga tangke at iimbak ang mga bala na ito sa bodega ng NZ. Iniulat ko ang mga dokumentong ito sa kumander ng dibisyon, Major General Viktor Pavlovich PUGANOV, at hiniling sa kanya na agad na sumulat sa kumander ng hukbo tungkol sa hindi nararapat na pag-alis ng mga bala mula sa mga tangke at pag-iimbak ng mga ito sa bodega ng NZ sa mga pampang ng Bug River, dahil nangangahulugan ito, sa aking opinyon, ang pag-aalis ng kahandaan sa labanan ng dibisyon. 57
Hindi lamang ang 22nd Tank Division ay hindi na-withdraw mula sa Brest patungo sa defense sector nito ayon sa cover plans, ngunit ang mga bala nito ay na-withdraw din. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay-diin na ang dibisyon ay matatagpuan malapit sa hangganan, na nangangahulugang ito ay pinaka-mahina sa pag-atake. Ang mga aksyon ng punong tanggapan ng 4th Army, ayon kay A. Kislitsyn, ay humantong sa pag-aalis ng "kahandaang labanan ng dibisyon."
Ngunit ang sitwasyon sa 3rd Army. Mula sa mga memoir ni Colonel N.M. Kalanchuk (dating pinuno ng kawani ng 29th Tank Division ng 3rd Army):
Alam ng lahat na malapit na ang digmaan, na hindi ito maiiwasan. Ngunit ang anumang mga hakbang upang dalhin ang mga tropa sa kahandaan sa labanan ay ipinagbabawal, kahit na magbigay ng mga lugar ng konsentrasyon, pagmamasid at mga post ng command kung sakaling magkaroon ng digmaan, hindi banggitin ang mga istrukturang nagtatanggol sa mga linya ng pagtatanggol na nakabalangkas sa mga mapa. Minsan sa isang pagpupulong, nang makumpleto ang "mga pulang pakete", patuloy kong tinanong ang pinuno ng kawani ng 3rd Army, Major General Kondratyev, na payagan akong dagdagan ang pagkarga ng mga bala sa mga tangke na may mga shell at disc na may mga cartridge hanggang sa 0.5. round ng bala, dahil 0.25 rounds ng bala ang naimbak ayon sa mga tagubilin. At ako ay tiyak na tinanggihan bilang karagdagan, nakatanggap ako ng babala na huwag makipag-ugnay sa akin muli tungkol sa isyung ito. 58
Isang medyo hindi kilalang katotohanan: isang eksibisyon ng mga kagamitan sa militar ang binalak sa Brest. Mula sa mga memoir ng parehong A. Kislitsyn:
Teknikal na eksibisyon ng mga kagamitan at sandata sa serbisyo sa Soviet Army. Nakumpleto ang kagamitan nito noong Hunyo 21, at noong Hunyo 22, alas-6, ang buong officer corps ng 4th Army ay dapat na lumitaw para sa inspeksyon nito. Nakatuon ang eksibisyon sa lahat ng uri ng labanan, espesyal at sasakyang pang-transportasyon, artilerya at mortar system, shell, mina at cartridge, military engineering at military-technical equipment na may buong paglalarawan ng mga tactical, teknikal at combat properties. Ang buong eksibisyon ay napunta sa kalaban. Mahirap pa ring maunawaan kung ang pagbubukas ng eksibisyon ay isang pagkakataon sa unang araw ng digmaan, o kung ito ay gawa ng mga kaaway.
Iyon ay, sa oras ng pag-atake ng Aleman, isang eksibisyon ng militar ang dapat na magaganap sa Brest (simula sa 6:00 noong Hunyo 22)! Paano ko maiintindihan?
Mga larawang Aleman na nauugnay sa hanay ng artilerya ng Brest. Ang larawan ay nagpapakita ng 76-mm Z-K na anti-aircraft gun. Sa ilalim ng larawan mayroong isang inskripsyon sa Aleman 1 larawan: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (pagsasalin – artilerya ng Russia malapit sa Brest – Litovsk Belarus), 2 larawan: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (pagsasalin – Russian kanyon na ikinarga sa isang karwahe sa Brest – Litowsk Be)
Bukod dito, ang "buong officer corps ng 4th Army" ay dapat na naroroon sa eksibisyon. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang ibang mga distrito ay nasa alerto sa sandaling iyon, ang mismong katotohanan ng pag-aayos ng isang eksibisyon sa isang pinatibay na lugar sa hangganan sa direksyon ng isa sa mga pangunahing pag-atake ay tila kakaiba! At hindi maiwasan ng district commander na malaman ang tungkol sa organisasyon ng naturang eksibisyon.
Masasabing ang 4th Army ay hindi dinala sa kahandaang labanan at pumasok sa labanan sa hindi kanais-nais na mga kondisyon para dito.
Mula sa mga memoir ni S. Gurov (dating pinuno ng kawani ng 49th Infantry Division ng 4th Army) mula Hunyo 1941 hanggang Abril 1945, siya ay nasa pagkabihag ng Aleman:
Noong Abril, nasa lupa ang mga unit commander, battalion commander, at commander na pamilyar sa kanilang mga sektor at mga lugar ng depensa...
Hindi kami nakagawa ng fire system na isinasaalang-alang ang UR fire, dahil... Ang punong-tanggapan ng UR ay tiyak na tumanggi na mag-isyu ng isang pinatibay na sistema ng sunog. distrito, binabanggit ang katotohanan na mayroon silang utos mula sa punong-tanggapan ng distrito na tiyak na nagbabawal sa pagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa Ur.
Ang artilerya ay nasa dibisyon, maliban sa ZAD, na nasa istasyon ng pagpupulong. Krupki." 59
Kailangang ipagtanggol ng dibisyon ang SD nang hindi nalalaman ang "sistema ng sunog." Ayon sa mga memoir ng hindi lamang S. Gurov sa ZapOVO, karamihan sa mga anti-aircraft artilery ay nasa mga kampo ng pagsasanay. Na isang magandang tulong para sa aviation ng kaaway.
Ang karagdagang ulat ni S. Gurov:
Division headquarters ngayon, i.e. 21.06., inilipat sa isang bagong lokasyon, sa punong-tanggapan ng 31st LAP, at ang mga kumander ng yunit, mga pinuno ng kawani ay dapat bago ang 6.00 22.06. dumating para sa pagsasanay sa hanay ng artilerya ng Brest...
Walang mensahe tungkol sa isang teknikal na eksibisyon, ngunit ang susi ay nananatiling pagdating ng lahat ng matataas na opisyal sa Brest training ground. Ito ay epektibong pinugutan ng ulo ang 4th Army at naging mahirap na mamuno. Na muling nagpabawas sa bisa ng labanan ng mga tropa. Sa pagtatapos ng survey, idinagdag ni S. Gurov:
Idagdag ko ang sumusunod:
a) 22.06 sa 6.00, sa pamamagitan ng utos ng punong-tanggapan ng hukbo, lahat ng mga kumander at kumander ng yunit. ang punong tanggapan ay dapat na nasa hanay ng artilerya ng Brest.
b) Ako ay tinawag sa 10.00 noong 22.06 sa punong-tanggapan ng Distrito, sa departamento ng organisasyon, na may planong manggugulo.
c) Ang dibisyon ng anti-sasakyang panghimpapawid ay tinanggal mula sa hangganan para sa koleksyon - Art. Krupki.
d) Simula Ang artilerya ng hukbo, simula noong Mayo, ay humiling na ang artilerya ng dibisyon ay ilipat sa Brest Arrogation Range. Bilang tugon sa aming mga pagtutol na imposibleng umalis sa dibisyon sa hangganan nang walang artilerya, iniulat niya sa kumander ng hukbo, si Mr. Korobkov, na noong Hunyo 21, pagkatapos ng laro sa pagpapatakbo, ay personal na nag-utos sa akin, sa ilalim ng aking responsibilidad, na ang artilerya ay nasa training ground sa umaga ng Hunyo 23.
e) Paglipat ng headquarters ng dibisyon sa isang bagong lokasyon sa Hunyo 21. nakagambala sa gawaing pagpapatakbo ng punong-tanggapan.
f) Pagdating na may malaking pagkaantala ng pambihirang kahalagahan ng utos ng People's Commissar of Defense.
Duda pa rin ako na ang lahat ng mga katotohanan sa itaas na may kaugnayan sa 06/22/41 ay isang simpleng pagkakataon lamang. Kung ang dibisyon ay binigyan ng babala nang hindi bababa sa sampung oras bago, ang sitwasyon ay magiging ganap na naiiba. 60
Kinumpirma ni S. Gurov ang mga salita ni A. Kislitsyn na ang mga kumander ng yunit at mga pinuno ng kawani ng 4th Army ay dapat mag-ulat sa 6:00 noong Hunyo 22 sa Brest training ground. Sa katunayan, ang 49th Infantry Division, tulad ng iba pang mga yunit ng 4th Army, ay hindi pinahintulutang pumasok sa labanan: "Kung ang dibisyon ay binigyan ng babala nang hindi bababa sa sampung oras na maaga, ang sitwasyon ay magiging ganap na naiiba." Bilang karagdagan, ang isang makabuluhang bahagi ng artilerya ng distrito ay nahulog sa kaaway nang hindi nakikilahok sa labanan.
Ang sitwasyon sa 10th Army. Isinulat ni P. Lapin (dating pinuno ng kawani ng 10th Army) sa kanyang mga memoir na ang mga tropa ay dapat sakupin ang mga pinatibay na lugar na matatagpuan 4-15 km ang layo mula sa kanila. Hindi malinaw kung paano maaaring sakupin ng mga tropa ang linya ng depensa sa maikling panahon.
Ang mga pinatibay na lugar mismo ay mayroon lamang 1-2 batalyon at wala man lang silang sapat na lakas upang bantayan ang mga naitayong istruktura, at hindi lamang magsagawa ng depensibong labanan sa mga ito. Ang aming patuloy na pagtatangka upang makakuha ng paglilinaw sa isyung ito mula sa punong-tanggapan ng distrito ay hindi nagtagumpay. 61
Marahil ang kakaibang mensahe ay ibinigay ni Lieutenant Colonel N. Kovalenko (dating kumander ng 212th Infantry Regiment ng 49th Infantry Division ng 4th Army), na nagtataas ng mga seryosong tanong:
Mga 2-3 linggo bago magsimula ang pag-atake... ang mga rifle unit ay nakatanggap ng telegrama na ang mga German aviation squadrons ay lilipad sa ilang mga lugar (sa mga gate) at na hindi sila dapat magpaputok sa kanila. Sa isang araw na walang pasok sa oras na ito, ako... personal na nakakita ng humigit-kumulang 15 German na mga piloto sa Bahay ng mga Opisyal, na [pagkatapos] ay malayang naglalakad sa paligid ng lungsod at pinag-aralan ang aming mga target para sa paghihimay; Ang sitwasyong ito ay umiral hindi lamang sa Bialystok, kundi pati na rin sa iba pang mga lungsod ng Western Belarus. 62
Sa pangkalahatan, mahirap magkomento ng anuman dito. Itinuturo ni N. Kovalenko ang mga elemento ng pagtataksil. I mean it so softly on purpose. Para sa mas seryosong mga konklusyon, ang isang detalyadong pag-aaral ng materyal ay kinakailangan sa buong spectrum ng mga isyu na may kaugnayan sa paghahanda ng ZapOVO para sa digmaan. Ngunit sa anumang kaso, ang sitwasyon sa ZapOVO ay makabuluhang naiiba sa ibang mga distrito.
Tanong: Maaaring si I. Stalin ay nagbigay ng mga order para sa isang eksibisyon ng kagamitan sa Brest, para sa pagtitipon ng mga opisyal ng 4th Army sa Brest training ground, at para sa pahintulot para sa mga piloto ng Aleman na mag-aral ng mga bagay sa mga lungsod ng Western Belarus? I know it sounds absurd, but still. Kasabay nito, sulit din na tanungin ang tanong kung bakit ang mga tropa sa PribOVO, OdVO at bahagyang sa KOVO (huwag kalimutan ang tungkol sa Navy) ay inilagay sa kahandaang labanan. Isang bagay na tulad nito.
Angkop na alalahanin ang ilang mga sipi mula sa kanilang mga materyales sa survey:
S. Gurov: "Nagdududa pa rin ako na ang lahat ng mga katotohanan sa itaas na may kaugnayan sa 06/22/41 ay isang simpleng pagkakataon lamang."
A. Kislitsyn: "Mahirap pa ring maunawaan kung ang pagbubukas ng eksibisyon ay isang pagkakataon sa unang araw ng digmaan, o kung ito ay gawa ng mga kaaway."
Ano ang nangyari sa ZapOVO?
 
6. Ilang salita tungkol sa abyasyon
Sa mga unang araw ng digmaan, ang aviation sa mga kanlurang distrito ay dumanas ng malaking pagkalugi. Kahit sa PribOVO. Paano nangyari na ang mga tropa ng distrito ay inilagay sa kahandaang labanan, ngunit ang paglipad ay hindi? Ang tanong na ito ay nananatiling bukas. Wala akong nakitang maraming dokumento sa aviation. Bibigyan kita ng isa sa kanila. Sa 8:00 noong Hunyo 21, nakatanggap ang air division at regiments ng ZapOVO ng telegram No. 217 (21):
Decrypted telegram No. 217
Mula kay Lida Isinumite 4-08 21.6.41 Tinanggap 8-00 21.6.41
Pumasok sa OSHS 8-05 21.6.41 Deciphered 8-15 21.6.41
Address: Mga kumander ng AD, mga pinuno ng mga lugar na nakabatay sa hangin, mga kumander ng mga indibidwal na istasyon ng pagtatanggol sa hangin.
Ang komandante ng Air Force ay nag-utos na ang lahat ng mga yunit ay ilagay sa kahandaan sa labanan, ang kinakailangang halaga ng mga bala na ibibigay, at ang mga kinakailangang hakbang upang mag-camouflage sa mga paliparan, materyal at transportasyon na gagawin. Report execution sa 6/21/41, inuulit ko 6/21/41. pagsapit ng 18:00.
Bumagsak ang mga eroplano ng Sobyet sa mga paliparan. Hunyo 1941
Iniutos na ilagay ang lahat ng mga yunit sa kahandaang labanan at iulat ito sa 18:00 sa Hunyo 21! Ano ang pinaghandaan mo? Muli itong iniutos na "gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang i-camouflage ang mga paliparan, materyal at transportasyon."
Sa panahon ng pagsisiyasat, kinumpirma ni D. Pavlov na nakatanggap ang ZapOVO ng isang utos mula sa People's Commissariat of Defense sa paglipat ng aviation at ang pagbabalatkayo nito (27):
Tagapangulo. Hulyo 9, 1941 sa yelo. 59 ng Volume 1 ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
“Kaugnay ng aviation. Lubos akong nagtiwala sa salita ng dispersal ng aviation sa field airfield, at sa airfields sa indibidwal na sasakyang panghimpapawid, hindi ko sinuri ang katumpakan ng ulat ng Air Force Commander Kopts at ng kanyang representante na si Tayursky. Nakagawa ako ng isang kriminal na pagkakamali sa na ang aviation ay naka-istasyon sa mga field airfield na mas malapit sa hangganan, sa mga airfield na nilayon para sa pagsasanay kung sakaling mangyari ang aming pag-atake, ngunit hindi para sa pagtatanggol.
Kinukumpirma mo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal na si Pavlov. Ito ay ganap na tama. Sa simula ng labanan, iniulat sa akin nina Kopets at Tayursky na natupad nila ang utos ng People's Commissar of Defense ng USSR sa puro deployment ng aviation. Ngunit pisikal na hindi ko ma-verify ang tama ng kanilang ulat. Matapos ang unang pambobomba, nawasak ang air division.
Nagkaroon ng utos na ilagay ang aviation sa kahandaan sa labanan. Inamin ito ni D. Pavlov. Ang kumander ng ZapOVO Air Force at ang kanyang representante ay nag-ulat (ayon kay D. Pavlov) na ang aviation ay inihanda. Ngunit, gayunpaman, ang mga dibisyon ng hangin ay nawasak. Bakit? Kung sila ay talagang inilagay sa kahandaang labanan, kung gayon ang pagkatalo ay imposible. Ang halimbawa ng Air Force ng Odessa Military District ay malinaw na naglalarawan nito.
Dapat sabihin na ang mga yunit ng aviation ay sumailalim sa patuloy na pagsasanay bago ang digmaan. Mula sa mga memoir ni Tenyente Heneral S. Dolgushin (noong 1941, isang manlalaban na piloto sa ika-180 air regiment):
Mukhang lubusan kaming naghahanda para sa digmaan. Ngunit hindi sila handa para dito.
Noong taglamig ng 1941, pinagkadalubhasaan namin ang mga high-altitude na flight, maraming pagbaril pareho sa kono at sa lupa, at nagsimulang lumipad sa gabi. Noong ika-sampu ng Mayo, ang aming rehimyento ay inilipat mula sa Lida patungo sa paliparan ng Novy Dvor, na nasa kanluran lamang ng Grodno... Sa maaliwalas na panahon, mula sa taas na dalawang libong metro ay nakita namin ang isang paliparan ng Aleman na puno ng iba't ibang mga sasakyan. Gumawa kami ng diagram at ipinadala ito sa punong-tanggapan. 63
Ito ay lumiliko out na ang mga piloto mastered paglipad sa gabi. Sinabi ni D. Pavlov sa pagsisiyasat na ang aviation ng distrito ay hindi nagawang labanan ang mga Germans dahil sa kawalan ng kakayahang lumipad sa gabi (18).
Iyon ay, ang aviation ay naghahanda para sa labanan at, ayon sa telegrama, ay dapat na ilagay sa kahandaan sa labanan (hindi bababa sa Air Force ng Zapovovo) sa gabi ng Hunyo 21. Ngunit sa gabi ng Hunyo 21, gaya ng naalala ni S. Dolgushin:
At noong Hunyo 21, alas sais ng gabi, nang matapos ang mga flight, nakatanggap kami ng isang utos: alisin ang mga kanyon, machine gun, at mga kahon ng bala mula sa sasakyang panghimpapawid at iimbak ang lahat ng ito sa isang bodega.
Ang lahat ay nataranta noon, sinubukang alamin kung ano ang problema, ngunit ipinaliwanag nila sa amin: ito ay isang utos mula sa kumander ng mga tropa ng distrito, at ang mga utos ay hindi tinalakay sa hukbo. At sa alas-dos ng umaga ay inihayag ang alarma, at nagsimula kaming magdala ng mga sandata sa mga eroplano. At sa oras na iyon ay lumitaw ang mga Aleman sa paliparan, nagpaputok, nagsimulang maghulog ng mga bomba... Nasusunog ang lahat, ngunit ang dalawa sa aming mga flight ay pinamamahalaang lumipad at nakipaglaban sa Grodno. Sa parehong araw ay lumipad kami sa isa pang paliparan, kung saan nakabase ang 127th Fighter Aviation Regiment... 64
Ang air regiment ay dinisarmahan. Ang mga armas ay inalis sa mga eroplano, o ang mga tauhan ay binigyan ng pahinga. Bakit, kung may utos na ilagay ang Air Force sa kahandaang labanan? At lahat ng ito ay nangyari sa mismong bisperas ng digmaan.
Sa mga tala ni Nina Kopec (asawa ng kumander ng Air Force ZapOVO I. Kopec) mayroong mga salitang sinabi sa kanya ng pilot-inspector F. Oleinikov:
Sa mismong bisperas ng digmaan, isang utos ang dumating mula sa Moscow upang ihanda ang mga eroplano para sa ilang uri ng parada, iyon ay, pansamantalang alisin ang kanilang mga sandata, at samakatuwid sa oras ng pasistang pag-atake sila ay dinisarmahan. Marahil ito ang isa sa mga dahilan ng pagkamatay ni Ivan. 66
Ito ay mga alaala na kailangang suriin laban sa iba pang mga alaala at dokumento. Ngunit ang katotohanan ay nananatili na ang Air Forces ng PribOVO, ZapOVO at KOVO ay dumanas ng malaking pagkalugi. Ang pagbubukod dito ay ang OdVO Air Force. Imposibleng isipin na kapag ang mga puwersa ng lupa ng mga distrito ay dinala upang labanan ang kahandaan, ang paglipad ng mga distritong ito ay hindi dinala upang labanan ang kahandaan.
Kasabay nito, ang mga utos ay ibinibigay sa mga distrito na ilagay ang mga yunit sa kahandaang labanan. Mayroong dokumentaryong ebidensya. Ngunit sa parehong oras, maraming mga alaala na nagsasalita tungkol sa pag-alis ng mga armas mula sa sasakyang panghimpapawid at ang pagpapaalis ng mga tauhan noong Hunyo 21. Ang mga naturang ebidensya ay kailangang kolektahin at i-systematize. Ito ay magpapahintulot sa amin na magbigay ng detalyadong larawan hangga't maaari kung ano ang nangyayari sa bisperas ng digmaan sa air force ng mga kanlurang distrito.
Sa simula ng digmaan, sa pagkatalo ng mga hukbong panghimpapawid ng mga distrito, ang Espesyal na Kagawaran ng NKVD ay nagsagawa ng isang pogrom sa gitna ng mataas na utos ng Air Force, ang tinatawag na "kaugnayan ng mga aviator." Ang isa sa mga katotohanan ng kasong ito ay ang pagpapatupad ng mga heneral ng Air Force noong Pebrero 23, 1942 sa Kuibyshev. Sa kanila:
– Major General A. Ionov, kumander ng PribOVO Air Force;
– Major General A. Tayursky, deputy commander ng ZapOVO Air Force (ang district air force commander, Major General I. Kopets, binaril ang sarili);
– Tenyente Heneral E. Ptukhin, kumander ng KOVO Air Force.
1. I. Kopets, kumander ng Air Force, Zapovo 2. A. Ionov, kumander ng Air Force, PribOVo 3. E. Ptukhin, kumander ng Air Force, KOVO 4. A. Tayursky, deputy commander ng Air Puwersa, Zapovo
Ang lahat ng pinatay ay inakusahan ng kabiguan na sumunod sa mga utos na dalhin ang mga yunit sa kahandaang labanan at sabotahe. Bukod dito, sa kanila ay walang kumander ng OdVO Air Force - F. Michugin.
Maraming mga katanungan at nuances tungkol sa Air Force.
 
7. Mga resulta ng labanan sa hangganan
Masasabing iba ang paghahanda ng mga distritong militar sa kanluran para sa digmaan. Na direktang nakaapekto sa kanilang mga kakayahan sa labanan. Ang pangkalahatang konklusyon na ito ay kinumpirma ng opinyon ng isang bilang ng mga mananalaysay na Aleman. Si Von Buttlar (dating German general) sa aklat na "World War 1939-1945" ay sumulat:
Ang kritikal na pagtatasa ng mga labanan sa hangganan sa Russia ngayon, ang isa ay maaaring makarating sa konklusyon na ang Army Group Center lamang ang nakamit ang gayong mga tagumpay, na kahit na mula sa isang punto ng pagpapatakbo ay tila mahusay. Sa direksyon na ito lamang nagtagumpay ang mga Aleman na talunin ang tunay na malalaking pwersa ng kaaway at makakuha ng espasyo sa pagpapatakbo. Sa iba pang mga sektor ng harapan, ang mga Ruso ay natalo sa lahat ng dako, ngunit ang mga Aleman ay hindi nagawang palibutan ang malalaking pwersa ng kaaway o magbigay ng sapat na kalayaan sa pagmaniobra para sa mga de-motor na pormasyon.
Ang mga pangkat ng hukbo na "North" at "South" ay sumulong, bilang isang patakaran, na itinutulak ang kaaway, na mahusay na gumamit ng mapaglalangan na depensa, at walang kahit na anumang pagkakataon para sa paghahatid ng mga mapagpasyang suntok sa kanilang mga harapan. 67
1. K. Tippelskirch noong 1941, kumander ng 30th Infantry Division 2. E. Manstein noong tag-araw ng 1941, kumander ng 56th Motorized Corps 3. W. von Leeb, kumander ng Army Group North
Ito ang pangkalahatang-ideya ni Von Buttlar sa digmaan na naganap noong kalagitnaan ng Hulyo 1941.
Ang isa pang German researcher na si K. Tippelskirch (dating heneral din) sa kanyang aklat na "History of the Second World War" ay nagsasalita tungkol sa katatagan ng mga tropa ng PribOVO (mula Hunyo 22, 1941, North-Western Front) ay nag-ulat na:
Sa simula pa lang, ang mga tropa ng kaaway sa ilalim ng utos ni Marshal Voroshilov ay may malalim na pagkakaayos... Malinaw, alam ng kaaway ang malaking konsentrasyon ng mga pormasyong Aleman sa East Prussia... ang pagkawasak ng malalaking pwersa ng kaaway, gaya ng binalak. , hindi natupad...
Ang lakas ng loob ng kalaban ay nakakumbinsi; Ito ay isang kaaway na may matibay na kalooban, na walang awa, ngunit walang kaalaman sa sining ng pagpapatakbo, itinapon ang kanyang mga tropa sa labanan. 68
Binibigyang-diin ng heneral ng Aleman na "alam ng kalaban" ang konsentrasyon ng mga tropang Aleman at inihanda. Hindi posible na palibutan at sirain ang kaaway sa direksyong ito.
Ang parehong mga tropang ito, "alam" sa kaaway, ang mga tropang PribOVO ay naglunsad ng isa sa mga unang matagumpay na counterattacks malapit sa Soltsy noong Hulyo 14-18, 1941 laban sa 56th Motorized Corps sa ilalim ng utos ni E. Manstein (kinailangan pang mag-organisa ng German Air Force. isang tulay ng hangin upang magbigay ng mga bahagi ng corps). Bilang resulta ng counterattack, ang hukbo ng Aleman ay itinapon pabalik sa 40 km. Hindi nagawang sirain ng mga tropang Sobyet ang nakapaligid na mga yunit; Malapit sa Soltsy, nakuha ang mahahalagang dokumento ng Aleman sa paggamit ng mga yunit ng tangke. Ito ay isa lamang sa mga yugto ng mga labanan sa tag-init noong 1941, na hindi alam ng lahat.
Ang kabiguan ng ZapOVO (pinangalanang Western Front) ay lubos na nagpakumplikado sa posisyon ng mga kalapit na harapan sa hinaharap. Ang mga tropa ng Army Group Center ang nagsagawa ng flank attack noong Agosto sa hilaga at timog (Kiev pocket).
Noong Hunyo 30, ang front commander, si Heneral D. Pavlov, ay inalis sa command, at noong Hulyo 4, siya ay inaresto. Sa maikling panahon, ilang mga kumander ng Western Front ang naaresto. Bilang resulta ng imbestigasyon, hinatulan sila ng kamatayan:
– Chief of Staff ng Front, Major General V. Klimovskikh;
– Chief ng Front Communications, Major General A. Grigoriev;
– Hepe ng Front Artillery, Tenyente Heneral N. Klich;
– kumander ng 14th mechanized corps, Major General S. Oborin;
- Komandante ng 4th Army, Major General A. Korobkov.
1. V. Klimovskikh, pinuno ng kawani ng ZapOVO 2. A. Grigoriev, pinuno ng komunikasyon ng ZapOVO 3. N. Klich, pinuno ng artilerya ng ZapOVO 4. A. Korobkov, kumander ng 4th Army
Itinuring sila ng pamunuan ng militar-pampulitika na nagkasala sa hindi pagiging handa ng distrito. Walang katulad na pagsisiyasat o pagbitay sa ibang mga larangan (may mga nakahiwalay na kaso). Tila isang bagay na napakaseryoso ang nangyari upang barilin ang mga heneral sa pagsiklab ng digmaan, na lumilikha ng isang nerbiyos na kapaligiran sa mga kawani ng command ng Pulang Hukbo.
Sa simula ng digmaan, maraming heneral ang nabigo sa kanilang mga tungkulin. Kaya, sa partikular, ang kumander ng PribOVO (North-Western Front) na si F. Kuznetsov ay tinanggal mula sa utos noong Hulyo 3. Ngunit hindi siya binaril, ngunit inilipat sa ibang posisyon. Ipagpalagay ko na ang parusa ay nakaapekto sa mga nahuli, sa pinakamababa, sa hindi pagsunod sa mga utos.
Anong mga katanungan ang maaaring magkaroon para sa militar sa lupa kapag ang General Staff mismo ay hindi inaasahan ang isang malakas na suntok gamit ang maximum na posibleng pwersa (mula sa mga memoir ni G. Zhukov). Samakatuwid, ang mga kinakailangan sa ganoong sitwasyon ay upang magsagawa ng mga pangunahing order at mapanatili ang mga yunit sa pagiging handa.
Gusto kong sabihin nang hiwalay ang tungkol sa hukbong Aleman noong Hunyo 1941. Maaaring hindi ito nagustuhan ng ilang tao, ngunit ito ang pinakamahusay na hukbo noong panahong iyon. Ang pinakamahusay sa maayos na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng infantry, sappers, artillery, tank, aviation, at mga serbisyo ng supply. Ang mga heneral ng Aleman noong panahong iyon ay alam kung paano gumamit ng mga pormasyon ng tangke nang mas mahusay kaysa sa kanilang mga kalaban. At nalalapat ito hindi lamang sa Red Army, kundi pati na rin sa Great Britain at France. Ang pag-iisip ng militar ng Pransya ay hindi kayang lumampas sa karanasan ng Unang Digmaang Pandaigdig. Ngunit siya ay nagkaroon ng parehong karanasan tulad ng Alemanya sa isang malawak na pambihirang tagumpay sa harapan gamit ang mga grupo ng pag-atake sa pagpapakilala ng mga espesyal na reserba sa pambihirang tagumpay na ito upang malalim na takpan at palibutan ang kaaway. Pino ng mga German ang diskarteng ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tank at mobile artillery unit. Hindi ito nakayanan ng France, sa kabila ng katotohanang wala itong digmaang sibil, ngunit ang panunupil sa hukbo. Hindi lubos na makatarungan na sisihin ang mga tauhan ng komandante ng Sobyet sa kanilang kawalan ng kakayahan na "mag-isip" ng mga bagong pamamaraan ng digmaan. Ito ay karaniwan sa lahat. Ang mga Germans ay may malaking motivator para sa paghahanap ng solusyon - ang pagnanais na maghiganti para sa kanilang pagkatalo sa Unang Digmaang Pandaigdig. Sa makasagisag na pagsasalita, ang mga Aleman ay "nagtataglay ng sama ng loob."
Bilang karagdagan, noong Hunyo 1941, ang hukbong Aleman ay nagkaroon ng kakaibang karanasan sa pakikipaglaban ng kumpanyang Polish, kumpanyang Pranses, at mga indibidwal na kumpanya sa hilaga at timog ng Europa. Napakalaking masa ng mga sundalo at opisyal (mahigit apat na milyong tao) ang dumaan sa mga kumpanyang ito ng militar. Ang lahat ng ito ay ginawa ang hukbong Aleman na isang tunay na makinang pangmilitar na alam kung ano at paano gagawin. Ang karanasan sa labanan ng Pulang Hukbo ay limitado sa mga labanan sa Khalkhin Gol (hindi hihigit sa 70 libong mga tao) at ang Winter War (mga 400 libong tao). Ito ay karanasan na gumagawa ng mga yunit ng militar na tunay na sanay. Walang halaga ng mga ehersisyo o mga laro ng kawani ang maaaring palitan siya. Ang tunay na karanasan sa labanan ay nagsimulang lumitaw at naipon sa Pulang Hukbo mula sa mga unang araw ng digmaan.
Natalo kaya ng Pulang Hukbo ang mga Aleman noong 1941? Ang opinyon ko ay hindi. Maaari siyang umatras nang may matigas ang ulo na mga laban, nag-iipon ng lakas, karanasan sa pakikipag-ugnayan at pagkapagod sa kalaban, naghihintay sa sandali kung kailan ang pagsalakay ng mga tropang Aleman ay nawala. Nangangailangan ito ng malalim na layered defense.
 
Kabanata 3. Mga heneral ng Aleman: "Ang unang malubhang kaaway"
 
Ang isa sa mga mahalagang dokumentaryo na pinagmumulan ng kasaysayan ng Great Patriotic War ay ang mga dokumentong Aleman, mga liham mula sa mga sundalong Wehrmacht, pati na rin ang mga patotoo at pagtatasa ng mga heneral ng Aleman. Mahirap maghinala sa huli ng anumang uri ng mainit na saloobin patungo sa USSR, kaya walang sinuman ang mag-uugnay sa kanilang mga alaala sa pagpapaganda.
Kung tinukoy ng isang tao ang data at mga dokumento ng Sobyet bilang mali at propaganda, kung gayon ang mga materyal na Aleman ay hindi maaaring pinaghihinalaan ng propaganda ng Sobyet. At samakatuwid, ang kanilang katibayan tungkol sa Pulang Hukbo ay maaaring ituring na lubos na layunin.
 
1. Paano lumaban ang Pulang Hukbo
Ang isa sa mga karaniwang alamat tungkol sa pagsisimula ng Great Patriotic War ay ang mga tropa ng Pulang Hukbo ay na-demoralized sa unang suntok na halos tumigil sila sa paglaban. Ang mga dahilan para dito ay nauugnay hindi lamang sa pagkatalo sa mga labanan sa hangganan, kundi pati na rin sa "mahinang moral ng mga tropa pagkatapos ng panunupil, taggutom, pag-aalis, at sa pangkalahatan dahil sa pag-aatubili ng malawak na mga seksyon ng lipunan na ipaglaban ang kriminal na rehimen. ”
Samantala, mayroong ebidensya mula sa mga heneral ng Aleman na hindi sumasang-ayon sa opinyon na ang Pulang Hukbo ay tumigil sa paglaban. Mula sa talaarawan ng Chief of the General Staff ng German Army, General F. Halder, tungkol sa mga unang buwan ng digmaan:
Hunyo 24, 1941.
Ang kaaway sa border strip ay nag-alok ng paglaban sa halos lahat ng dako. Kung hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon, ito ay bunga ng taktikal na sorpresa, na humantong sa katotohanan na ang paglaban ng kaaway ay naging hindi organisado, hindi pagkakaisa at samakatuwid ay hindi epektibo.
Hunyo 26, 1941.
Ang Army Group South ay dahan-dahang sumusulong, sa kasamaang-palad ay dumaranas ng malaking pagkalugi. Ang kaaway na kumikilos laban sa Army Group South ay nagpapakita ng matatag at masiglang pamumuno.
Hunyo 28, 1941.
Sa kanang bahagi ng 1st Panzer Group, ang 8th Russian Tank Corps ay tumagos nang malalim sa aming posisyon at pumunta sa likuran ng 11th Panzer Division. Ang pagpasok ng kaaway na ito ay malinaw na nagdulot ng malaking kalituhan sa aming likuran. Ang impormasyon mula sa harapan ay nagpapatunay na ang mga Ruso ay nakikipaglaban hanggang sa huling tao sa lahat ng dako. Sa ilang lugar lang sila sumusuko.
Kapansin-pansin na kapag ang mga artilerya na baterya, atbp. ay nakuha, iilan lamang ang sumuko. Ang ilang mga Ruso ay lumalaban hanggang sa sila ay mapatay, ang iba ay tumakas, itinapon ang kanilang mga uniporme at nagsisikap na makaalis sa pagkubkob sa ilalim ng pagkukunwari ng mga magsasaka.
Hulyo 4, 1941.
Sa ilang lugar, iniiwan ng mga tauhan ng tangke ng kaaway ang kanilang mga sasakyan, ngunit sa karamihan ng mga kaso, nagkukulong sila sa mga tangke at mas gusto nilang sunugin ang kanilang mga sarili kasama ng kanilang mga sasakyan.
Kabuuang pagkawala ng humigit-kumulang 54,000 katao = 2.15% ng 2.5 milyon (sa 13 araw).
1. Pag-atake sa mga pillbox sa hangganan ng Sobyet 2. Nawasak na tangke ng Sobyet
mga sundalong Aleman
Hulyo 11, 1941.
Mabangis at panatiko ang laban ng kalaban. Ang mga pagbuo ng tangke ay nagdusa ng malaking pagkalugi sa mga tauhan at kagamitan. Pagod na ang tropa.
Ang kaaway ay nagsasagawa ng malalakas na counterattack mula sa timog at timog-kanluran sa Berdichev area at mula sa hilaga sa Zhitomir area laban sa sumusulong na wedge ng 1st Tank Group.
Hulyo 15, 1941.
Ang mga tropang Ruso ay nakikipaglaban, tulad ng dati, nang may pinakamalaking kabangisan.
Hulyo 16, 1941.
Sa pangkalahatan, ang matatag at may layunin na pamumuno ay malinaw na nadarama sa mga aksyon ng paglipad ng kaaway.
Hulyo 17, 1941.
Pagkalugi: Mula Hunyo 22 hanggang Hulyo 13, may kabuuang 92,120 katao ang walang aksyon, na 3.68% ng kabuuang bilang.
Hulyo 18, 1941.
Smolensk Isang malaking nakapaligid na grupo ng kaaway ang nagsasagawa ng matitinding pag-atake sa iba't ibang direksyon, sinusubukang makatakas sa pagkubkob.
Hulyo 20, 1941.
Sa harapan ng Army Group Center, nagawang basagin ng kaaway ang pagkubkob sa lugar ng Nevel. Ngayon, sa pangkalahatan, ang sitwasyon sa isang bilang ng mga sektor ng harapan ng Army Group Center ay lalong lumala. Sa katimugang bahagi ng pangkat ng hukbo, nakapasok ang kaaway sa aming mga pormasyon ng labanan. Sa bagong likhang silangang sektor ng front hilaga at timog ng Smolensk, ang kaaway ay nagsasagawa ng matitinding pag-atake.
Noong Hunyo 14-18, malapit sa Soltsy, isang grupo ng mga tropang Aleman (56th mechanized corps na pinamumunuan ni E. Manstein) ang unang napalibutan.
Hulyo 21, 1941.
Sa hilagang bahagi ng pangkat ng hukbo, ang aming mga tropa, sa kasamaang-palad, ay kailangang umalis sa Velikiye Luki.
Hulyo 22, 1941.
Sa rehiyon ng Uman, ang ika-16 at ika-11 na dibisyon ng tangke ay nakikibahagi sa mga matigas na labanan na may malalaking pwersa ng mga tangke ng kaaway.
Hulyo 23, 1941.
Sa ilang mga pormasyon, ang pagkalugi ng opisyal ay umabot sa 50%! .
Hulyo 25, 1941.
Ang bilang ng mga tropa ng tangke ng kaaway ay naging mas malaki kaysa sa inaasahan. Ang katatagan ng paglaban ng kaaway ay lalo na napapansin. Sa harap ng Army Group South, ang kaaway ay nasa kanyang pinakamahusay sa mga usapin ng pangkalahatang pamumuno at pagsasagawa ng mga offensive operation sa isang operational scale. Sa harap ng Army Groups "Center" at "North", ipinakita ng kaaway ang kanyang masamang panig sa bagay na ito.
Hulyo 26, 1941.
Army Group South: Nakahanap na naman ng paraan ang kalaban para bawiin ang kanyang mga tropa sa banta ng umuusbong na pagkubkob. Ito, sa isang banda, ay ang mabangis na pag-atake laban sa ating mga pasulong na detatsment ng 17th Army, at sa kabilang banda, ang mahusay na sining kung saan siya nag-withdraw ng kanyang mga tropa mula sa mga banta na lugar.
Sa pangkalahatan, dapat tandaan na ang depensa ng kaaway ay tumindi at ang paggamit ng kanyang mga tangke at sasakyang panghimpapawid ay bumuti.
Hulyo 31, 1941
Inaatake ng kaaway ang ating mga tropa sa harapan at sa timog na gilid. Ang sitwasyon ay partikular na panahunan sa lugar ng Yelnya, kung saan ang kaaway ay naglulunsad ng patuloy na pag-atake mula sa lahat ng panig.
Agosto 2, 1941.
Ang Army Group South ay nawalan ng 63 libong mga tao at nakatanggap ng mga reinforcements ng 10 libong mga tao. Ang Army Group Center ay nawalan ng 74.5 libong mga tao at nakatanggap ng mga reinforcements ng 23 libong mga tao. Ang Army Group North ay nawalan ng 42 libong mga tao at nakatanggap ng mga reinforcements ng 14 na libong mga tao.
Agosto 4, 1941.
Mga pagkalugi mula Hunyo 22 hanggang Hulyo 31, 1941: 205,175 non-commissioned officers at privates at 8,126 officers.
Agosto 6, 1941.
Ang kaaway ay naglulunsad ng malalakas na counterattacks sa suporta ng mga tangke.
Mga pagkalugi mula 22.6 hanggang 3.8 1941: 9188 opisyal, 231801 non-commissioned na opisyal at pribado.
1. Dinurog ng T-34 ang isang German gun 2. T-34 tank ram
Agosto 8, 1941.
Sa junction sa pagitan ng mga tropa nina Kleist at Shwedler, ang kalaban ay pumasok sa Boguslav. Dapat mong bigyang pansin ang tapang ng kalaban kapag nagsasagawa ng isang pambihirang operasyon.
Isang mahirap na sitwasyon ang nabuo sa mga tauhan ng command, lalo na sa mga kumander ng regimental at batalyon para sa mga de-motor na pormasyon. Ang sitwasyon sa mga kumander ng artilerya ay pare-parehong mahirap.
Agosto 10, 1941.
Pagkalugi: 9,898 opisyal, 256,454 non-commissioned na opisyal at enlisted na lalaki.
Agosto 11, 1941.
Ang pangkalahatang sitwasyon ay nagpapakita ng higit at mas malinaw na ang colossus ng Russia, na sinasadya na naghahanda para sa digmaan, sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na likas sa mga bansang may totalitarian na rehimen, ay minaliit natin. Ang pahayag na ito ay maaaring palawakin sa lahat ng aspetong pang-ekonomiya at pang-organisasyon, sa paraan ng komunikasyon at, lalo na, sa purong kakayahan sa militar ng mga Ruso.
Agosto 15, 1941.
Tanong tungkol sa pagsakop sa mga pagkalugi. Sa loob ng 50 araw ng pakikipaglaban, 10 libong opisyal ang nawala, ibig sabihin, 200 katao bawat araw.
Nag-ulat si Von Leeb kay von Brauchitsch tungkol sa isang malaking opensiba ng kaaway na inilunsad mula sa timog patungo sa direksyon ng Staraya Russa.
Agosto 24, 1941.
Army Group South: Ang aming mga yunit ay nakikipaglaban sa napakahirap na labanan malapit sa Dnepropetrovsk. Inihagis ng kalaban sa labanan ang lahat ng magagamit at bagong nabuong mga yunit, upang ang aming mga pormasyon ng tangke, na nag-iisa ay nakikipaglaban sa lugar na ito, ay maaari lamang sumulong nang napakabagal.
Ang pagbawas sa lakas ng labanan sa mga dibisyon ng infantry sa average na 40% at sa mga dibisyon ng tangke ng average na 50%.
Agosto 28, 1941.
10.30 - Tawag sa telepono mula kay von Bock: Tuwang-tuwa niyang sinabi sa akin na ang kakayahan ng Army Group na lumaban ay malapit nang magwakas. Kung ang mga Ruso ay magpapatuloy sa mga nakakasakit na operasyon, kung gayon hindi posible na hawakan ang silangang sektor ng harapan ng pangkat ng hukbo.
Field Marshal P. von Kleist, kumander ng 1st Panzer Group:
Ang pag-uugali ng mga tropang Ruso, kahit na sa mga unang labanan, ay kapansin-pansing kaibahan sa pag-uugali ng mga Poles at mga kaalyado sa Kanluran sa pagkatalo. Kahit na napapalibutan, ang mga Ruso ay nagpatuloy sa matigas na labanan. Kung saan walang mga kalsada, ang mga Ruso ay nanatiling hindi naa-access sa karamihan ng mga kaso. Palagi nilang sinubukang makapasok sa silangan... Ang aming pagkubkob sa mga Ruso ay bihirang matagumpay.
Ipinakita ng mga Ruso ang kanilang sarili bilang mga unang-klase na mandirigma mula pa sa simula, at ang aming mga tagumpay sa mga unang buwan ng digmaan ay dahil lamang sa mas mahusay na pagsasanay. Sa pagkakaroon ng karanasan sa pakikipaglaban, sila ay naging mga unang-klase na sundalo. Lumaban sila nang may pambihirang tiyaga at may kahanga-hangang tibay... 70
Mga patay na crew ng machine gun at artillery gun ng Red Army
Mula sa mga tala ni J. Goebbels:
Ang tapang ay tapang na inspirasyon ng espirituwalidad. Ang katatagan kung saan ipinagtanggol ng mga Bolshevik ang kanilang mga sarili sa kanilang mga pillbox sa Sevastopol ay katulad ng isang uri ng likas na ugali ng hayop, at ito ay isang malalim na pagkakamali na isaalang-alang ito bilang resulta ng mga paniniwala o pagpapalaki ng mga Bolshevik. Ang mga Ruso ay palaging ganito at, malamang, ay palaging mananatiling ganito.
Sinabi ng kumander ng hukbong panglupa ng Aleman, si Field Marshal General V. Brauchitsch, isang buwan pagkatapos ng pagsisimula ng Great Patriotic War (naitala ni F. Halder na may petsang Hulyo 24, 1941):
Ang pagiging natatangi ng bansa at ang natatanging katangian ng mga Ruso ay nagbibigay sa kampanya ng isang espesyal na pagtitiyak. Ang unang seryosong kalaban. 71
Tungkol sa German penal battalion
Nabatid na ang mga kumpanya ng penal at batalyon ay nilikha sa Pulang Hukbo alinsunod sa mga utos No. 227 ng Hulyo 28, 1942. Hindi sila nilikha sa panahon ng pag-urong ng tag-araw ng 1941, o sa panahon ng pagtatanggol sa Moscow, bagaman ang mga ito ang mga panahon ng digmaan ay napakahirap.
Ngunit hindi ang USSR ang unang gumamit ng penal battalion. Ang unang nagkaroon ng gayong mga yunit ng militar sa silangang harapan ay ang mga tropang Aleman (nakasaad sa order No. 227 na hindi ang panig ng Sobyet ang nag-imbento ng mga ito). Hindi ko nahanap ang eksaktong petsa ng paglitaw ng mga batalyon ng penal ng Aleman. Mayroong impormasyon na lumitaw sila kaagad pagkatapos ng pagkatalo malapit sa Moscow. Ngunit si F. Halder sa kanyang talaarawan noong Hulyo 9, sa panahon ng ulat ng pinuno ng departamento ng organisasyon ng OKH, Major General Walter Bule, ay gumawa ng tala tungkol sa penal battalion:
Hulyo 9, 1941.
Ang pag-aayos ng "penal battalion" ay naging isang magandang ideya.
Agosto 1, 1941.
Sa ngayon, ang penal battalion ay nakaranas ng 25 porsiyentong pagkalugi;
Setyembre 25, 1941.
Ang araw 24.9 ay isang lubhang kritikal na araw para sa OKW. Ito ay dahil sa kabiguan ng opensiba ng 16th Army sa Lake Ladoga, kung saan nakatagpo ang ating mga tropa ng isang seryosong kontra-opensiba ng kaaway, kung saan napaatras ang 8th Panzer Division at ang lugar na inookupahan natin sa silangang pampang ng Neva ay makitid.
Kaugnay nito, agad na ginawa ng Fuhrer ang mga sumusunod na desisyon: ... f) ang reserbang batalyon (penal battalion) ay dapat ilipat sa lugar ng Army Group North. 72
Ang mga tropang Aleman na hindi pa nakaranas ng pagkatalo, na humahantong sa matagumpay na mga opensiba sa lahat ng direksyon, ay nag-organisa ng mga batalyong penal. Para sa anong dahilan? Dapat pansinin na ang mga batalyong penal ay tinawag upang mapanatili ang disiplina ng militar sa mga mahirap na panahon ng militar.
Tungkol sa mga kakayahan ng utos ng Sobyet
Oberst General G. Guderian:
...Sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naging malinaw na ang mataas na kumand ng Sobyet ay mayroon ding mataas na kakayahan sa larangan ng diskarte...
Ang mga heneral at sundalo ng Russia ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi sila nawalan ng pag-iisip kahit na sa pinakamahirap na kalagayan noong 1941...
Heneral G. Blumentritt, chief of staff ng 4th Army na sumusulong sa Belarus:
Hinarap kami ng isang hukbo na ang mga katangian ng pakikipaglaban ay higit na nakahihigit sa lahat ng iba pang hukbo na nakatagpo namin sa larangan ng digmaan...
Ang mga labanan noong Hunyo 1941 ay nagpakita sa amin kung ano ang hitsura ng bagong hukbo ng Sobyet. Nawala tayo hanggang limampung porsyento ng ating mga tauhan sa mga laban. Ipinagtanggol ng mga guwardiya sa hangganan at kababaihan ang lumang kuta sa Brest sa loob ng mahigit isang linggo, na lumalaban hanggang sa huling limitasyon, sa kabila ng pag-shelling ng aming pinakamabibigat na baril at pambobomba sa himpapawid. Hindi nagtagal ay nalaman ng aming mga tropa kung ano ang ibig sabihin ng pakikipaglaban sa mga Ruso... 73
1. G. Friesner, commander ng Army Group "Southern Ukraine" 2. G. Blumentritt, chief of staff ng 4th Army 3. P. von Kleist, commander ng 1st Panzer Group 4. J. Goebbels, Minister of Propaganda of Alemanya
Mula sa talaarawan ni J. Goebbels:
Marso 5, 1945.
Ang Fuhrer ay muling pinuna ang Pangkalahatang Staff... Tama si Fuhrer nang sabihin niya na ang repormang militar sa France ay isinagawa hindi sa panahon ng Rebolusyong Pranses, ngunit sa panahon lamang ng mga digmaang Napoleoniko. Isinagawa ni Stalin ang repormang ito sa isang napapanahong paraan [ibig sabihin ang paglilinis ng mga command staff ng Pulang Hukbo] at samakatuwid ay tinatamasa na ngayon ang mga benepisyo nito. Kung ang ganitong reporma ay ipipilit sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating mga pagkatalo, huli na para sa pangwakas na tagumpay.
Marso 16, 1945.
Ang General Staff ay nagbibigay sa akin ng isang libro na may biographical na impormasyon at mga larawan ng mga heneral at marshal ng Sobyet. Mula sa aklat na ito ay hindi mahirap kumuha ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kung anong mga pagkakamali ang nagawa natin sa mga nakaraang taon. Ang mga marshal at heneral na ito ay, sa karaniwan, napakabata, na halos wala sa kanila na higit sa 50 taong gulang. Sila ay <...> lubhang masiglang mga tao, at sa kanilang mga mukha ay mababasa mo na sila ay may magandang katutubong pinagmulan... Sa madaling salita, napipilitan akong gumawa ng hindi kasiya-siyang konklusyon na ang mga pinuno ng Unyong Sobyet ay nagmula sa mas mabuting pambansa. strata kaysa sa atin...
Ipinapaalam ko sa Fuehrer ang tungkol sa aklat ng General Staff tungkol sa mga marshal at heneral ng Sobyet na ibinigay sa akin para sa pagsusuri, at idinagdag ko na mayroon akong impresyon na hindi namin kayang makipagkumpitensya sa gayong mga pinuno. Ang Fuehrer ay ganap na nagbabahagi ng aking opinyon. Masyado nang matanda ang ating mga heneral, nalampasan na nila ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang <...>, na nagsasalita tungkol sa napakalaking kataasan ng mga heneral ng Sobyet. 74
Larawan ng grupo ng mga kumander ng mga harapan ng Great Patriotic War. Nakaupo, mula kaliwa hanggang kanan: I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov. Nakatayo, mula kaliwa hanggang kanan: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Kh.
Oberst General G. Friessner, kumander ng Army Group "Southern Ukraine":
...Sa panahon ng digmaan, napanood ko habang ang utos ng Sobyet ay naging mas maraming karanasan...
...Talagang totoo na ang mataas na utos ng Sobyet, simula sa Stalingrad, ay madalas na lumampas sa lahat ng aming inaasahan. Mahusay itong nagsagawa ng mabilis na maniobra at paglipat ng mga tropa, inilipat ang direksyon ng pangunahing pag-atake, nagpakita ng kasanayan sa paglikha ng mga bridgehead at pag-equip ng mga panimulang posisyon sa kanila para sa kasunod na paglipat sa opensiba...
Field Marshal P. von Kleist:
Agad na natutunan ng kanilang mga komandante ang mga aral ng mga unang pagkatalo at sa maikling panahon ay nagsimulang kumilos ng nakakagulat na epektibo.
 
2. Tungkol sa pagkalugi ng Aleman
Ang mga pagkalugi sa militar ng Aleman sa mga unang buwan ng digmaan ay karaniwang itinuturing na maliit. Ang patotoo ni F. Halder ay madalas na binabanggit dito:
Disyembre 14, 1941.
Mga pagkalugi mula 22.6 hanggang 10.12. 1941: nasugatan - 18,220 opisyal, 561,575 non-commissioned na opisyal at pribado; napatay - 6,827 opisyal, 155,972 non-commissioned na opisyal at pribado; nawawala - 562 opisyal, 31,922 non-commissioned na opisyal at pribado.
May kabuuang 25,609 opisyal at 749,469 non-commissioned officers at enlisted men ang nawala.
Ang kabuuang pagkalugi, hindi binibilang ang mga may sakit, ay umabot sa 775,078 katao, o 24.22% ng kabuuang lakas ng hukbo sa Eastern Front (isang average na 3.2 milyong katao) ... 75
Tinatantya ni F. Halder ang pagkalugi ng Wehrmacht mula Hunyo 22 hanggang Disyembre 10, 1941 sa 195,283 katao ang namatay at nawawala. At ayon kay B. Müller-Hillebrand, ang mga pagkalugi mula Hunyo 22 hanggang katapusan ng Nobyembre 1941 ay umabot sa 244 libong tao. Ang pagkakaiba ay 50 libong tao.
Ang mga numero ay nag-iiba nang malaki (sinasadya kong hindi nagbibigay ng mga pagtatantya ng Sobyet ng mga pagkalugi ng Aleman). Sa ngayon, walang sapat na maaasahang mga numero para sa mga pagkalugi ng hukbong Aleman, na nakuha sa pamamagitan ng direktang pagkalkula ng istatistika (bagaman ang isang tao ay maaaring hindi sumasang-ayon dito). Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng kakulangan ng kumpletong data sa mga pagkalugi ng Aleman sa antas ng hukbo at dibisyon. Mayroong mga fragment ng mga materyales na ito, kabilang ang mula sa mga nakuhang dokumento na nakuha ng Red Army (ang kanilang pag-aaral ay nagbibigay ng kawili-wiling impormasyon). Bilang karagdagan, mayroong maraming mga pagkakaiba sa pagitan ng opisyal na bilang ng mga nasawi sa Aleman at ang mga pagtatantya ng mga heneral ng Aleman.
Mga sipi mula sa aklat ni B. Müller-Hillebrand "German Land Army, 1933-1945":
Bago ang digmaan sa Unyong Sobyet, ang hukbong Aleman ay nakagugulat na kaunting pagkatalo. Sa lahat ng nakalipas na kampanyang militar mula noong simula ng digmaan, ang mga pwersang panglupa ng Aleman ay nawalan ng kabuuang mas mababa sa 100 libong tao na namatay at nawawala. Ang parehong bilang ay nawala sa mga napatay sa unang walong linggo ng digmaan laban sa Unyong Sobyet. Naniniwala ang OKH na magkakaroon ng matinding pagkalugi sa kampanyang ito. Samakatuwid, muli itong bumuo ng mga batalyon ng field reserve sa halos lahat ng mga dibisyon bago magsimula ang kampanya laban sa estado ng Sobyet.
Noong Hunyo 1941, ang mga pwersang pang-lupa ay nasa kanilang pagtatapon, hindi binibilang ang conscript contingent na ipinanganak noong 1922 na pumasok sa reserbang hukbo noong Mayo 1, 1941, higit sa 400 libong sinanay na mga reservist, kabilang ang conscript contingent na ipinanganak noong 1921. , kung saan humigit-kumulang 80 libong tao ang sinanay bilang bahagi ng field reserve battalion ng mga dibisyon, at ang iba ay ganap na nakahanda bilang bahagi ng reserbang hukbo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naging malinaw na ang gayong pag-iisip ay hindi sapat. Ang mabibigat na pagkalugi na inaasahan lamang sa simula ng kampanya ay nanatiling halos pare-parehong mataas sa mga buwan ng tag-init. Sa unang apat na linggo, inilipat ng field reserve battalion ng mga dibisyon ang lahat ng kanilang tauhan sa mga aktibong yunit.
...Ang kakulangan ng tauhan sa katapusan ng Agosto ay: sa 14 na dibisyon - mahigit 4,000 katao, sa 40 - mahigit 3,000 katao, sa 30 - mahigit 2,000 katao at sa 58 - bahagyang mas mababa sa 2,000 katao.
Libing sa Wehrmacht sa Eastern Front
Ang mga pangunahing tagumpay na nakamit sa panahon ng kampanya (hanggang sa katapusan ng Nobyembre 1941) ay nagkakahalaga ng pagkawala ng humigit-kumulang 230 libong tao ang namatay at 14 na libong nawawala. Kung isasaalang-alang din natin na ang bilang ng mga nasugatan ay tatlong beses na mas mataas kaysa sa kabuuang pagkalugi na napatay at nawawala, at kahit na ang ilan sa mga nasugatan ay bumalik sa harapan pagkatapos ng paggaling, pagkatapos ay sa pagtatapos ng Nobyembre 1941 humigit-kumulang 740 libong mga tao ang lumabas. ng aksyon, at Ito ay naging posible upang mabayaran ang pagkawala na ito ng 400 libong tao lamang.
Upang maisaayos ang mga bagong reinforcement, ang kumander ng reserbang hukbo noong Agosto 15, 1941 ay nagsimula ng isang aksyon upang muling ipamahagi ang mga tauhan. Noong Oktubre 22 ng parehong taon, itinatag niya na ang 250 libong mga tao ng junior conscription contingents ay maaaring ilabas para sa harap kapag sila ay pinalitan ng senior conscription contingents, pati na rin ang mga sundalo na hindi ganap na angkop para sa serbisyo sa mga aktibong yunit. Ang muling pamamahagi na ito ay isinagawa sa loob ng mga aktibong pwersang panglupa sa Silangan at lalo na sa Kanluran at sa loob ng hukbong reserba. Salamat sa mga hakbang upang linisin ang likuran, pangunahin sa reserbang hukbo, isang karagdagang 25 libong hindi kinomisyon na mga opisyal at pribado ang pinakawalan sa pagtatapon ng mga tropa sa Silangan.
Sa pagtatapos ng Nobyembre 1941, ang kakulangan sa aktibong hukbo sa Silangan ay umabot sa 340 libong katao. Nangangahulugan ito na ang infantry sa karaniwan ay nawalan ng halos isang-kapat ng orihinal nitong lakas nang magsimula ang matinding labanan sa taglamig.
Noong Oktubre, Nobyembre at Disyembre 1941, limang dibisyon ng infantry ang muling inayos ayon sa "modelo ng silangang" (81, 212, 215, 223 at 227) mula sa Kanluran at inilipat sa hilagang sektor ng Eastern Front. Bilang kapalit, apat na di-wastong dibisyon ang inilipat mula sa Eastern Front patungo sa Kanluran, na kinailangang punan muli at sabay-sabay na muling ayusin: ang 5th, 8th at 28th Infantry Divisions ... ang 71st Infantry Division ... ang 99th Light Infantry Division ay inilipat mula sa Eastern Front noong Nobyembre sa harapan ng Serbia...
Noong Nobyembre 6, 1941, ang departamento ng organisasyon ng General Staff ng Ground Forces, sa isinumiteng tala na "Pagsusuri ng kakayahan sa labanan ng kasalukuyang hukbong lupa sa Silangan," ay nagsabi na ang mga dibisyon ng infantry sa karaniwan ay mayroong 65% ng kanilang paunang kakayahan sa labanan, mga dibisyon ng tangke - humigit-kumulang 35%. 77
Pansinin ang mga aktibidad ng militar ng Aleman noong 1941:
– Napili ang buong reserba ng mga tauhan ng hukbo, na kinabibilangan ng mga contingent noong 1921 at 1922;
– Ang paglilipat ng limang ganap na dibisyon mula kanluran patungo sa silangan at apat na "severely battered divisions" mula silangan hanggang kanluran (ito ay aktwal na muling pagdadagdag ng mga tauhan - magkano ang muling pagdadagdag?);
– Muling pamamahagi ng mga tauhan (pagpapalit sa mga senior contingent, paggamit ng mga non-German na nasyonalidad bilang hulihan at supply unit). Nagbigay din ito ng pagtaas sa bilang ng mga tropa.
Kung ang data na humigit-kumulang 200-300 libong Aleman na napatay ay tumutugma sa katotohanan, nangangahulugan ito na ang karamihan ng hukbo ng Aleman ay nasa serbisyo. Kahit na isinasaalang-alang ang mga pagkalugi sa mga nasugatan, ang kakulangan ng hukbong Aleman ay 340 libong tao. Naniniwala ako na hindi ito isang kritikal na kakulangan para sa hukbong Aleman. Kung gayon bakit noong Nobyembre-Disyembre ang Wehrmacht ay hindi nakapag-concentrate ng tatlong beses na superioridad sa mga pwersa sa mga direksyon ng pangunahing pag-atake, ayon sa mga klasikal na canon ng digma? Bukod dito, maraming kaalyado ang Germany (hindi nag-iisa ang Germany na lumaban sa USSR!), na ang mga pagkalugi ay kailangan ding isama sa kabuuang bilang.
Ano ang sinasabi ng mga heneral ng Aleman tungkol sa kanilang mga pagkalugi? Paano nila nasuri ang sitwasyon sa lupa?
Ito ay kung paano tinasa ng Hepe ng German General Staff na si F. Halder ang estado ng kakayahan sa pakikipaglaban ng Wehrmacht sa katapusan ng Nobyembre 1941:
Nobyembre 27, 1941.
Ang ating mga tropa ay nasa bisperas ng ganap na pagkaubos ng materyal at puwersa ng tao. 78
Ang hindi maibabalik na mga pagkalugi ay umaabot lamang sa 200 libong sundalo at opisyal, at ang hukbong Aleman ay nasa bingit na ng pagkaubos ng mga yamang-tao nito. O may mas maraming pagkalugi?
Libing sa Wehrmacht sa Eastern Front
Ang kumander ng Army Group Center, Field Marshal Fedor von Bock, sa kanyang aklat na "Tumayo ako sa mga pintuan ng Moscow," ay nag-uulat tungkol sa mga pagkalugi na nagiging seryoso para sa grupo ng hukbo. Sa ika-31 ng Oktubre mayroong isang entry (narito at sa ibaba ang mga sipi mula sa aklat ni von Bock na nagpapahiwatig ng petsa ng pagpasok):
31/10/41
Ang aming mga pagkalugi ay nagiging lubhang kapansin-pansin. Sa mga pormasyon ng grupo ng hukbo, higit sa dalawampung batalyon ang pinamumunuan ng mga punong tinyente.
Ang Oberleutnant ay tumutugma sa ranggo ng Sobyet at Ruso ng senior lieutenant. Ayon kay von Bock, ang mga pagkalugi sa mga officer corps ay napakaseryoso na ang mga punong tinyente ay nag-uutos ng mga batalyon kapag sila ay dapat na mamuno sa isang platun. Sumulat din si F. Halder tungkol sa malaking pagkalugi sa mga opisyal. Naturally, ang pinakamahalagang pagkalugi sa mga opisyal ay dinanas ng mga yunit ng infantry. Pinilit nito hindi lamang upang maakit ang mga hindi gaanong karanasan na mga junior officer, kundi pati na rin palitan sila ng mga opisyal mula sa iba pang sangay ng militar. Ang isang katulad na sitwasyon ay naganap sa Pulang Hukbo.
Ang mga pagkalugi at ang kalubhaan ng labanan ay nakaapekto sa mga tropang Aleman. Tungkol sa 24th Panzer Corps, na dumanas ng malubhang pagkatalo sa mga labanan noong Oktubre, isinulat ni G. Guderian:
Ang matinding labanan ay unti-unting nagkaroon ng epekto sa ating mga opisyal at sundalo... At hindi ito pisikal, kundi isang mental shock na hindi maaaring balewalain. At ang katotohanan na ang aming pinakamahusay na mga opisyal ay lubhang napigilan bilang resulta ng mga huling laban ay kamangha-mangha. 80
Sa kalagitnaan ng Nobyembre 1941, ayon kay P. Karel (pseudonym ni Paul Karl Schmidt, na nakipaglaban sa silangan sa SS) sa aklat na "Eastern Front":
Ang mga dibisyon ng infantry ng Aleman ay nawala sa pagitan ng 30 at 50 porsiyento ng kanilang mga tauhan sa panahon ng walang humpay na pagsulong at walang humpay na labanan, at ang mga nakabaluti na dibisyon na tumawid sa hangganan noong Hunyo ay mga alaala lamang (hindi hihigit sa isang katlo ng kanilang normal na lakas).
Bigyang-diin ko na sinabi ni P. Karela na ang mga dibisyon ng infantry ay nawala ng hanggang 30-50% ng kanilang mga tauhan. Ano ang ratio ng mga pagkalugi na ito sa pagitan ng namatay at nasugatan? Ayon sa data sa itaas ni F. Halder, ang kabuuang pagkalugi ng hukbong Aleman ay hindi lalampas sa 25%.
At narito ang isinulat ng parehong may-akda tungkol sa 10th Panzer Division ng 40th Panzer Corps, noong kalagitnaan ng Oktubre 1941:
Ang dibisyon... ay nawawalan ng huling lakas. Nang iulat ni Major General Fischer ang aktwal na bilang ng mga sundalong handa sa pakikipaglaban at magagamit na kagamitan sa kanyang yunit sa kanyang komandante ng corps, napabulalas si Heneral Stumme: “Diyos ko! Oo, pinahusay mo lang ang reconnaissance patrol."
Ang natitira sa dibisyon ng tangke ay ang parehong lakas ng isang reinforced reconnaissance patrol! Mga ulat ni F. von Bock para sa Nobyembre 21:
21/11/41
...sa mga tuntunin ng bilang ng mga dibisyon, sa paghusga dito sa berdeng talahanayan, ang balanse ng mga puwersa ay hindi mas masama kaysa karaniwan. Ngunit ang pagbaba sa pagiging epektibo ng labanan - sa ilang mga kumpanya ay mayroon lamang 20 hanggang 30 katao ang natitira - malaking pagkalugi sa mga tauhan ng command at labis na pagsisikap ng mga tao, na sinamahan ng lamig, ay nagbibigay ng halos ganap na magkakaibang larawan.
Sa mga indibidwal na kumpanyang Aleman sa Army Group Center, 20 hanggang 30 katao na lamang ang natitira. Upang maunawaan kung ito ay marami o kaunti, ang regular na lakas ng kumpanyang Aleman ay 191 katao. Iyon ay, ang mga kumpanyang isinulat ni von Bock ay nawala mula 85 hanggang 90% ng kanilang mga tauhan. Ito ang presyo ng mga tagumpay ng Aleman sa tag-araw at taglagas ng 1941. At hindi ito propaganda ng Sobyet, ito ang mga salita ng isang heneral na Aleman na nakakita ng sitwasyon sa lupa.
1. F. von Bock kumander ng Army Group Center 2. V. Brauchitsch commander-in-chief ng ground forces (1938-1941) 3. G. Guderian commander ng 2nd Panzer Group
Ang lahat ng ito ay ganap na salungat sa opisyal na data ng Aleman. Upang ilarawan ang posisyon ng mga tropang Aleman, babanggitin ko ang mga sipi mula sa aklat ni von Bock sa estado ng Army Group Center na sumusulong sa Moscow. Inirerekomenda ko ang pagbabasa nang mabuti;
20/11/41
...Ang kanang pakpak ng 4th Army ay hindi kaya ng mga aktibong opensiba na operasyon sa nakikinita na hinaharap, ang mga kakayahan ng ika-17 at ika-173 na dibisyon, na nakibahagi sa mabibigat na labanan sa pagtatanggol, ay ganap na naubos, ang natitirang mga dibisyon ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang XII at XX Corps ay lubhang humina at hindi makalusot sa mga posisyon ng kaaway.
21/11/41
Nagpunta ako mula sa Gzhatsk sa lokasyon ng XII Corps. Ang komandante ng corps ay malinaw na humanga sa mga mabangis na labanan na naganap at inilalarawan sa pinakamadilim na kulay ang estado ng kanyang mga dibisyon, na ang mga kakayahan, ayon sa kanya, ay ganap na naubos.
Ang mga pagkalugi, lalo na sa mga opisyal, ay nagpapadama sa kanilang sarili. Maraming tenyente ang namumuno sa mga batalyon, isang punong tenyente ang namumuno sa isang rehimyento. Ang bilang ng ilang mga regimen ay nabawasan sa 250 katao. Ang mga tauhan ay dumaranas ng malamig at hindi sapat na mga kondisyon ng tirahan. Sa madaling sabi, ang corps, sa opinyon ng kumander nito, ay hindi na kayang gumana bilang isang yunit ng labanan.
23/11/41
Sa lokasyon ng XX Corps, sinabi sa akin ng komandante nito ang tungkol sa kalubhaan ng mga labanan kung saan nakilahok ang mga corps, at nagreklamo din tungkol sa mataas na kahilingan na inilagay sa mga yunit ng mataas na utos: "Kinakailangan pa rin kaming maabot ang Moscow Canal, hindi namamalayan na hindi na namin magagawa ang isang hakbang."
1/12/41
Ang mga labanan sa huling 14 na araw ay nagpakita na ang "kabuuang pagkawasak" ng hukbong Ruso na sumasalungat sa atin ay walang iba kundi isang pantasya. Ang huminto sa mga tarangkahan ng Moscow, kung saan ang network ng mga highway at riles ay ang pinakasiksik sa lahat ng silangang Russia, ay nangangahulugan ng pagsali sa mahihirap na positional na labanan laban sa isang kaaway na higit na nakahihigit sa atin. Samantala, ang mga tropa ng grupo ng hukbo ay ganap na hindi handa para dito. Ngunit kahit na maging posible ang imposible at pinamamahalaan nating makuha ang mga bagong teritoryo sa paligid ng Moscow sa panahon ng opensiba, wala pa rin akong sapat na mga tropa upang palibutan ang lungsod at mahigpit na selyuhan ito mula sa timog-silangan, silangan at hilagang-silangan. Kaya, ang patuloy na opensiba ay isang pag-atake na walang kahulugan o layunin, lalo na kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang oras ay papalapit sa nakamamatay na punto kung kailan ang pwersa ng umaatake na mga tropa ay ganap na maubos. Kailangan mong magpasya ngayon kung ano ang susunod na gagawin. Sa kasalukuyan, ang mga tropa ng Army Group Center ay nakaunat sa isang harapan na higit sa 1000 kilometro, habang mayroon akong isang dibisyon bilang isang reserba. Sa ilalim ng gayong mga kundisyon, isinasaalang-alang ang mga pagkalugi sa mga opisyal at ang matalim na pagbaba sa pagiging epektibo ng labanan ng mga tropa, ang mga pwersa ng pangkat ng hukbo ay hindi makatiis kahit na isang napaka-pangkaraniwan na organisadong opensiba...
6/12/41
Ang mga reklamo mula sa mga yunit tungkol sa air superiority na nakamit ng mga Ruso ay lumalaki.
7/12/41
Mahirap na araw. Sa gabi, nagsimulang umatras ang kanang pakpak ng 3rd Panzer Group. Ang hindi kanais-nais na mga wedge ng kaaway sa hilagang pakpak ng grupo ng tangke ay nagpapadama sa kanilang sarili. Malaki rin ang pagtaas ng presyon ng kaaway sa kanang pakpak ng 9th Army. Ipinadala ko ang lahat ng dali-dali kong nakolekta sa pagtatapon ng 3rd Panzer Group; Ang regiment ng 255th division ay ipinadala sa mga trak - isang batalyon sa isang pagkakataon - patungo sa Klin, kung saan dumating ang unang batalyon kaninang umaga. Ang tanging reserbang nagawa ng 4th Panzer Group na magkamot ay isang reinforced company.
10/12/41
(Telegram kay V. Brauchitsch, Kumander ng German Ground Forces)
“Napipilitan akong ulitin ang ilang beses ko nang naiulat: ang harapan ng grupo ng hukbo ay hindi makakahawak sa kasalukuyang mga posisyon sa mahabang panahon kasama ang mga magagamit nitong pwersa. Kahit na maalis natin ang pagkakadikit ng kaaway sa ating mga depensa sa ilang lugar, ito ay makakamit sa halaga ng ganap na pagkaubos ng huling magagamit na mga tropang handa sa labanan. Ang pananaw na ito ay ibinahagi ng lahat ng mga kumander ng hukbo...
Para sa kadahilanang ito, napipilitan akong ulitin nang maraming beses ang dating ipinahayag na kahilingan para sa mabilis na pagpapadala ng mga reinforcement. Ito ay magbibigay-daan sa amin na magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga pagtatanggol na may ilang pagkakataon na magtagumpay, nang hindi ibinabagsak ang mga tropa ng grupo ng hukbo sa bulag na pagkakataon."
Libingan ng isang sundalong Aleman sa Eastern Front
Sinabi ni Von Bock na ang mga pwersa ng grupo ng hukbo ay hindi makatiis kahit isang napaka-katamtamang opensiba. Patuloy siyang humihingi ng reinforcements para sa kanyang mga tropa. Mula sa mga tala ng kumander ng Aleman, mapapansin ng isa ang pagiging kumplikado ng posisyon ng mga tropang Aleman malapit sa Moscow. Kaugnay nito, tila natural ang resulta ng kontra-opensiba ng Pulang Hukbo noong Disyembre.
Noong 1941, sa matigas na pakikipaglaban sa hukbong Aleman, kasama ang mga yunit ng shock tank nito, ang "shavings" ay palaging inalis. Lumitaw ang pinakamahusay na mga unit na may napakalaking karanasan. Hindi nagkataon na sinabi ng mga sundalo at opisyal ng Pulang Hukbo tungkol sa hukbong Aleman noong 1943 na ang Aleman ay hindi katulad noong 1941.
Kailangan mong maunawaan na kapag pinag-uusapan nila ang ilang mga dibisyon at pormasyon ng Aleman sa pagtatapos ng 1941, kung gayon, ayon sa mga heneral ng Aleman, malayo sila sa mga yunit ng militar na tumawid sa hangganan ng Aleman-Sobyet noong Hunyo 22, 1941.
Ang opisyal na kakulangan ng hukbong Aleman noong Disyembre 1941 ay 340 libong tao lamang. At ito ay kapag ang mga pagkalugi sa isang bilang ng mga kumpanya ng infantry ay umabot sa 85-90%, kung kailan 250 katao lamang ang natitira mula sa mga infantry regiment na may nominal na lakas na 3049 katao (nawalan ng 92%), nang ang mga dibisyon ng tangke ay naubos ang kanilang mga kakayahan sa labanan. Ang mga opisyal na numero ng Aleman ba ay tumutugma sa katotohanan?
At panghuli: noong Oktubre 1944, ang "super-total" na mobilisasyon ay inihayag sa Germany, ang mga lalaki mula 16 hanggang 60 taong gulang ay na-conscript. Ano ang nangyari sa malaking bilang ng mga kabataang Aleman, na binigyan ng maliliit na pagkalugi sa silangang harapan? Ngunit mayroon ding mga kaalyado ng Aleman. Ang mapagkukunan ng mobilisasyon ng Germany at mga kaalyado nito ay malinaw na hindi limitado sa isa o dalawang milyong tao. Kabuuan noong 1939-1945. Ayon sa iba't ibang mga mapagkukunan, mula 18 hanggang 22 milyong tao ang na-draft sa hukbo ng Aleman lamang. Ito ay walang kakampi! Anong nangyari sa kanila? Marahil sila ay dumanas ng maliliit na pagkalugi noong 1941-1942. sumalakay, at pagkatapos ay umatras din sa Alemanya na may maliit na pagkatalo, pagkatapos ay sumuko sila. O marahil karamihan sa kanila ay "itinapon" sa silangang harapan.
Ano ang tunay na pagkalugi ng mga Aleman at ng kanilang mga kaalyado sa Eastern Front?
 
3. Sino ang nakalaban ng Pulang Hukbo?
Kapaki-pakinabang na malaman kung sino ang nakalaban ng Pulang Hukbo sa buong Great Patriotic War. Magbibigay ako ng data sa mga nahuli na sundalo ng Axis (mga bansang Europeo). Hindi lamang ang mga direktang nakikipaglaban na yunit ang nakuha, kundi pati na rin ang mga likurang yunit na nakikibahagi sa supply at pagkumpuni. Mula sa mga datos na ito halos mahuhusgahan ng isa ang kabuuang bilang ng mga tropa ng Germany at mga kaalyado nito.
Sa panahon mula Hunyo 22, 1941 hanggang Setyembre 2, 1945, ang mga sumusunod ay nakuha (naka-bold ang mga sundalo ng mga bansang Axis sa Europa):
Nasyonalidad/Kabuuan
Germans - 2.389560 milyong tao
Hungarians – 513.767 libong tao
Mga Romaniano – 187,370 libong tao
Mga Austrian - 156.682 libong tao
Mga Czech at Slovaks – 69.977 libong tao
Mga pole – 60,280 libong tao
Mga Italyano - 48.957 libong tao
Pranses - 23.136 libong tao
Yugoslavs (karamihan sa Croats) - 21.822 libong mga tao
Moldovans – 14.129 libong tao
Dutch - 4.729 libong tao
Mga Belgian – 2,010 libong tao
Luxembourgers – 652 katao
Danes – 457 katao
Mga Espanyol – 452 katao
Norwegian – 101 tao
Swedes – 72 tao
1. Hungarian prisoners of war 2. Romanian prisoners of war
Ang komposisyon ng hukbo ng kaaway ay napaka-magkakaibang, halos lahat ng mga bansa sa Europa ay kinakatawan. Hindi lamang ang mga Aleman ang lumaban. Naakit nila ang maraming bansa at nasyonalidad ng Europa sa kanilang kampanya sa silangan.
May mga opinyon na pinilit ng Alemanya na labanan ang mga kaalyado nito (ang mga Pranses, Belgian, Dutch, Danes, pati na rin ang mga Kastila, Croats, Italyano, Hungarians, Finns, Romanians, atbp.). Bukod dito, pinilit sila nito nang husto anupat ang mga Pranses mula sa mga tropang SS ay nakipaglaban hanggang sa huli sa Berlin noong Mayo 1945. Paano sila napilitang gawin ito, at maging sa mga kondisyong iyon?
At gayon pa man, gaano kalaki ang puwersa ng Alemanya sa mga kaalyado at gaano nila mismo gustong makibahagi sa dibisyon pagkatapos ng tagumpay?
 
Konklusyon
Upang ibuod, masasabi nating ang sistematikong paghahanda para sa digmaan ay naganap sa USSR. Naghahanda silang itaboy ang unang welga ng kaaway, kung saan ang mga hakbang sa pagtatanggol ay pinlano nang malalim. Ang mga plano sa pabalat ay ginawa para sa mga distrito, hukbo at dibisyon. Ang patnubay ay tiyak na mga aksyong nagtatanggol.
Mula noong tagsibol ng 1941, dumating ang mga tropa sa kanlurang hangganan at itinayo ang mga kuta. Noong ikasampung araw ng Hunyo, nagsimulang mag-deploy ang mga tropa sa kanilang mga sektor (ipinahiwatig ng mga plano sa pagsakop). Nangyari ito nang umalis ang mga tropa sa kanilang winter quarter dala ang lahat ng kagamitang kailangan para sa labanan. Ang mga tropa ay kailangang maging handa para sa labanan. Ang pag-alis ng mga tropa sa mga bagong punto ay naganap bilang bahagi ng mga taktikal na pagsasanay.
Ang deployment na ito ng mga tropa ay naganap sa direktang partisipasyon ng mga district commander. Ang mga kumander ng distrito ay kailangang magkaroon ng pang-unawa sa sitwasyon sa mga distrito at kasalukuyang mga layunin. Ang pinaka-organisadong deployment ay sa PribOVO, mas malala sa KOVO. Sa ZapOVO, ang prosesong ito ay hindi aktwal na isinagawa, maliban sa muling pag-deploy ng mga malalim na dibisyon. Tila, ang People's Commissariat of Defense ay may kaunting kontrol sa deployment ng mga tropang distrito. Bilang resulta, ang mga distrito ng militar ay inihanda para sa digmaan sa iba't ibang antas, tulad ng ipinakita ng pagsiklab ng digmaan.
Iyon ay isang bagay.
Pangalawa. Ang puwersa ng hangin sa distrito, maliban sa Odvo, ay hindi inilagay sa kahandaang labanan (ang papel ng aviation sa digmaan ay napakahalaga). Bukod dito, sa mga air division ay nagkaroon ng proseso ng disarmament, ang pag-alis ng mga machine gun at kanyon mula sa sasakyang panghimpapawid. Ang lahat ng ito ay talagang humantong sa pagkatalo ng Air Force sa mga unang araw ng digmaan. Malaki ang epekto ng salik na ito sa mga sumunod na tagumpay ng kaaway. Paano ito nangyari? Sinasadya o hindi?
Pangatlo. Maraming katibayan ng pag-aalis ng sandata ng ilang mga yunit: halimbawa, ang pagpapadala ng anti-sasakyang panghimpapawid at field artilerya sa pagbaril sa kampo sa bisperas ng digmaan, na makabuluhang kumplikado sa paglaban sa mga sasakyang panghimpapawid at tangke ng kaaway. Ito ay kinakailangan upang maunawaan ang isyung ito hangga't maaari. Bakit? Isang bagay ang makipaglaban na may hawak na mga sandata at isa pang bagay na matugunan ang kaaway sa kuwartel sa lahat ng bagay na dumating sa kamay. Nagkaroon ba ng sadyang sabotahe ng mga utos at pagtataksil? May isang taong pinahintulutan ang pagdaraos ng eksibisyon sa Brest at pinahintulutan ang mga piloto ng Aleman na siyasatin ang mga lungsod ng Kanlurang Belarus. Gaano kalawak ang epekto ng mga naturang aksyon sa kakayahan ng Pulang Hukbo na magsagawa ng mga operasyong pangkombat? At ano ang papel ng salik na ito sa sakuna sa tag-init noong 1941 sa pangkalahatan?
Pang-apat. Kung gaano kahanda ang hukbo at mga tauhan ng command para sa digmaan. Naghahanda kami para sa digmaan, ngunit walang anumang paghahanda ang maaaring palitan ang ganap na karanasan sa labanan, na kinabibilangan ng aktwal na pagpaplano at pagpapatupad ng mga operasyon, pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba't ibang uri ng tropa, at iba pa. Ang mga tropang Aleman ay nagkaroon ng ganitong karanasan. Ang panig ng Sobyet ay may limitadong tauhan sa pakikipaglaban sa Khalkhin Gol at sa Winter War - malinaw na hindi sapat para sa isang komprehensibo, ganap na karanasan sa labanan. Ayon sa patotoo ng mga heneral ng Aleman mismo, ang gayong karanasan ay lumitaw sa mga sundalo at opisyal ng Sobyet sa mga unang buwan ng digmaan. At matagumpay nilang pinagkadalubhasaan ito.
Ang kabiguan ng mga unang buwan ng digmaan ay dahil sa maraming dahilan. May inayos na ako. Upang tumpak na maunawaan kung ano ang nangyari, mahalagang malinaw na makilala sa pagitan nila. Tukuyin ang kahulugan ng bawat isa. Halimbawa, upang paghiwalayin ang kabiguang magsagawa ng mga utos, pananabotahe, at tahasang mga aksyong pansabotahe, sa isang banda, at ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng karanasan ng mga kumander, sa kabilang banda. Huwag pagsama-samahin ang lahat.
At sa pamamagitan ng paraan, paano naisip ng General Staff ng Red Army ang mga hinaharap na laban? Ayon kay G. Zhukov, hindi inaasahan ng General Staff ang ganoong kalakihan at konsentrikong welga. Isusulat ba natin ito bilang mga dahilan ng pagkatalo?
Ang mga direktiba bago ang digmaan ay kadalasang kasama ang "huwag sumuko sa mga provokasyon." Sinikap ng pamunuang pampulitika ng Sobyet na huwag pukawin ang Alemanya, hindi upang bigyan ito ng dahilan para sa digmaan. Ang ganitong pagnanais ay nagpapakita ng pagiging kumplikado ng mga internasyonal na relasyon, na nararapat sa isang hiwalay na komprehensibong pagsusuri.
Papalapit na ang digmaan. Bukod dito, nagbabala ang lahat tungkol dito: ang British, intelligence, Soviet military attaches, maraming German defectors (higit sa 20 ang kilala sa sampung pre-war days), naniniwala sila na kahit na ang German ambassador sa USSR F. Schulenburg, sa pamamagitan ng mga third party , binalaan ang pamunuang pampulitika ng Sobyet tungkol sa pag-atake (bagaman hindi ko nakita ang gayong dokumentaryong ebidensya).
1. F. Schulenburg, German Ambassador sa USSR 2. W. Churchill, Punong Ministro ng Great Britain 3. A. Mikoyan People's Commissar of Foreign Trade ng USSR
Tulad ng isinulat ni W. Churchill, alam ni I. Stalin ang tungkol sa paparating na pag-atake. Sinabi ni Stalin kay Churchill, na bumisita sa USSR noong Agosto 1942:
Hindi ko kailangan ng anumang babala. Alam kong magsisimula na ang digmaan, ngunit naisip ko na maaari akong manalo ng isa pang anim na buwan o higit pa. 84
Kinumpirma ito ni V. Molotov. Nagkaroon ng pagnanais na maantala ang digmaan. Ngunit nang ito ay naging hindi maiiwasan (ang Alemanya ay tumigil sa pagtugon sa diplomatikong mga hakbang ng Sobyet at nagsimulang magkonsentra ng mga tropa sa hangganan), ang mga tropa at armada sa mga kanlurang distrito ay inilagay sa alerto (Hunyo 18-19). Bukod dito, ito ay ginawa sa isang mata sa kabigatan ng internasyonal na relasyon, na makikita sa mga tiyak na aksyon sa lupa.
Ngayon ay nais kong magbanggit ng ilang mga opinyon ng mga kalahok sa mga kaganapang iyon. Si Anastas Mikoyan ay isang napaka-kahanga-hangang personalidad, isang pampulitikang mahabang atay, na sa parehong oras ay pinamamahalaang manatili sa mga anino:
Noong Sabado, Hunyo 21, 1941, sa gabi, kami, mga miyembro ng Politburo, ay nasa apartment ni Stalin. Nagpalitan kami ng opinyon. Ang sitwasyon ay tense.
Naisip pa rin ni Stalin na hindi magsisimula ng digmaan si Hitler. Pagkatapos ay dumating sina Timoshenko, Zhukov at Vatutin (doon). Iniulat nila na nakatanggap lang sila ng impormasyon mula sa isang defector na sa Hunyo 22 sa alas-4 ng umaga ay tatawid ang mga tropang Aleman sa ating hangganan.
Si Stalin sa pagkakataong ito ay nag-alinlangan din sa katotohanan ng impormasyon, na nagsasabi: hindi ba ang defector ay inilipat sa layunin upang pukawin tayo?
Dahil lahat kami ay labis na naalarma at hiniling na gumawa ng mga agarang hakbang, si Stalin ay sumang-ayon "kung sakali" na magbigay ng direktiba sa mga tropa na ilagay sila sa kahandaan sa labanan...
Naghiwalay kami noong mga alas-tres ng umaga noong Hunyo 22, 1941, at pagkaraan ng isang oras ay ginising nila ako: digmaan!
Kaagad, ang mga miyembro ng Politburo ay nagtipon kay Stalin at nagbasa ng impormasyon na ang Sevastopol at iba pang mga lungsod ay binomba.
...Si Stalin ay nasa ganoong depresyon... 85
Ito ay sa ilang paraan isang kanonikal na pagtatasa ng simula ng digmaan. At ang direktiba ay ipinadala sa tropa kung sakali. Sa palagay mo ba ay gumawa ng seryosong desisyon ang gobyernong Sobyet sa internasyonal na pulitika kung sakali? O mayroon ka bang malinaw at naiintindihan na posisyon (hindi na-advertise, ngunit para sa iyong sarili) sa ilang mga isyu na may mga partikular na hakbang kung kinakailangan?
Sa kanyang mga memoir, isinulat ni G. Zhukov kung paano siya at si S. Timoshenko noong gabi ng Hunyo 21 ay humingi ng pahintulot mula kay I. Stalin na dalhin ang mga tropa sa ganap na kahandaan sa labanan, at itinuturing niyang "napaaga" ang gayong ideya. Sumulat si Zhukov:
"Dapat tayong magbigay kaagad ng direktiba sa mga tropa na dalhin ang lahat ng tropa sa mga distrito ng hangganan sa ganap na kahandaang labanan," sabi ng People's Commissar.
Susunod, binasa ang draft na direktiba. I. Stalin, ayon kay G. Zhukov, ay nabanggit:
Napaaga pa ang pagbibigay ng ganitong direktiba ngayon, baka malutas pa rin ang isyu nang mapayapa.
Gayunpaman, pagkaraan ng ilang talata, sinipi ng marshal ang isang direktiba na ipinadala sa mga tropa, na tumutukoy sa buong kahandaang labanan ng mga tropa. Sabay-sabay bang ipinagbabawal at pinapahintulutan ni Stalin? Hindi naunawaan! At paano ipaliwanag ang pagdadala ng mga tropang PribOVO sa kahandaang labanan mula noong Hunyo 18?
Itinuturo ni V. Molotov na hindi palaging wastong inilalarawan ni G. Zhukov ang mga kaganapan sa bisperas ng digmaan:
Si Zhukov ay may maraming kontrobersyal na probisyon sa kanyang aklat. At may mga infidels. Sinabi niya, tulad ng bago magsimula ang digmaan, nag-uulat siya kay Stalin, naroroon din ako, na ang mga Aleman ay nagsasagawa ng mga maniobra, na lumilikha ng panganib ng digmaan, at parang tinanong ko siya ng tanong: "Ano, sa palagay mo kailangan nating labanan ang mga Aleman?" Napaka walanghiyang bagay. Ang huling tanga, kumbaga. Naiintindihan ng lahat, ngunit wala akong naiintindihan. Isinulat niya na tiwala si Stalin na mapipigilan niya ang digmaan. Ngunit kung sisisihin mo si Stalin na nag-iisa para sa lahat, kung gayon siya lamang ang nagtayo ng sosyalismo, nag-iisa ang nanalo sa digmaan. At hindi lang si Lenin ang namumuno, at hindi lang si Stalin sa Politburo. Lahat ay may pananagutan. Ang hindi nila alam ay hindi totoo. Pagkatapos ng lahat, dinala nina Kirponos at Kuznetsov ang mga tropa sa kahandaan, ngunit hindi ginawa ni Pavlov.
Lahat ng tao dito ay gustong palayain ang kanilang sarili sa responsibilidad. Gayunpaman, si Kuznetsov, isang marino at ministro ng maritime affairs, ay nagbigay ng mga tagubilin mula sa gabi ng Hunyo 21 hanggang Hunyo 22 upang maging handa para sa isang air raid. Hindi ito ginawa ni Zhukov... 87
Alam namin na ang digmaan ay malapit na, na kami ay mas mahina kaysa sa Alemanya, na kailangan naming umatras.
Ang buong tanong ay kung saan kami dapat umatras - sa Smolensk o sa Moscow, tinalakay namin ito bago ang digmaan. 88
Ang mga kalahok sa parehong kaganapan ay nakikita ito "magkaiba". (Sa pamamagitan ng paraan, wala sa kanila ang nagsasabi na ang USSR ay naghahanda sa pag-atake sa Alemanya.) Hindi ka dapat tumuon lamang sa mga naturang pagtatasa (ang mga ito ay lubos na subjective). Ang kanilang mga may-akda ay nagtataguyod ng kanilang sariling mga layunin. Kinakailangang komprehensibong pag-aralan kung anong mga desisyong pampulitika, pang-ekonomiya at militar ang ginawa at ipinatupad. Tingnan kung anong mga kaganapan ang ginanap noong 1940-1941. sa mga kanlurang distrito, ayon sa mga direktiba ng People's Commissariat of Defense at ng General Staff, anong mga direktiba ang ipinadala sa mga distrito mula sa Moscow, at kung anong mga utos ang ibinigay sa mga distrito mismo - bilang pagsunod sa mga direktiba na ito.
Ilista muna natin ang lahat ng kilalang direktiba at order ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa ganitong paraan makikita at mauunawaan natin ang kalakaran (ang panloob na kahulugan at pagkakasunud-sunod ng mga desisyon). Bakit ito mahalaga? Ang isang tao na nauunawaan ang takbo ng kung ano ang nangyayari ay hindi maaaring malito ng mga indibidwal na katotohanan na kinuha sa labas ng konteksto. Batay sa pagkakasunud-sunod at kronolohiya ng lahat ng makatotohanang data, gusto kong ipatupad ang proyektong "Katotohanan ng Kasaysayan".
Marami pa ring hindi katiyakan at katanungan. Ang isang makabuluhang papel sa understatement ay nilalaro ng katotohanan na hindi lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa Great Patriotic War ay na-declassify. Noong 2005, ang TsAMO RF (Central Archive ng Ministry of Defense ng Russian Federation) ay mayroong 10 milyong mga file mula sa Great Patriotic War sa lihim na imbakan, habang 2 milyon ay nasa pampublikong domain. Ang isang makabuluhang bilang ng mga dokumento ng Pangkalahatang Staff ay hindi na-declassify, kabilang ang mga telegrama mula sa Pangkalahatang Staff sa mga tropa (na nakakaalam, marahil sa kanila ay may isang telegrama mula sa Pangkalahatang Staff na may petsang Hunyo 18). Sigurado ako na ang declassification ng mga dokumentong ito ay mag-aalis ng maraming kontrobersyal na isyu.
Inaanyayahan ko ang lahat na harapin ang mga isyung ito nang sama-sama!
__________
Minamahal na mambabasa, ipadala ang iyong pagsusuri at komento tungkol sa aklat sa.
Sa iyong tulong kami ay:
- Itama ang mga pagkakamali,
– magbigay ng mas mahahalagang dokumento at katotohanan,
– gawing mas kumpleto at tumpak ang mga paglalarawan ng mga kaganapan.
 
Mahal na Mambabasa!
Inaanyayahan ko kayong LUMAKAK sa pag-iipon ng isang maaasahang kasaysayan ng Dakilang Digmaang Patriotiko!
Bakit kailangan ito?
Dahil HINDI TATANGGAP na muling isulat ang kasaysayan ng ating bansa!
Bakit nila muling isinusulat ang kasaysayan ng Great Patriotic War?
Ang USSR ay lumabas mula sa Great Patriotic War nang walang pagmamalabis bilang isang superpower. Ang digmaang ito ay isa sa mga sumusuportang plato ng pananaw sa mundo ng dating Sobyet, at ngayon ay Ruso, na tao.
PAGKATAPOS NA ANG MGA PANGANGATWIRAN, ganito ang takbo ng kwento
Gustong baguhin ng “Western partners” ang core plate ng aming worldview. Nagsusumikap silang pumili ng mga ideya, proyekto, tagumpay at tagumpay.
Mayroong isang pagsusuri sa gawa at kung ano ang binubuo nito. Maraming mga kaganapan at katotohanan ang pinatahimik. Ang mga katangian ng mga partikular na tao ay nawawala. Sa pinakamaganda, mga pangalan na lang ang natitira.
Ang isang malaking bilang ng mga alamat ay nilikha, sa likod kung saan hindi lamang ang kurso, kundi pati na rin ang tunay na kahulugan ng paglalahad ng mga kaganapan ay hindi nakikita.
Gusto mo bang malaman ng iyong mga anak kung ano, laban kanino at paano lumaban ang kanilang mga lolo sa tuhod?
Ano ang inaalok ko?
Iminumungkahi kong lumikha ng isang makasaysayang proyekto na, batay sa mga katotohanan at mga dokumento, ay magpapakita ng maaasahang kasaysayan ng Great Patriotic War.
Isipin ang isang website na may detalyadong makasaysayang mapa ng Great Patriotic War na may load na data sa:
Mahirap maunawaan ang mga makasaysayang kaganapan nang walang mapa.
- ekonomiya,
- politika,
- daloy ng kalakalan,
- teknolohiya,
- Sandatahang Lakas,
- atbp.
Ang mapa ay tutugon sa iyong mga pag-click, na nagpapaliwanag at nagpapakita ng mga napiling parameter (oras, seksyon sa harap, uri ng kagamitan, sektor ng ekonomiya, atbp.).
Sa isang hiwalay na seksyon magagawa mong maging pamilyar ang iyong sarili sa mga nilalaman ng mga kasunduan, mga direktiba, mga order, mga buod at mga ulat. Basahin ito sa iyong sarili at gumuhit ng iyong sariling mga konklusyon!
Ipapakita ng proyekto kung paano ito sa katotohanan, nang hindi inaayos ang mga katotohanan upang umangkop sa umiiral na ideya (parehong may minus sign at may plus sign).
Kung ano ang ginagawa
Ang baseng dokumentaryo ng proyekto ay bahagyang nakolekta. Ang teknikal na pagpapatupad ay pinag-iisipan, kung ano ang magiging hitsura ng site, kung paano ayusin ang materyal, atbp.
Iniharap ko ang ilan sa mga nakolektang dokumento sa dalawa sa aking mga libro. Nagpapakita sila ng mga kilalang at hindi kilalang mga kaganapan, ang pangunahing tagapagsalaysay kung saan ay ang mga dokumento mismo.
Masaya akong marinig ang iyong opinyon tungkol sa kanila.
Nagustuhan mo ba ang proyekto? Gusto mo bang sumali?
Naghahanap ako ng mga taong katulad ng pag-iisip! Ang pakikilahok ng lahat ay mahalaga para sa Proyekto.
1. Sabihin sa amin ang tungkol sa proyekto. Ikaw ay isang blogger, mayroon kang mga pahina sa mga social network o maraming mga kaibigan at kakilala.
- Iulat ang proyekto,
- I-repost ang mga artikulo,
– Magbigay ng link sa mga aklat at website ng proyekto.
Ipaalam sa mas maraming tao ang tungkol dito!
2. Implementasyon Ikaw ay isang taga-disenyo, programmer, copywriter, organizer... o mayroon ka lang kapaki-pakinabang na mga tip. Ang aking mail:
3. Suporta sa pananalapi. Kahit na 14 rubles ay makabuluhan para sa proyekto. Ang proyekto ay pumapasok sa isang bagong yugto ng pagpapatupad!
Maaari kang magpadala ng anumang halaga sa isang maginhawang oras. Higit pang mga detalye sa website ng proyekto -
Anuman ang anyo ng pakikilahok, gumawa ka ng malaking kontribusyon sa pagpapatupad ng Proyekto.
Email:
Website ng proyekto:
Salamat sa iyong interes sa aklat at sa History Fact na proyekto! Ang iyong opinyon ay mahalaga sa akin.
 
Mga kalahok ng proyektong "Katotohanan ng Kasaysayan"
Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa proyektong "Katotohanan ng Kasaysayan". Ito ay isang buhay na proyekto. At lahat ay maaaring makilahok dito sa anumang anyo.
Sa ibaba ay nais kong ipakilala ang ilan sa mga kalahok sa proyekto. Napakahalaga ng kanilang input sa proyekto, at naging bahagi sila ng aklat na ito! Gusto mo bang mapabilang sa kanila? Basahin kung paano ito gawin ().
Ang Republika ng Khakassia
Ruslan Ozerov
Saveliy Popov
Dmitry Panchenko
rehiyon ng Novosibirsk
Dmitry Erokhin
Konstantin Tanov
Olga Gamova
Ilya Kamov
rehiyon ng Rostov
Valery Alatortsev
Veronica Pannikova
rehiyon ng Krasnoyarsk
Dmitry Pan
Arthur Vatinov
Vadim Guzeev
Anastasia Savitskaya
Moscow
Anatoly Venikov
Ilya Pashkov
Valery Artemov
 
Dokumentasyon
1. Sa mga pangunahing kaalaman sa deployment ng armadong pwersa ng Unyong Sobyet No. 103202/s. Setyembre 18, 1940
2. Mga Pagsasaalang-alang ng Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo sa plano para sa estratehikong pag-deploy ng Armed Forces ng Unyong Sobyet sa kaganapan ng digmaan sa Alemanya at mga kaalyado nito. [hindi mas maaga kaysa Mayo 15, 1941]
3. Direktiba sa kumander ng tropang ZapOVO No. 503859/ss/ov. [hindi lalampas sa Mayo 20, 1941]
4. Direktiba sa kumander ng mga tropang PribOVO No. 503920/ss/ov. [hindi lalampas sa Mayo 30, 1941]
5. Direktiba sa kumander ng tropang KOVO No. 503862/ss/s. [hindi lalampas sa Mayo 20, 1941]
6. Direktiba ng Konseho ng Militar ng ZapOVO sa kumander ng 3rd Army No. 002140/ss/ov. Mayo 14, 1941
7. Sa mga paglabag sa hangganan ng USSR mula Nobyembre 1940 hanggang Hunyo 10, 1941 No. 1996/6. Hunyo 12, 1941
8. Sa pagtatakda ng petsa para sa pag-atake sa Unyong Sobyet. Hunyo 10, 1941
9. Memo mula sa Deputy People's Commissar of Internal Affairs sa pahintulot na ilikas ang mga pamilya ng commanding staff ng Shakiai border detachment. Hunyo 20, 1941
10. Utos na palakasin ang seguridad sa hangganan, hindi. Hunyo 20, 1941
11. Direktiba ng Militar Council KOVO No. A1-00211. Hunyo 11, 1941
12. Direktiba sa Konseho ng Militar ng KOVO No. 504205. Hunyo 13, 1941
13. Order ng Commissioner of Defense ng USSR L/g 0042. Hunyo 19, 1941
14. Sa organisasyon ng mga front at appointment ng command staff. Hunyo 21, 1941
15. Order sa 12th Mechanized Corps No. 0033. Hunyo 18, 1941
16. Direktiba ng ZAPOVO sa mga kumander ng ika-3, ika-4 at ika-10 hukbo. Direktiba Blg. 1. Hunyo 22, 1941
17. Direktiba Blg. 2 sa Mga Konsehong Militar ng LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. Hunyo 22, 1941
18. Mula sa protocol ng interogasyon ng naarestong D. G. Pavlov na may petsang Hulyo 7, 1941.
19. Direktiba ng punong-tanggapan ng Baltic Special Military District. Hunyo 18, 1941
20. I-extract mula sa pagkakasunud-sunod ng punong-tanggapan ng Baltic Special Military District. Hunyo 19, 1941
21. Telegram No. 217 sa ZapOVO air division. Hunyo 21, 1941
22. Mag-ulat mula sa kumander ng Red Banner Baltic Fleet sa kumander ng Leningrad at mga espesyal na distrito ng militar ng Baltic, ang pinuno ng mga tropa ng hangganan. Hunyo 20, 1941
23. Pag-uusap sa pagitan ni V. M. Molotov at Ambassador V. Schulenburg. Hunyo 21, 1941
24. Direktiba sa kumander ng mga tropang ZapOVO. Hunyo 13, 1941
25. Direktiba sa mga Konsehong Militar ng mga Prente Blg. 3. Hunyo 22, 1941
26. Mga tanong na ipinadala ng "General Pokrovsky Commission" sa mga kumander ng Red Army
27. Protocol ng closed court session ng military collegium ng Korte Suprema ng USSR na may petsang Hulyo 22, 1941.
28. Tala mula sa Chief of the General Staff kay I.V. Stalin at V.M. Molotov No. [hindi mas maaga kaysa Oktubre 5, 1940]
29. Pag-utos sa punong-tanggapan ng Baltic Special Military District sa mga kumander ng ika-8, ika-11 at ika-27 na hukbo. Hunyo 21, 1941
30. Utos mula sa kumander ng 6th Army sa mga kumander ng 4th Mechanized Corps, 8th Tank Division at 81st Motorized Rifle Division. Hunyo 20, 1941
31. Paalala mula sa konseho ng militar ng KOVO No. A1-00209. [hindi lalampas sa Abril 12, 1941]
1. Sa mga pangunahing kaalaman sa deployment ng armadong pwersa ng Unyong Sobyet No. 103202/s.
Setyembre 18, 1940
Lalo na mahalaga
Sobrang sekreto
Sa personal lang
Nakasulat sa isang kopya
Nag-uulat ako para sa iyong pagsasaalang-alang batay sa estratehikong pag-deploy ng Armed Forces of the Soviet Union sa Kanluran at Silangan para sa 1940 at 1941
I. Ang mga posibleng kalaban natin
Ang kasalukuyang sitwasyong pampulitika sa Europa ay lumilikha ng posibilidad ng isang armadong sagupaan sa ating mga kanlurang hangganan.
Ang armadong labanan na ito ay maaaring limitado lamang sa ating mga kanlurang hangganan, ngunit ang posibilidad ng mga pag-atake mula sa Japan sa ating Far Eastern na mga hangganan ay hindi maaaring maalis.
Sa ating mga kanlurang hangganan, ang pinaka-malamang na kalaban ay ang Alemanya para sa Italya, ang pakikilahok nito sa digmaan ay posible, o sa halip ang paglitaw nito sa Balkan, na lumilikha ng hindi direktang banta sa atin.
Ang isang armadong salungatan sa pagitan ng USSR at Germany ay maaaring magsangkot ng Hungary sa isang labanang militar sa atin, gayundin ang Finland at Romania para sa layunin ng paghihiganti.
Sa malamang na armadong neutralidad sa bahagi ng Iran at Afghanistan, ang isang bukas na pag-atake laban sa USSR ng Turkey, na inspirasyon ng mga Aleman, ay posible.
Kaya, ang Unyong Sobyet ay kailangang maging handa na lumaban sa dalawang larangan: sa Kanluran laban sa Alemanya, na sinusuportahan ng Italya, Hungary, Romania at Finland, at sa Silangan - laban sa Japan bilang isang bukas na kaaway, o isang kaaway na sumasakop sa isang posisyon ng armadong neutralidad, na maaaring palaging pumunta sa bukas na paghaharap.
II. Armed forces ng mga potensyal na kalaban
Ang pangunahing pinakamakapangyarihang kaaway ay ang Alemanya.
Sa kasalukuyan, ang Germany ay nag-deploy ng 205 - 226 infantry divisions (kabilang ang hanggang 8 motorized) at 15 - 17 tank divisions, at sa kabuuan - hanggang 243 divisions, 20,000 fields. baril ng lahat ng kalibre, 10,000 tank at mula 14,200 hanggang 15,000 sasakyang panghimpapawid, kung saan mayroong 4,500 - 5,000 bombers, 3,500 - 4,000 mandirigma, 400 - 600 reconnaissance aircraft, 3,000 na sasakyang panghimpapawid, 3,000 na sasakyang panghimpapawid, 3,000 pagsasanay at 2.
Sa ipinahiwatig na bilang ng mga dibisyon, hanggang sa 85 infantry at hanggang 9 na dibisyon ng tangke ay puro sa Silangan at Timog-Silangan.
Ang kasalukuyang sitwasyong militar sa Kanlurang Europa ay nagpapahintulot sa mga Aleman na ilipat ang karamihan sa kanilang mga pwersa laban sa ating mga kanlurang bansa. mga hangganan.
Dahil hindi pa rin tapos ang digmaan sa England, maaaring ipagpalagay na aabot sa 50 dibisyon ang maiiwan sa mga sinakop na bansa at rehiyon ng Alemanya at hanggang 20 dibisyon sa kailaliman ng bansa.
Kaya, mula sa itaas 243 dibisyon, hanggang sa 173 dibisyon - kung saan hanggang sa 140 infantry, 15-17 tank, 8 motorized, 5 light at 3 airborne at hanggang 1200 sasakyang panghimpapawid - ay ididirekta laban sa ating mga hangganan.
Magagawa ng Finland ang 15-18 infantry divisions laban sa Unyong Sobyet.
Romania - kasalukuyang mayroong hanggang 45 infantry division at humigit-kumulang 1,100 sasakyang panghimpapawid, kung saan maaaring asahan na hindi bababa sa 30 infantry divisions, 3 cavalry divisions at humigit-kumulang 1,100 sasakyang panghimpapawid ang gagamitin laban sa Unyong Sobyet. Hungary - ay makakapag-field ng hanggang 15 infantry divisions, 2 tank division at 2 cavalry brigade laban sa USSR.
Sa kabuuan, isinasaalang-alang ang nabanggit na posibleng mga kalaban laban sa Unyong Sobyet sa Kanluran, ang mga sumusunod ay maaaring i-deploy:
Alemanya - 173 impanterya. div.; 10,000 tangke; 13,000 sasakyang panghimpapawid
Finland - 15 impanterya. div.; 0 tangke; 400 sasakyang panghimpapawid
Romania - 30 impanterya. div.; 250 tangke; 1100 sasakyang panghimpapawid
Hungary - 15 infantry. div.; 300 tangke; 600 sasakyang panghimpapawid
Kabuuan - 233 impanterya. div.; 10550 tank; 15,100 sasakyang panghimpapawid.
TANDAAN: Gaya ng nakasaad sa itaas - Ang Italy at Türkiye ay hindi itinuturing na direktang kalaban at hindi kasama sa talahanayan.
Sa Silangan, ang Japan, na kasalukuyang nakikipagdigma sa China, ay mayroong 49 na infantry sa hukbo nito. mga dibisyon, humigit-kumulang 56,000 mga patlang. baril, hanggang 1,570 tank at tankette at 3,420 land at sea aircraft.
Kung sakaling magkaroon ng digmaan sa mga susunod na taon, mapaparami ng Japan ang hukbo nito sa 63 infantry. mga dibisyon.
Para sa mga aksyon laban sa USSR, ang Japanese command ay maaaring maglagay ng hanggang 50 infantry. mga dibisyon, kung saan hanggang 30 infantry. Ang mga dibisyon, 1,200 tank at tankette, 850 mabibigat na baril at 3,000 sasakyang panghimpapawid (1,500 lupain at 1,500 dagat) ay maaaring makonsentra sa mga hangganan ng USSR sa loob ng 25 - 30 araw.
Ang hukbo ng Manchukuo ay hindi isinasaalang-alang bilang pangalawang kahalagahan.
Kaya, sa isang digmaan sa dalawang larangan, ang USSR ay dapat umasa sa posibilidad na tumutok sa mga hangganan nito - mga 280 - 290 infantry divisions, 11,750 tank, 30,000 medium at heavy caliber field gun, 18,000 sasakyang panghimpapawid.
III. Malamang na mga plano sa pagpapatakbo ng mga kalaban
Ang data ng dokumentaryo sa mga plano sa pagpapatakbo ng mga potensyal na kalaban kapwa sa Kanluran at sa East General Staff K.A. wala nito.
Ang pinaka-malamang na hypothetical na estratehikong pag-deploy ng mga posibleng kalaban ay maaaring:
Sa kanluran:
Ang Germany ay malamang na magpapakalat ng mga pangunahing pwersa nito sa hilaga ng bukana ng ilog. San upang maihatid at mabuo ang pangunahing dagok mula sa East Prussia sa pamamagitan ng Lithuanian SSR sa mga direksyon sa Riga, Kovno at higit pa sa Dvinsk - Polotsk, o sa Kovno - Vilno at higit pa sa Minsk.
Kasabay nito, kinakailangang asahan ang mga auxiliary concentric na pag-atake mula sa Lomza at Brest, kasama ang kanilang kasunod na pag-unlad sa direksyon ng Baranovichi, Minsk.
Ang pag-unlad ng operasyon sa Riga ay pagsasamahin: 1) sa isang landing sa baybayin ng Baltic Sea sa rehiyon ng Libau na may layuning mag-operate sa gilid at likuran ng aming mga hukbo na tumatakbo sa Lower Neman at 2) sa pagkuha ng ang arkipelago ng Moonsund at lumapag sa teritoryo ng Estonian SSR na may layuning salakayin ang Leningrad.
Malamang din na, kasabay ng pangunahing pag-atake ng mga Aleman mula sa East Prussia, sasalakayin nila mula sa harapan ng Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav sa Dubno, Brody na may layuning maabot ang likuran ng aming Lvov group at makuha Kanlurang Ukraine.
Kung ang Finland ay pumanig sa Alemanya, posible na ang hukbo nito ay susuportahan ng mga dibisyon ng Aleman upang salakayin ang Leningrad mula sa hilaga-kanluran.
Sa Timog, posibleng asahan ang isang sabay-sabay na paglipat kasama ang hukbong Aleman patungo sa opensiba mula sa mga rehiyon ng hilagang Romania sa pangkalahatang direksyon ng Zhmerinka ng hukbo ng Romania, na suportado ng mga dibisyon ng Aleman.
Dahil sa hypothetical na senaryo na nakabalangkas para sa Germany, ang sumusunod na deployment at pagpapangkat ng mga pwersa nito ay maaaring asahan:
– hilaga ng bukana ng ilog. Ang San Germans ay maaaring magkaroon ng hanggang 123 infantry at hanggang 10 tank division at karamihan sa kanilang aviation sa harap ng Memel-Sedlce;
- timog ng bukana ng ilog. San - hanggang sa 50 infantry at 5 tank division, kasama ang kanilang pangunahing pagpapangkat sa lugar ng Kholm, Tomashev, Lublin.
Posible na ang mga Aleman, upang sakupin ang Ukraine, ay ituon ang kanilang pangunahing pwersa sa timog, sa mga lugar ng Siedlce at Lublin, upang maihatid ang pangunahing suntok sa pangkalahatang direksyon ng Kyiv.
Ang pag-atake na ito ay malamang na sasamahan ng isang sumusuportang pag-atake sa hilaga mula sa East Prussia, gaya ng ipinahiwatig sa itaas.
Sa opsyong ito ng pagkilos, dapat asahan ng Germany na maglalaan ang mga German ng 110-120 infantry divisions, ang bulto ng kanilang mga tanke at sasakyang panghimpapawid para sa mga operasyon sa timog, na nag-iiwan ng 50-60 infantry divisions, ilang mga tanke at sasakyang panghimpapawid para sa mga operasyon sa hilaga.
Ang pangunahing, pinaka-pampulitika na kapaki-pakinabang para sa Alemanya, at, samakatuwid, ang pinaka-malamang ay ang 1st na opsyon ng mga aksyon nito, i.e. kasama ang pag-deploy ng mga pangunahing pwersa ng hukbong Aleman sa hilaga ng bukana ng ilog. San.
Ang tinatayang time frame para sa deployment ng mga hukbong Aleman sa ating mga kanlurang hangganan ay 10–15 araw mula sa simula ng konsentrasyon.
Ang pagkumpleto ng deployment ng 30 Romanian infantry divisions sa ating hangganan sa Romania, at ang kanilang pangunahing grupo - hanggang 18 infantry. mga dibisyon - sa lugar ng Botogoshchani, Sugawa, maaari mong asahan ang 15 - 20 araw.
Kaugnay ng hukbong Finnish, inaasahan ang sumusunod na deployment:
1. sa harapan mula sa Gulpo ng Finland hanggang Savonlina hanggang 6 na impanterya. mga dibisyon na sinusuportahan ng 3-4 na dibisyon ng Aleman;
2. upang masakop ang direksyon sa Kuopio, Ioemsu - sa harap ng Onkamo, Ilomantiki, Nurmes - hanggang 3 infantry. mga dibisyon;
3. upang masakop ang direksyon ng Uleabor sa harapan ng Kukhtonii, Suomussamiemi - hanggang 2 infantry. mga dibisyon;
4. sa lugar ng Merkjärvi - hanggang 2 infantry. mga dibisyon;
5. sa lugar ng Petsamo - hanggang 2 infantry. mga dibisyon.
Ang huling deployment ng hukbong Finnish ayon sa ipinahiwatig na opsyon ay maaaring asahan sa ika-20 - ika-25 araw.
Ang posibilidad ng konsentrasyon ng mga makabuluhang pwersa ng hukbo ng Finnish sa direksyon ng Vyborg-Leningrad, na sinusuportahan dito ng mga dibisyon ng Aleman, ay paunang natukoy ang posibilidad ng mga aktibong aksyon ng kaaway sa direksyon na ito.
Sa hinaharap, sa teatro na ito, ang posibilidad ng mga pandiwang pantulong na pag-atake ng kaaway sa mga direksyon ng Petrozavodsk at Kandalaksha ay hindi maiiwasan.
Ang pinaka-malamang na pagkilos ng mga armada ng hukbong dagat ng kaaway ay:
armada ng Aleman
a) blockade sa Baltic Sea;
b) pagkakaloob at paglapag ng mga tropa sa rehiyon ng Libau at pagkuha ng kapuluan ng Moonsund;
c) ang pagnanais na makapasok sa Gulpo ng Finland at pilitin ang aming fleet na umalis sa silangan;
d) sa North Sea, ang mga German ay maaaring bumuo ng mga operasyong pang-cruising at mga operasyon sa ilalim ng tubig upang harangin ang ating mga daungan sa Murmansk at Arkhangelsk.
Ang Italian fleet ay magkakaroon ng mga pangunahing operasyon nito sa Black Sea.
Sa silangan
Tulad ng nabanggit sa itaas, maaari nating asahan ang mga konsentrasyon laban sa atin mula sa Japan - hanggang 50 infantry divisions, hanggang 1200 tank at hanggang 3000 self-propelled na baril, at ang mga tanke at eroplanong ito at hanggang 30 infantry. ang mga dibisyon ay maaaring puro sa loob ng 25 - 30 araw, mula kung saan maaari nating asahan ang paglipat sa isang pangkalahatang opensiba ng hukbong Hapones.
Naniniwala ako na ang utos ng Hapon ay malamang na magtatakda ng pagkuha sa ating rehiyon ng Primorye bilang agarang layunin ng mga pagkilos nito ng mga pwersang pang-dagat at pandagat. Kinumpirma ito ng pagkakaroon ng 4 na departamento ng hukbong Hapones, pitong dibisyon ng infantry laban sa Primorye at masinsinang gawain upang ihanda ang teatro sa direksyong ito.
Kapag naghahanda ng mga aksyon laban sa Japan, kinakailangan ding isaalang-alang ang mga aksyon laban sa ating silangang baybayin at mga daungan ng malakas na hukbong-dagat ng Japan.
IV. Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Aming Strategic Deployment
Sa panahong ito, kung kinakailangan na estratehikong i-deploy ang armadong pwersa ng Unyong Sobyet sa dalawang larangan, kinakailangang isaalang-alang ang Kanluraning teatro bilang pangunahing teatro, at dito dapat nakakonsentra ang ating pangunahing pwersa.
Sa Silangan, dahil sa posibilidad na magkaroon ng makabuluhang pwersang Hapones na lumitaw laban sa atin, kinakailangang magtalaga ng mga puwersang ganap na magagarantiya sa atin ng katatagan ng sitwasyon.
Ang natitirang bahagi ng ating mga hangganan ay dapat na sakop ng kaunting puwersa, katulad:
a) ang 88th Infantry Division, mga ekstrang bahagi at mga guwardiya sa hangganan ay nananatiling nagbabantay sa North Coast;
b) ang pagbabantay sa mga baybayin ng Black Sea mula Odessa hanggang Kerch, bilang karagdagan sa Black Sea Fleet, ay nananatiling 156th Infantry Division, mga ekstrang bahagi, coastal defense at border guards;
c) pagbabantay sa baybayin ng Black Sea mula Kerch hanggang Sukhumi - ang 28th Mountain Rifle Division at Border Guard;
d) Ang Transcaucasia ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-alis sa 5 rifle division, kung saan 4 na bundok, 2 cavalry division at 2 tank brigade;
e) ang mga hangganan sa Gitnang Asya ay sinigurado ng 2 mountain rifle division, 4 na cavalry division at border guards.
Sa kabuuan, ang mga sumusunod na field troop ay naiwan sa hilagang at timog na hangganan:
11 rifle division, 7 sa kanila ay mga dibisyon ng bundok;
6 na dibisyon ng cavalry at 2 tank brigade.
Para sa mga aksyon sa Silangan, laban sa Japan, kinakailangang magtalaga ng:
28 arrow. mga dibisyon, kung saan 4 ay mga motorized na dibisyon;
2 dibisyon ng tangke;
4 na dibisyon ng cavalry;
3 magkahiwalay na brigada ng pahina;
3 airborne brigades;
8 tank brigades, at isang kabuuang 5741 tank at tankette;
44 aviation regiments, na binubuo ng 2,655 aircraft at 692 aircraft ng Pacific Fleet, para sa kabuuang 3,347 aircraft.
Sa kabuuang kaliwa sa hilagang, timog at silangang mga hangganan ng USSR:
39 arrow, mga dibisyon;
2 dibisyon ng tangke;
10 dibisyon ng cavalry;
3 dept. palaso mga brigada;
3 airborne brigades;
10 tank brigades;
69 aviation regiments.
Ang mga sumusunod ay hinirang upang magsagawa ng mga operasyon sa Kanluran:
143 arrow mga dibisyon; kung saan 6 ay pambansa - Baltic;
7 motorized divisions;
16 na dibisyon ng tangke;
10 dibisyon ng cavalry;
15 tank brigade;
159 aviation regiments, na may 6422 aircraft noong Setyembre 15.
V. Ang Mga Pundasyon ng Ating Strategic Deployment sa Kanluran
Ang pangunahing pwersa ng Pulang Hukbo sa Kanluran, depende sa sitwasyon, ay maaaring italaga sa timog ng Brest-Litovsk upang putulin ang Alemanya mula sa mga bansang Balkan na may malakas na suntok sa direksyon ng Lublin at Krakow at higit pa sa Breslau (Bratislav) sa unang yugto ng digmaan, alisin ito sa pinakamahalagang mga baseng pang-ekonomiya at tiyak na impluwensyahan ang mga bansang Balkan hinggil sa kanilang pakikilahok sa digmaan; o hilaga ng Brest-Litovsk, na may tungkuling talunin ang pangunahing pwersa ng hukbong Aleman sa loob ng East Prussia at makuha ang huli.
Ang pangwakas na desisyon sa deployment ay depende sa sitwasyong pampulitika na bubuo sa simula ng digmaan, ngunit sa mga kondisyon ng panahon ng kapayapaan ay itinuturing kong kinakailangan na magkaroon ng parehong mga opsyon na binuo.
Ang unang opsyon ay deployment sa timog ng Brest-Litovsk. Ang mga batayan ng pag-deploy na ito ay dapat na:
1. Mahigpit na takpan ang ating mga hangganan ng aktibong depensa sa panahon ng konsentrasyon ng mga tropa.
2. Sa pakikipagtulungan sa kaliwang bahagi ng hukbo ng Western Front, ang pwersa ng South-Western Front ay nagdulot ng mapagpasyang pagkatalo sa grupong Lublin-Sandomierz ng kaaway at nakarating sa ilog. Vistula. Kasunod nito, humampas sa pangkalahatang direksyon ng Kielce, Krakow at maabot ang ilog. Tilitsa at ang itaas na bahagi ng ilog. Oder.
3. Sa panahon ng operasyon, mahigpit na takpan ang mga hangganan ng Northern Bukovina at Bessarabia.
4. Sa pamamagitan ng mga aktibong aksyon ng North-Western at Western fronts, i-pin down ang karamihan sa mga pwersang German sa hilaga ng Brest-Litovsk at sa East Prussia, habang mahigpit na sinasaklaw ang mga direksyon ng Minsk at Pskov.
Ang welga ng ating mga pwersa sa direksyon ng Krakow at Bratislava, na pinutol ang Alemanya mula sa mga bansang Balkan, ay nakakuha ng pambihirang kahalagahang pampulitika.
Bilang karagdagan, ang isang welga sa direksyon na ito ay magaganap sa teritoryo ng dating Poland, na hindi pa rin handa sa mga tuntunin ng depensa.
Kapag nag-deploy ng Armed Forces ng USSR ayon sa pangunahing opsyon na ito, ang sumusunod na pagpapangkat ay iminungkahi.
Direkta sa Kanluran, i-deploy ang tatlong front - North-Western, Western at South-Western, na may mga hangganan:
– sa pagitan ng Northwestern at Western sa mga linya ng Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Alenshtein;
– sa pagitan ng Kanluran at Timog-kanluran – ilog. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
Northwestern Front - pangunahing gawain:
1. Ang pagtatanggol sa baybayin ng Baltic Sea, kasama ang Baltic Fleet, ay maiwasan ang mga amphibious landings ng kaaway.
2. Mahigpit na takpan ang mga direksyon ng Minsk at Riga-Pskov at sa anumang pagkakataon ay hindi pinapayagan ang mga German na salakayin ang ating teritoryo.
3. Upang bawasan ang harap ng 11th Army at sakupin ang isang mas kapaki-pakinabang na panimulang posisyon para sa opensiba, sa panahon ng konsentrasyon ng mga tropa, sa pakikipagtulungan sa 3rd Army ng Western Front, makuha ang lugar ng Sejny, Suwalki at maabot ang harapan ng Shitkemen, Filipovo, Rachki.
4. Pagkatapos magkonsentrar ng mga tropa, mag-welga sa pangkalahatang direksyon ng Insterburg, Alenstein, kasama ang Western Front, i-pin down ang mga pwersang Aleman sa East Prussia.
Ang harap ay magkakaroon ng 8 at 11 hukbo.
8th Army - naka-deploy sa Polangen, Jurburg front, na binubuo ng:
6 na mga arrow, mga dibisyon;
1 tank brigada.
11th Army – paunang deployment front Yurburg, Druskeniki, na binubuo ng:
9 na mga arrow, mga dibisyon;
1 tank brigade.
Ang front command ay nasa agarang pagtatapon nito:
1 arrow, dibisyon sa pagtatanggol ng baybayin sa rehiyon ng Libau;
1 arrow, dibisyon - sa lugar ng Mitava;
Mechanized Corps (mula sa Leningrad Military District) - sa likod ng 8th Army;
Mechanized Corps (Pribovo) - sa likod ng 11th Army.
Sa kabuuan, ang North-Western Front ay magkakaroon ng:
17 arrow mga dibisyon;
4 na dibisyon ng tangke;
2 motorized rifle division;
2 tank brigada;
20 aviation regiment.
Magkaroon ng 3 arrow sa reserba ng High Command sa likod ng North-Western at Western Front. mga dibisyon sa lugar ng Dvinsk, Polotsk, Minsk.
Ang Western Front - ang pangunahing gawain - matatag na sumasaklaw sa direksyon ng Minsk, tumutok sa mga tropa, na may sabay-sabay na welga sa North-Western Front, sa pangkalahatang direksyon ng Alenstein, i-pin down ang mga pwersang Aleman na tumutok sa East Prussia. Sa paglipat ng mga hukbo ng Southwestern Front sa opensiba, ang pag-atake ng kaliwang flank na hukbo sa pangkalahatang direksyon ng Ivangorod, tulungan ang Southwestern Front na talunin ang pangkat ng Lublin ng kaaway at, higit pang pagbuo ng operasyon sa Radom, suportahan ang mga aksyon. ng Southwestern Front mula sa hilaga.
Ang harap ay may apat na hukbo - 3, 10, 13 at 4.
3rd Army - naka-deploy sa harap ng Grodno, Shchuchin, na binubuo ng:
5 arrow, mga dibisyon;
1 tangke brigada;
10th Army - naka-deploy sa Shchuchin, Ostrov front, na binubuo ng:
10 arrow, mga dibisyon;
1 departamento dibisyon ng tangke;
3 dibisyon ng cavalry;
1 tank brigada.
13th Army - naka-deploy sa Ostrov, Drogichin front, na binubuo ng:
5 arrow, mga dibisyon.
4th Army - naka-deploy sa harap ng Drogichin, Brest-Litovsk, Pischa, na binubuo ng:
12 arrow, mga dibisyon;
2 dibisyon ng tangke;
1 motorized rifle division;
2 tank brigada;
Pinsk river flotilla.
Bilang karagdagan, ang command sa frontline ay may 3 arrow sa kanyang agarang pagtatapon. mga dibisyon sa Volkovysk, Slonim area.
Sa kabuuan, ang Western Front ay magkakaroon ng:
35 arrow mga dibisyon;
3 dibisyon ng tangke;
1 de-motor na rifle. dibisyon;
3 dibisyon ng cavalry;
4 tank brigades;
39 aviation regiments.
Kaya, mula sa baybayin ng Baltic Sea hanggang Brest-Litovsk (incl.), ayon sa pagpipiliang ito, ang mga sumusunod ay inilaan para sa pag-deploy:
55 arrow, mga dibisyon;
7 dibisyon ng tangke;
3 motorized rifle, mga dibisyon;
3 dibisyon ng cavalry;
6 tank brigades;
1 airborne brigade;
59 aviation regiments.
Ang Southwestern Front - ang pangunahing gawain - matatag na sumasakop sa mga hangganan ng Bessarabia at Northern Bukovina, sa pamamagitan ng pag-concentrate ng mga tropa, sa pakikipagtulungan sa 4th Army ng Western Front, ay nagdulot ng isang mapagpasyang pagkatalo sa pangkat ng Lublin-Sandomierz ng kaaway at umabot sa ilog. Vistula. Kasunod nito, mag-strike sa mga direksyon ng Kielce - Petrokov at Krakow, makuha ang lugar ng Kielce - Petrokov at maabot ang ilog. Pilica at ang itaas na bahagi ng ilog. Oder.
Ang harap ay may 6 na hukbo - 5, 19, 6, 12, 18 at 9.
5th Army - na-deploy sa harap ng Shatsk, Vladimir-Volynsky, na binubuo ng:
12 arrow, mga dibisyon;
1 dibisyon ng tangke;
1 tank brigada.
19th Army - naka-deploy sa Vladimir-Volynsky, Lyubycha front, na binubuo ng:
7 arrow, mga dibisyon.
Ang command at punong-tanggapan ng hukbo ay mula sa North Caucasus Military District.
6th Army - naka-deploy sa harap ng Lyubych, Senyava, Surokov (silangang Yaroslavsk), na binubuo ng:
15 arrow, mga dibisyon;
2 dibisyon ng cavalry;
1 tank brigada.
12th Army - naka-deploy sa harap ng Surokov, Przemysl, demanda. Tyrava Voloska (12 km timog-silangan ng Birga), na binubuo ng:
15 arrow, mga dibisyon;
2 dibisyon ng tangke;
1 motorized rifle, mga dibisyon;
2 mechanized corps mula sa OdVO;
1 tank brigada.
18th Army - naka-deploy sa Tyrava-Voloska, Lipkani front, na binubuo ng:
12 arrow, mga dibisyon, kung saan hindi bababa sa 7 ang dapat nasa kanang pakpak ng hukbo para sa pag-atake sa Tarnow.
Ang command at headquarters ng hukbo ay mula sa HVO.
9th Army - naka-deploy sa harapan ng Lipkana, sa tabi ng ilog. Prut, sa baybayin ng Black Sea, na binubuo ng:
8 arrow, mga dibisyon, isa sa kanila (156) sa pagtatanggol sa baybayin ng Crimean;
3 dibisyon ng cavalry, dalawa sa kanila mula sa North Caucasus Military District;
1 tank brigada.
Cavalry mekanisadong hukbo - sa rehiyon ng Lviv, na binubuo ng:
4 na dibisyon ng tangke;
2 motorized rifle division; 4 at 8 mechkor. KOVO;
2 dibisyon ng cavalry (5 cavalry).
Bilang karagdagan, ang front command ay nasa agarang pagtatapon nito:
1 arrow, dibisyon sa lugar ng Dubno-Brody;
1 arrow, dibisyon - sa lugar ng Khodorov;
Mechanized corps, na binubuo ng 2 tangke at 1 motorized rifle division - sa rehiyon ng Tarnopol, sa pagdating nito mula sa Moscow Military District.
Sa kabuuan, ang Southwestern Front ay magkakaroon ng:
70 pp dibisyon;
9 na dibisyon ng tangke;
4 na dibisyon ng motorized rifle;
7 dibisyon ng cavalry;
5 tank brigada;
81st aviation regiment.
Sa reserba ng High Command sa likod ng Southwestern Front ay mayroong:
5 arrow, mga dibisyon - sa lugar ng Shepetovka, Proskurov, Berdichev.
Kaya, sa timog ng Brest-Litovsk hanggang sa baybayin ng Black Sea na may ganitong opsyon sa pag-deploy ay itinalaga:
75 arrow, mga dibisyon;
9 na dibisyon ng tangke;
4 na dibisyon ng motorized rifle;
7 dibisyon ng cavalry;
5 tank brigada;
88 aviation regiments.
Ang mga dibisyon sa itaas ay maaaring tumutok:
sa ika-5 araw mula sa simula ng pagpapakilos: 17 arrow, mga dibisyon;
sa araw na 6 - 22 arrow, mga dibisyon;
sa ika-10 araw - 24 na mga arrow, mga dibisyon;
sa ika-15 araw - 29 na mga arrow, mga dibisyon;
sa araw na 20 - 46 na mga arrow, mga dibisyon;
sa ika-25 araw - 56 na mga arrow, mga dibisyon;
sa araw na 30 - 68 na mga arrow, mga dibisyon;
sa araw na 35 - 75 na mga arrow, mga dibisyon.
Dahil dito, sa kasalukuyang kapasidad ng mga riles sa timog-kanluran, ang konsentrasyon ng mga pangunahing pwersa ng mga front army ay matatapos lamang sa ika-30 araw mula sa pagsisimula ng mobilisasyon, pagkatapos lamang nito ay posible na maglunsad ng pangkalahatang opensiba sa lutasin ang mga gawaing iniharap sa itaas.
Ang nasabing huli na deployment ng mga hukbo ng Southwestern Front ay ang tanging, ngunit seryoso, disbentaha ng opsyon sa pag-deploy na ito.
Ang pangalawang opsyon ay ang deployment sa hilaga ng Brest-Litovsk.
Ang mga batayan ng pag-deploy na ito ay dapat na:
1. Malakas na takip ng mga direksyon sa Minsk at Pskov sa panahon ng konsentrasyon ng mga tropa.
2. Nagdulot ng mapagpasyang pagkatalo sa pangunahing pwersa ng hukbong Aleman na nakakonsentra sa Silangang Prussia at nabihag ang huli.
3. Sa pamamagitan ng isang auxiliary strike mula sa Lviv, hindi lamang mahigpit na sakop ang Western Ukraine, Northern Bukovina at Bessarabia, ngunit talunin din ang grupo ng kaaway sa lugar ng Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Ang pagkatalo ng mga Aleman sa Silangang Prussia at ang paghuli sa huli ay may katangi-tanging pang-ekonomiya at, higit sa lahat, pampulitikang kahalagahan para sa Alemanya, na hindi maiiwasang makakaapekto sa buong takbo ng pakikibaka laban sa Alemanya.
Kapag nilutas ang problemang ito, kinakailangang isaalang-alang:
1. Malakas na paglaban, sa pagpapakilala ng mga makabuluhang pwersa, na sa lahat ng pagkakataon ay tiyak na ibibigay ng Alemanya sa paglaban para sa East Prussia.
2. Mahirap na natural na kondisyon ng East Prussia, na lubhang nagpapalubha sa pagsasagawa ng mga opensibong operasyon.
3. Ang pambihirang paghahanda ng teatro na ito para sa pagtatanggol at lalo na sa mga relasyon sa engineering at kalsada.
Bilang konklusyon, lumitaw ang mga pangamba na ang labanan sa larangang ito ay maaaring humantong sa matagal na mga labanan, itali ang ating mga pangunahing pwersa at hindi magbibigay ng kinakailangan at mabilis na epekto, na kung saan ay gagawing hindi maiiwasan at mapabilis ang pagpasok ng mga bansang Balkan sa digmaan laban sa atin.
Kung ang deployment ng ating Sandatahang Lakas ay hindi maiiwasan sa ilalim ng opsyong ito, ang sumusunod na pagpapangkat sa kanila ay iminungkahi.
Ang mga hangganan sa pagitan ng North-Western, Western at South-Western front ay magiging kapareho ng sa unang opsyon sa pag-deploy.
Ang North-Western Front - ang pangunahing gawain ay ang pag-concentrate ng mga tropa, pag-atake sa kaaway na may pangwakas na layunin, kasama ang Western Front, talunin ang kanyang grupo sa East Prussia at angkinin ang huli.
Ang harap ay may 8 at 11 hukbo.
8th Army - naka-deploy sa Polangen, Jurburg front, na binubuo ng:
10 arrow, mga dibisyon, dalawa sa kanila mula sa Latvian SSR;
2 dibisyon ng tangke;
1 motorized division;
1 tank brigada.
11th Army - naka-deploy sa harap ng Jurburg (claim) Druskeniki, na binubuo ng:
11 arrow mga dibisyon, dalawa sa kanila mula sa Lithuanian SSR;
2 dibisyon ng tangke;
1 motorized division;
1 tank brigada.
Ang Front Command ay nasa agarang pagtatapon nito:
– sa teritoryo ng Latvian SSR – isang arrow. dibisyong nagbabantay sa baybayin sa rehiyon ng Libau, dalawang palaso. mga dibisyon ng Estonian SSR - sa reserba sa rehiyon ng Mitava;
– sa lugar ng Shavli, Ponevezh – 6 na arrow. mga dibisyon, mula sa mga dibisyon na may panahon ng kahandaan na 15 - 30 araw.
Sa kabuuan, ang North-Western Front ay magkakaroon ng:
30 arrow, mga dibisyon, kung saan 6 ay pambansa;
2 motorized na dibisyon;
4 na dibisyon ng tangke;
2 dept. tank brigades;
20 aviation regiment, at kabuuang 1140 na sasakyang panghimpapawid.
Western Front - ang pangunahing gawain ay ang hampasin sa hilaga ng ilog. Ang Bug, sa pangkalahatang direksyon ng Alenstein, kasama ang mga hukbo ng North-Western Front, ay nagdulot ng isang mapagpasyang pagkatalo sa mga hukbong Aleman na nakatuon sa teritoryo ng East Prussia, nakuha ang huli at naabot ang mas mababang bahagi ng ilog. Vistula.
Kasabay nito, sa isang welga mula sa kaliwang flank na hukbo, sa pangkalahatang direksyon ng Ivangorod, kasama ang mga hukbo ng Southwestern Front, talunin ang grupo ng kaaway ng Ivangorod-Lublin at umabot din sa ilog. Vistula.
Ang harap ay may apat na hukbo - 3, 10, 13 (mula sa Moscow Military District) at 4.
3rd Army - naka-deploy sa harap ng Grodno, Shchuchin, na binubuo ng:
6 na palaso mga dibisyon;
1 tank brigada.
10th Army - naka-deploy sa Shchuchin, harap ng Chizhov, na binubuo ng:
15 arrow mga dibisyon;
1 motorized division;
2 dibisyon ng tangke;
3 dibisyon ng cavalry;
1 tank brigada.
13th Army - naka-deploy sa harap ng Chizhov, Vysoko-Litovsk, na binubuo ng:
6 na palaso mga dibisyon;
1 tank brigada.
4th Army - naka-deploy sa harap Vysoko-Litovsk, Brest-Litovsk, Pischa, na binubuo ng:
10 arrow mga dibisyon;
2 tank brigada;
Pinsk river flotilla.
Bilang karagdagan, ang front command ay nasa agarang pagtatapon nito:
4 na palaso mga dibisyon - sa lugar ng Slonim, Volkovysk;
Mechanized corps, na binubuo ng 2 tangke at 1 motorized rifle division (mula sa Moscow Military District) - sa rehiyon ng Lida, Baranovichi;
1 departamento dibisyon ng tangke - sa lugar ng Pruzhany.
Sa kabuuan, ang Western Front ay magkakaroon ng:
41 arrow dibisyon;
2 motorized na dibisyon;
5 dibisyon ng tangke;
3 dibisyon ng cavalry;
4 tank brigades;
70 aviation regiment.
Sa reserba ng High Command sa likod ng North-Western at Western Front ay mayroong:
14 na palaso mga dibisyon, 4 na utos ng corps at 1 hukbo (mula sa Ordnance Military District) - sa rehiyon ng Dvinsk, Polotsk; Minsk.
Ang reserba ng High Command ay inilaan para sa pagbuo ng isang pag-atake, o para sa isang counterattack laban sa isang sumusulong na kaaway. Ang posibilidad ng paggamit ng bahagi ng mga dibisyon ng reserba para sa mga operasyon sa direksyon ng Leningrad-Vyborg ay hindi maaaring itapon.
Kaya, mula sa baybayin ng Baltic Sea hanggang sa mga puno ng ilog. Pripyat, laban sa posibleng 120 - 123 infantry at motorized divisions at 10 tank division ng Germans, magkakaroon tayo ng:
85 arrow mga dibisyon, kung saan 6 ay pambansa;
4 na motorized na dibisyon;
9 na dibisyon ng tangke;
7 tank brigada;
3 dibisyon ng cavalry;
90 aviation regiments, at sa kabuuan ay humigit-kumulang 5,500 tank at 5,500 aircraft.
Bukod pa rito, ang Northern Front aviation na nakatalaga sa lugar ng Leningrad at sa timog, maliban sa mountain air defense aviation, ay maaaring kasangkot dito bahagyang o ganap. Leningrad.
Ang mga nabanggit na mga dibisyon ay maaaring puro sa mga sumusunod na panahon:
sa ika-5 araw mula sa simula ng pagpapakilos - 13 arrow. mga dibisyon;
sa araw na 8 – 28 arrow. mga dibisyon; sa araw na 10 – 30 arrow. mga dibisyon;
sa araw na 15 – 44 na arrow. mga dibisyon;
sa araw na 20 – 66 na arrow. mga dibisyon;
sa araw na 25 – 79 arrow. mga dibisyon, ang natitirang mga dibisyon ay darating sa ika-30 araw.
Kaya, ang konsentrasyon ng mga hukbo ay magtatapos sa ika-20 araw mula sa pagsisimula ng pagpapakilos, ang mga reserbang dibisyon ng harapan at ang Mataas na Utos ay magtutuon sa mga unang araw ng operasyon.
Sa loob ng 20 araw ng konsentrasyon ng mga tropa at bago sila pumunta sa opensiba, obligado ang mga hukbo na aktibong ipagtanggol, umaasa sa mga pinatibay na lugar, upang mahigpit na isara ang ating mga hangganan at pigilan ang mga Aleman sa pagsalakay sa ating teritoryo.
Sa kondisyon na ang mga riles ay gumagana nang buong alinsunod sa plano ng transportasyon ng tropa, ang araw ng paglipat sa isang pangkalahatang opensiba ay dapat itakda sa 25 araw mula sa pagsisimula ng mobilisasyon, i.e. 20 araw mula sa simula ng konsentrasyon ng mga tropa.
Ang mga gawain ng air force ay:
1. Pinagsanib na pagkilos sa mga pwersang panglupa laban sa mga pormasyon ng labanan ng kaaway at, higit sa lahat, laban sa kanyang malalaking grupo.
2. Lumalaban sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway sa mga paliparan at sa himpapawid.
3. Kasama ang naval aviation at ang hukbong-dagat, ang paglaban sa hukbong-dagat ng kalaban sa Baltic Sea at ang mga pagtatangka nitong mapunta ang mga amphibious assault forces.
4. Pigilan ang mga pag-atake sa himpapawid ng kaaway.
5. Pagbabawal sa transportasyon ng militar sa mga konsentrasyon.
6. Mga welga laban sa malalaking pasilidad ng militar-industriyal.
South-Western FRONT - ang pangunahing gawain ay upang masakop ang Western Ukraine at Bessarabia na may aktibong pagtatanggol sa Carpathians at kasama ang hangganan ng Romania, sa parehong oras, na may isang welga mula sa harap ng Bridges - Velikie, Rawa-Russka, Senyawa, sa pangkalahatang direksyon ng Lublin, kasama ang kaliwang bahagi ng hukbo ng Western Front, talunin ang grupo ng kaaway na Ivangorod-Lublin at maabot ang gitnang pag-abot ng ilog. Vistula.
Ang harap ay may limang hukbo - 5, 6, 12, 18 at 9.
5th Army - naka-deploy sa harap ng Shatsk, Vladimir-Volynsky, Stoyanov, na binubuo ng:
6 na palaso mga dibisyon;
1 departamento dibisyon ng tangke;
1 tank brigada.
6th Army - naka-deploy sa harap Mosty - Velikiye, Rava-Russka, Senyava, Medyka, na binubuo ng:
10 arrow mga dibisyon;
2 cavaliers, mga dibisyon;
1 tank brigada.
12th Army - naka-deploy sa harap ng Medyka, Przemysl, Turka, na binubuo ng:
6 na palaso mga dibisyon;
1 tank brigada.
18th Army - naka-deploy sa harap ng Turka, Lipcani, na binubuo ng:
4 na palaso mga dibisyon.
Command at punong-tanggapan ng hukbo mula sa HVO.
9th Army - naka-deploy sa harapan ng Lipkana, sa tabi ng ilog. Prut sa baybayin ng Black Sea, na binubuo ng:
5 arrow mga dibisyon at 1 dibisyon (156) sa pagtatanggol sa baybayin ng Crimean;
3 dibisyon ng cavalry (2 sa kanila mula sa North Caucasus Military District);
1 tank brigada.
Cavalry mekanisadong hukbo - sa lugar ng Zholkiev, Yavorov, Lviv. Tambalan:
4 na dibisyon ng tangke;
2 motorized na dibisyon;
2 dibisyon ng cavalry.
Bilang karagdagan, ang front command ay nasa agarang pagtatapon nito:
3 arrow mga dibisyon - sa lugar ng Brody, Rivne, Lutsk;
Mechanized corps (mula sa OdVO), sa rehiyon ng Lutsk.
Sa kabuuan, ang Southwestern Front ay magkakaroon ng:
40 arrow mga dibisyon;
3 motorized na dibisyon,
7 dibisyon ng tangke;
7 dibisyon ng cavalry;
4 tank brigades;
58 aviation regiments, at kabuuang 3,480 aircraft.
Magkaroon ng 4 na arrow sa reserba ng Main Command sa likod ng Southwestern Front sa lugar ng Shepetovka, Proskurov, Berdichev. mga dibisyon.
Kaya, sa timog ng Brest-Litovsk laban sa 50 German, 30 Romanian at 15 Hungarian infantry divisions ay magkakaroon tayo ng:
44 na palaso mga dibisyon;
3 motorized divisions;
7 dibisyon ng tangke;
4 tank brigades;
7 dibisyon ng cavalry;
58 aviation regiments.
Ang ipinahiwatig na mga dibisyon ay maaaring puro sa mga sumusunod na panahon:
sa ika-5 araw mula sa simula ng pagpapakilos - 17 arrow. mga dibisyon;
sa araw na 6 – 19 arrow. mga dibisyon;
sa araw na 10 – 23 arrow. mga dibisyon;
sa araw na 15 - 34 na mga arrow. mga dibisyon;
sa araw na 20 – 39 arrow. mga dibisyon.
Ang mga gawain ng mga hukbong panghimpapawid sa Southwestern Front ay:
1. Pinagsanib na pagkilos sa mga pwersang panglupa laban sa mga pormasyon ng labanan ng kaaway;
2. Paglaban sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway;
3. Kasama ang naval aviation at ang hukbong-dagat, ang paglaban sa hukbong-dagat ng kaaway sa Black Sea at ang mga pagtatangka nitong mapunta ang mga amphibious assault forces;
4. Pigilan ang mga pag-atake sa himpapawid ng kaaway;
5. Tulong sa ating Western Front aviation para sa mga gawain ng High Command;
6. Pagbabawal sa transportasyong militar sa mga konsentrasyon;
7. Mga welga laban sa mga pasilidad ng militar-industriyal ng kaaway.
Sa kabuuan, sa Kanluran, mula sa baybayin ng Baltic Sea hanggang sa baybayin ng Black Sea, ang mga sumusunod ay itinalaga:
129 arrow. mga dibisyon;
7 motorized rifle division;
16 na dibisyon ng tangke;
10 dibisyon ng cavalry;
11 tank brigades;
148 aviation regiments.
Deployment sa hilagang-kanluran ng ating mga hangganan.
Anuman ang desisyon sa pag-deploy sa Kanluran, ang estratehikong pag-deploy sa hilagang-kanluran ng ating mga hangganan ay dapat na ipailalim lalo na sa pagtatanggol ng Leningrad, na sumasaklaw sa riles ng Murmansk at pinapanatili ang ating kumpletong pangingibabaw sa Gulpo ng Finland. Ang maaasahang takip ng Leningrad ay ang pangunahing gawain sa hilaga. Ang Leningrad ay dapat na matatag na secure para sa amin sa lahat ng mga kondisyon.
Ang Finland lamang na pumapasok sa digmaan ay hindi malamang na ang pinaka-makatotohanang kaso ay ang sabay-sabay na paglahok ng Finland at Alemanya sa digmaan.
Isinasaalang-alang ang naunang nakasaad na balanse ng mga pwersa, ang ating mga aksyon sa hilagang-kanluran ay dapat na bawasan pangunahin sa aktibong pagtatanggol sa ating mga hangganan.
Para sa mga operasyon sa hilagang-kanluran, nilayon na magkaroon ng Northern Front na binubuo ng tatlong hukbo at isang hiwalay na rifle corps sa Estonian SSR.
14 Army - kasama ang mga pangunahing gawain - ang pagtatanggol sa hilagang baybayin at ang aming mga hangganan sa hilagang Karelia hanggang Ukhta.
Ang komposisyon ng hukbo ay 4 na dibisyon.
7 Army (ngayon ay nabuo na) - kasama ang mga pangunahing gawain ng pagtatanggol sa mga direksyon ng Ukhtinsky, Rebolsky at Petrozavodsk.
Komposisyon ng hukbo: 3 arrow. mga dibisyon.
23 Army - na may tungkulin na ipagtanggol ang direksyon ng Vyborg-Leningrad.
Komposisyon ng hukbo:
4 na palaso mga dibisyon;
2 tank brigada.
65 dept. mga bumaril. corps, na may tungkuling ipagtanggol ang baybayin ng Estonian SSR at ang mga isla ng Ezel at Dago, na binubuo ng:
1 palaso mga dibisyon;
1 departamento tagabaril mga brigada;
1 tank brigada.
Bilang karagdagan, ang front command ay nasa agarang pagtatapon nito:
1 palaso dibisyon sa lugar ng Leningrad;
1 palaso brigada sa Hanko Peninsula.
Sa kabuuan, ang mga sumusunod ay itinalaga para sa mga aksyon bilang bahagi ng Northern Front:
13 arrow mga dibisyon;
2 dept. palaso mga brigada;
3 tank brigada;
20 aviation regiment, at kabuuang 970 tank at 1050 aircraft.
Ang ipinahiwatig na pwersa ng Northern Front ay maaaring i-deploy sa ika-6 hanggang ika-8 araw ng mobilisasyon.
Ang mga gawain ng front air forces ay:
1. Pagtulong sa mga pwersa sa lupa sa mga aksyon laban sa mga pwersang panglupa ng kaaway at, higit sa lahat, laban sa malalaking grupo nito;
2. Pagkasira ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway;
3. Kasama ng naval aviation, isang strike sa navy ng Finland at Germany.
Mga gawain ng hukbong pandagat (SA parehong mga opsyon)
1. Northern Fleet:
a) mahigpit na hawakan ang Murmansk, nagtatanggol, kasama ang 14th Army, ang baybayin ng Kola Peninsula at ang Rybachy at Sredny peninsulas;
b) sa kaganapan ng isang pag-atake ng Finnish - upang tulungan ang 14th Army sa pagkuha ng daungan ng Petsamo;
c) magsagawa ng cruising operations kasama ang mga submarino sa mga ruta ng dagat sa kanlurang bahagi ng Norway at sa Hattegat Strait;
d) Ang sektor ng pagtatanggol sa baybayin ng White Sea, kasama ang mga yunit ng ArchVO, ay matatag na nagtatanggol sa pasukan sa White Sea.
2. Red Banner Baltic Fleet:
1) sa kaso ng paglahok ng Finland:
a) kasama ng aviation, sirain ang Finnish battle fleet;
b) tulong sa mga pwersang pang-lupa na tumatakbo sa mga baybayin ng Gulpo ng Finland at sa Hanko Peninsula, na sinisiguro ang kanilang mga gilid at sinisira ang mga panlaban sa baybayin ng Finnish;
c) tiyakin ang posibleng paglipat ng 1 - 2 infantry division mula sa baybayin ng Estonian SSR hanggang sa Hanko Peninsula;
2) maiwasan ang mga amphibious landings ng Aleman sa baybayin ng Latvian at Estonian SSR; talunin ang armada ng Aleman nang subukan nitong pumasok sa Gulpo ng Finland. Black Sea Fleet:
a) sa pamamagitan ng paglalagay ng mga minefield, ang mga aksyon ng mga submarino at sasakyang panghimpapawid, pinipigilan ang pagpasa ng armada ng kaaway sa Black Sea;
b) sa pamamagitan ng aktibong pagkilos ng Black Sea Fleet, sirain ang armada ng kaaway na dumaan sa Black Sea;
c) aktibong ipagtanggol ang ating mga baybayin mula sa pang-ibabaw na fleet ng mga potensyal na kaaway na pumasok sa Black Sea;
d) maiwasan ang mga landings sa baybayin ng Black Sea sa Crimea at Caucasus;
e) sa pamamagitan ng mga aktibong aksyon at, higit sa lahat, paglipad, paglalagay ng mga mina mula sa himpapawid, upang patuloy na labanan ang hukbong-dagat ng kaaway, lalo na sa Dagat ng Marmara;
f) matatag na i-secure ang gilid ng Southwestern Front mula sa dagat;
g) sa kaganapan ng isang pag-atake ng Romania, sirain ang armada ng Romania at matakpan ang mga komunikasyong pandagat nito;
h) sa kaganapan ng isang pag-atake ng Turko, talunin ang armada nito, matakpan ang mga komunikasyon sa dagat dito, at sirain ang daungan ng Trebizond.
VI. Ang Mga Pundasyon ng Ating Strategic Deployment sa Silangan
Ang mga pundasyon ng ating strategic deployment sa Silangan ay dapat na:
1. Sa lahat ng pagkakataon, pigilan ang mga Hapones na salakayin ang Primorye at protektahan ang mga baybayin ng Karagatang Pasipiko, Dagat ng Okhotsk, Sakhalin at Kamchatka mula sa mga posibleng pagtatangka ng mga tropang Hapones na lumapag ang mga tropa;
2. Sinasamantala ang kahigitan ng mga pwersa sa unang panahon ng digmaan at ang pagkakataong talunin ang mga Hapones nang paunti-unti, kaagad, pagkatapos na makumpleto ang pagpapakilos at konsentrasyon ng mga tropa, pumunta sa isang pangkalahatang opensiba, talunin ang unang pangkat ng mga tropang Hapones. at pumunta sa harapan ng Taonan, Qiqihar, Beianzhen, Samsin, Boli, Dongning . Sa hinaharap, isaisip ang mga aksyon upang talunin ang pangunahing pwersa ng hukbong Hapones at upang makuha ang Northern Manchuria.
Sa kaso ng sabay-sabay na digmaan ng USSR sa Kanluran at Silangan, ang mga sumusunod ay inilaan para sa mga aksyon sa Silangan:
24 na palaso mga dibisyon;
2 dibisyon ng tangke;
4 na dibisyon ng motorized rifle;
8 tank brigades;
4 na dibisyon ng cavalry;
44 aviation regiments, at kabuuang 5,741 tank at tankette at 3,347 aircraft;
Amur Flotilla, Pacific Fleet at mga garrison ng mga pinatibay na lugar.
Para sa kadalian ng pamamahala, kinakailangan upang mapanatili ang Far Eastern Front at i-deploy ang Trans-Baikal Front mula sa punong-tanggapan at mga departamento ng Trans-Baikal Military District.
Trans-Baikal Front – ang mga pangunahing gawain ay dapat na:
1. Sa pamamagitan ng mga mapagpasyang aksyon sa mga direksyon ng Solun, Taonan at Hailar - Qiqihar, sirain ang Solun at Hailar na grupo ng mga Hapones at, na nilalampasan ang Bol ridge kasama ang mga pangunahing pwersa. Khingan mula sa timog, pumunta sa Taonan area, Qiqihar para sa karagdagang aksyon sa Northern Manchuria;
2. Takpan ang katimugang hangganan ng MPR.
Ang harap ay magkakaroon ng 17 at 16 na hukbo.
17 Ang hukbo ay itinalaga para sa mga operasyon sa Thessaloniki sa lugar ng Lamyin Sume, ang lungsod ng Salkhita, ang lungsod ng Hamar Daba, Tamtsak Bulak. Komposisyon ng hukbo:
4 na motorized na dibisyon;
2 tank brigada;
3 motorized armored brigade.
16 Ang hukbo ay naka-deploy para sa mga operasyon sa Qiqihar - sa lugar ng istasyon. Matsievskaya, Staro-Tsurtskhatuy, Borzya, na binubuo ng:
6 na palaso mga dibisyon;
2 dibisyon ng tangke;
1 motorized division;
2 dibisyon ng cavalry;
1 tank brigada.
Far Eastern Front - pangunahing gawain:
1. Sa pamamagitan ng mga aktibong pagkilos sa direksyon ng Sakhalin, Sunari at Primorsky, talunin ang mga yunit ng Hapon at makarating sa harapan ng Beianzhen, Sanxing, Boli, Ning-An para sa karagdagang pagkilos sa Northern Manchuria;
2. Sa lahat ng pagkakataon, hawakan ang Primorye at i-secure ang baybayin ng Karagatang Pasipiko, Dagat ng Okhotsk, Sakhalin at Kamchatka mula sa mga posibleng pagtatangka ng mga tropang Hapones na mapunta ang mga tropa.
Ang harapan ay binubuo ng tatlong hukbo at isang hiwalay na hukbo. frame.
Ang harapan ay upang operational subordinate ang Pacific Fleet at ang Amur Flotilla, na ang huli ay muling itinalaga sa mga hukbo.
2. Ang Red Banner Army - para sa mga operasyon sa direksyon ng Beianzhen at higit pa sa Harbin, ito ay naka-deploy sa mga lugar ng Blagoveshchensk, Poyarkovoe, Mikhailovsk, Ivanovskoye, na binubuo ng:
33 arrow mga dibisyon;
1 tank brigade.
15 Army - para sa mga operasyon sa direksyon ng Sanxing, Boli at higit pa sa Fanzhen, na na-deploy sa lugar ng Stalinsk, Mikhailo-Semenovskoye, Birobidzhan at isang dibisyon (35) - Bikin, na binubuo ng:
3 arrow mga dibisyon;
1 tank brigada.
1st Red Banner Army - na-deploy sa lugar ng Dvoryanka, Grodskovsky Ur, Mikhailovsky, na binubuo ng:
10 arrow mga dibisyon;
3 arrow mga brigada;
2 dibisyon ng cavalry;
3 tank brigada.
Espesyal na arrow. Corps - kasama ang Northern Pacific Flotilla, ipagtanggol ang Lower Amur fortified area, De-Kastri, Nogaev Bay, Sakhalin at Kamchatka, na pumipigil sa paglapag ng mga tropang Hapones. Sa unang pagkakataon, angkinin ang katimugang bahagi ng Sakhalin.
Komposisyon ng katawan:
2 arrow mga dibisyon;
1 palaso brigada
Ang front command ay may 3 airborne brigade na agad nitong itatapon;
Mga misyon ng Air Force:
1. Pagsira ng mga tauhan ng kaaway at mga kuta sa pakikipagtulungan ng mga tropa;
2. Pagkasira ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway;
3. Pagkasira ng Sypingchai, Changchun, Qiqihar, Harbin, Jilin, Mukden, Jyo-Sampo, Lafazhang, Echo railway junctions at tunnels upang ipagbawal ang transportasyon ng militar.
4. Kasama ang Pacific Fleet:
a) pag-aaklas sa mga komunikasyon sa dagat ng Hapon mula sa mga isla hanggang Northern Manchuria;
b) pag-atake sa hukbong-dagat ng Hapon, mga sasakyang panghimpapawid at landing forces; c) magbigay ng tulong sa mga puwersa ng lupa at hukbong-dagat sa pagtatanggol ng Kamchatka at Sakhalin;
5. takpan ang konsentrasyon, deployment at pagkilos ng ating mga tropa gamit ang fighter aircraft;
6. sa mga espesyal na tagubilin mula sa High Command, magsagawa ng mga pagsalakay sa Japanese Islands.
Mga Gawain ng Pacific Fleet:
1. kasama ng mga tropa ng hukbo, ipagtanggol ang mga baybayin ng Karagatang Pasipiko mula sa bukana ng ilog. Tumen-Ulla hanggang Nikolaevsk-on-Amur, ang baybayin ng Dagat ng Okhotsk, Sakhalin at Kamchatka;
2. isara ang Kipot ng Tatar mula sa pagpasok ng mga barkong Hapones;
3. pag-atake ng mga submarino at sasakyang panghimpapawid sa mga komunikasyong maritime ng Hapon sa Dagat ng Japan at ang kanilang pagbara sa mga daungan ng Korea at kanlurang baybayin ng metropolis;
4. cruising operations ng mga submarino sa labas ng Kamchatka at sa silangang baybayin ng Japanese Islands;
5. pagbibigay ng kaliwang flank ng 1st Red Banner Army sa lugar ng Posyet at Slavyansky bays.
Ang pag-uulat ng mga pangunahing kaalaman ng aming strategic deployment sa Kanluran at Silangan, hinihiling ko ang kanilang pagsasaalang-alang.
MGA APLIKASYON:
1 at 3 deployment scheme sa Kanluran, sa mga mapa 40 century in/dm; Graphic na plano dor. transportasyon sa mga sheet.
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet S. Timoshenko
Hepe ng General Staff
Pulang Hukbo
Army General K. Meretskov
Manuscript sa letterhead: "People's Commissar of Defense ng USSR." Tagapagpatupad: Deputy Chief of Operations Directorate, Major General Vasilevsky. Script. Autograph.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 239, pp. 197-244.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. Mga Pagsasaalang-alang ng Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo sa plano para sa estratehikong pag-deploy ng Armed Forces of the Soviet Union kung sakaling magkaroon ng digmaan sa Germany at mga kaalyado nito [1]
[hindi mas maaga kaysa Mayo 15, 1941]
Nag-uulat ako para sa iyong pagsasaalang-alang sa plano para sa estratehikong pag-deploy ng Armed Forces of the Soviet Union kung sakaling magkaroon ng digmaan sa Germany at mga kaalyado nito.
I. Sa kasalukuyan, ang Germany, ayon sa Intelligence Directorate ng Red Army [2], ay may humigit-kumulang 230 infantry, 22 tank, 20 motorized, 8 air at 4 na dibisyon ng cavalry na naka-deploy, at may kabuuang 284 na dibisyon.
Sa mga ito, noong Mayo 15, 1941, hanggang 86 infantry, 13 tank, 12 motorized at 1 cavalry divisions, at isang kabuuang hanggang 112 divisions, ay nakakonsentra sa mga hangganan ng Unyong Sobyet.
Ipinapalagay na sa kasalukuyang sitwasyong pampulitika, ang Germany, kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa USSR, ay makakalaban sa amin ng hanggang 137 infantry, 19 tank, 15 motorized, 4 cavalry at 5 airborne divisions, at hanggang sa 180 dibisyon sa kabuuan.
Ang natitirang 104 na dibisyon ay malamang na nasa gitna ng bansa sa reserba - 22 infantry divisions, 1 cavalry division, 1 infantry division, 1 airborne division, sa kabuuan ay 25 divisions; sa Denmark, Belgium, Holland at France - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 air. dec. div., 45 dibisyon sa kabuuan; Yugoslavia - 7 dibisyon ng infantry, 7 dibisyon sa kabuuan; Greece - 7 infantry divisions, 1 cavalry division, 8 divisions sa kabuuan; Bulgaria - 3 infantry division, 3 division sa kabuuan; Africa - 5 infantry divisions, 1 cavalry division, 1 TD, 7 divisions sa kabuuan; Norway - 9 na dibisyon ng infantry, 9 na dibisyon sa kabuuan; kabuuang 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 hangin. dec. mga dibisyon; kabuuang 104 na dibisyon [sa gitna ng bansa sa kanlurang hangganan, sa Norway, sa Africa, sa Greece at Italy] [3].
Malamang, ang pangunahing pwersa ng hukbong Aleman, na binubuo ng 76 infantry, 11 tank, 8 motorized, 2 cavalry at 5 air, at isang kabuuang hanggang 100 dibisyon, ay ipapakalat sa timog ng Demblin upang hampasin sa direksyon ng Kovel , Rivne, Kyiv.
Ang welga na ito ay lumilitaw na sasamahan ng isang welga sa hilaga mula sa East Prussia hanggang Vilna at Riga, pati na rin ang maikli, concentric na pag-atake mula Suwalki at Brest hanggang Volkovysk, Baranovichi.
Sa timog - dapat nating asahan ang mga pag-atake [kasabay ng hukbong Aleman - nagpapatuloy sa opensiba sa pangkalahatang direksyon ng Zhmerinka - ng hukbo ng Romania, na suportado ng mga dibisyon ng Aleman. Ang posibilidad ng isang pantulong na pag-atake ng mga Aleman mula sa kabilang ilog ay hindi rin ibinukod. San sa direksyon ng Lviv] a) sa direksyon ng Zhmerinka - ang hukbo ng Romania, na suportado ng mga dibisyon ng Aleman; b) sa direksyon ng Munkacs, Lviv; c) Sanok, Lviv.
Ang malamang na mga kaalyado ng Germany ay maaaring lumaban laban sa USSR: Finland - hanggang 20 infantry divisions, Hungary - 15 infantry divisions, Romania - hanggang 25 infantry divisions.
Sa kabuuan, ang Alemanya at ang mga kaalyado nito ay maaaring magtalaga ng hanggang 240 dibisyon laban sa USSR.
Isinasaalang-alang na ang Alemanya ay kasalukuyang nagpapakilos sa hukbo nito, na naka-deploy sa likuran nito, mayroon itong pagkakataon na balaan [4] tayo sa pag-deploy at maglunsad ng sorpresang pag-atake.
Upang maiwasan ito [at talunin ang hukbong Aleman], itinuturing kong hindi kinakailangan sa anumang pagkakataon na magbigay ng inisyatiba sa utos ng Aleman, upang pigilan [5] ang kaaway sa pag-deploy at salakayin ang hukbong Aleman sa sandaling ito ay nasa yugto ng deployment at wala pang oras upang ayusin ang harap at interaksyon ng mga sangay ng militar.
II. Ang unang estratehikong layunin ng mga aksyon ng mga tropang Pulang Hukbo ay upang talunin ang mga pangunahing pwersa ng hukbong Aleman na naka-deploy sa timog ng Dęblin, at maabot ang harapan ng Ostroleka, r. Narev, Lowicz, Lodz, Kreuzburg, Oppeln, Olomouc. Ang kasunod na estratehikong layunin ay: sa pamamagitan ng pag-atake mula sa lugar ng Katowice sa isang hilaga o hilagang-kanlurang direksyon, talunin ang malalaking pwersa ng Center at Northern wing ng front ng Aleman at sakupin ang teritoryo ng dating Poland at East Prussia. Ang agarang gawain ay talunin ang hukbong Aleman sa silangan ng ilog. Vistula at sa direksyon ng Krakow, pumunta sa ilog. R. Narow, Vistula at makuha ang rehiyon ng Katowice [6], kung saan:
a) ihatid ang pangunahing suntok sa mga pwersa ng Southwestern Front sa direksyon ng Krakow at Katowice, na pinutol ang Alemanya mula sa mga kaalyado nito sa timog;
b) maghatid ng isang pantulong na welga gamit ang kaliwang pakpak ng Western Front sa direksyon ng Siedlce, Dęblin, na may layuning i-pin down ang pangkat ng Warsaw at tulungan ang Southwestern Front sa pagtalo sa grupong Lublin ng kaaway;
c) magsagawa ng aktibong depensa laban sa Finland, East Prussia, Hungary at Romania at maging handa na mag-aklas laban sa Romania sa mga paborableng kondisyon.
Kaya, sisimulan ng Pulang Hukbo ang mga opensibong operasyon mula sa harap ng Chizhov, Motovisko na may 152 dibisyon laban sa 100 dibisyong Aleman. Ang aktibong pagtatanggol ay ibinibigay para sa iba pang mga seksyon ng hangganan ng estado [7].
III. Batay sa ipinahiwatig na plano para sa estratehikong pag-deploy, ang sumusunod na pagpapangkat ng USSR Armed Forces ay inilarawan:
1. Ang ground forces ng Red Army na binubuo ng 198 infantry divisions, 61 infantry divisions, 31 infantry divisions, 13 cavalry divisions (kabuuan ng 303 divisions at 74 artillery regiments ng RGK) ay dapat ipamahagi tulad ng sumusunod:
a) Ang pangunahing pwersa na binubuo ng 163 infantry divisions, 58 infantry divisions, 30 infantry divisions at 7 cavalry divisions (258 divisions sa kabuuan) at 53 RNA artillery regiment ay dapat nasa Kanluran, kung saan: bilang bahagi ng Northern, Northwestern, Kanluran at Timog-Kanluran na harapan - 136 infantry divisions , 44 TD, 23 MD, 7 CD (210 divisions sa kabuuan) at 53 RGK artillery regiment; bilang bahagi ng reserba ng High Command sa likod ng Southwestern at Western fronts - 27 infantry divisions, 14 infantry divisions, 7 infantry divisions (48 divisions sa kabuuan);
b) Ang natitirang pwersa, na binubuo ng 35 infantry divisions, 3 TD, 1 md, 6 cd (45 divisions sa kabuuan) at 21 ap RGK, ay itinalaga upang ipagtanggol ang Far Eastern, southern at hilagang hangganan ng USSR, kung saan
- sa Malayong Silangan at sa Western Military District - 22 infantry divisions, 3 TD, 1 md, 1 cd (kabuuang 27 divisions) at 14 ap RGK;
- sa Central Asia - 2 mountain rifle at 3 cavalry. mga dibisyon (kabuuang 5 dibisyon);
– Transcaucasia – 8 rifle at 2 dibisyon ng cavalry (10 dibisyon sa kabuuan) at 2 ap RGK;
- sa pagtatanggol sa baybayin ng Black Sea ng North Caucasus at Crimea - 2 p.
– sa baybayin ng White Sea – 1st division.
Ang detalyadong pagpapangkat ng mga puwersa ay ipinapakita sa kalakip na mapa [8].
2. Ang Air Force ng Pulang Hukbo, na binubuo ng umiiral at handa nang labanan na 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP at 6 TBP (kabuuang 218 air regiment), ay dapat ipamahagi tulad ng sumusunod:
a) Ang pangunahing pwersa, na binubuo ng 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP at 5 TBP - isang kabuuang 165 air regiment, ay ipapakalat sa Kanluran, kung saan:
- bilang bahagi ng Northern, North-Western, Western at South-Western fronts - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp at 1 tbp - isang kabuuang 144 air regiment;
- bilang bahagi ng reserba ng High Command sa likod ng South-Western at Western fronts - 14 dbp at 4 mbp, isang kabuuang 21 air regiment;
b) Ang natitirang pwersa na binubuo ng 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP at 1 TBP - isang kabuuang 53 air regiment - ay dapat na iwan sa pagtatanggol sa Far Eastern, timog at hilagang hangganan at ang air defense point ng mga bundok. Moscow, kung saan:
- sa Malayong Silangan at sa Western Military District - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP at 1 TBP, sa kabuuan ay 33 air regiment;
– sa SaVO – 1 IAP at 1 Shap, 2 air regiment sa kabuuan;
– sa ZakVO – 9 iap, 2 infantry fighting unit, kabuuang 11 air regiment;
– sa ArchVO – 1 ist. air regiment
Sa pagtatanggol ng lungsod ng Moscow mayroong 6 na fighter aviation regiment.
Ang detalyadong pagpapangkat ng mga puwersa ay ipinapakita sa kalakip na mapa [9].
Bilang karagdagan sa ipinahiwatig na Air Force, ngayon ay mayroong 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP at 22 DIS, sa yugto ng pagbuo at ganap na hindi handa sa labanan, para sa isang kabuuang 115 air regiment, ang buong kahandaan ay maaaring mabibilang sa 1.1.42.
Ang mga air regiment na ito, habang handa na sila, ay binalak na ipamahagi bilang mga sumusunod:
- upang magtalaga ng 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS, at kabuuang 94 air regiment sa Kanluran, kung saan:
– ang mga harapan ay kinabibilangan ng 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, isang kabuuang 87 air regiment;
- bilang bahagi ng reserba ng High Command - 4 IAP, 3 DBP, isang kabuuang 7 air regiment;
– mag-iwan ng 10 air regiment para sa Far Front at ZakVO at 6 air regiment para sa ZakVO;
– sa pagtatanggol ng Moscow – 5 ist. air regiment
Ang tinatayang petsa para sa pagpasok sa serbisyo ng mga air regiment na ito ay ayon sa talahanayan sa mga mapa [10].
IV. Komposisyon at mga gawain ng mga front na naka-deploy sa Kanluran (mapa 1:1,000,000) [11]:
Northern Front (LVO) - 3 hukbo, na binubuo ng 15 rifle, 4 tank at 2 motorized division, at isang kabuuang 21 dibisyon, 18 aviation regiments at Northern Navy, na may pangunahing gawain - ang pagtatanggol ng Leningrad, ang daungan ng Murmansk , Kirov zhel. mga kalsada at, kasama ang Baltic Navy, tinitiyak ang aming kumpletong pangingibabaw sa tubig ng Gulpo ng Finland. Para sa parehong layunin, pinlano na ilipat ang pagtatanggol ng hilagang at hilagang-kanlurang baybayin ng Estonian SSR sa Northern Front mula sa PribOVO.
Ang front border sa kaliwa ay Ostashkov, Ostrov, Võru, Viljandi, hall. Matasalu, Ezel at Dago islands exclusively.
Punong-himpilan sa harap - Pargolovo.
Northwestern Front (PribOVO) - tatlong hukbo, na binubuo ng 17 rifle division [(na kung saan 6 pambansa)], 4 na tangke, 2 motorized na dibisyon, at isang kabuuang 23 dibisyon at 13 aviation regiment, na may mga gawain: - mahigpit na takpan ang Riga ng matigas na depensa at direksyon ng Vilna, na pumipigil sa pagsalakay ng kaaway mula sa East Prussia; ang pagtatanggol sa kanlurang baybayin at mga isla ng Ezel at Dago upang maiwasan ang mga amphibious landings ng kaaway.
Ang front border sa kaliwa ay Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Margerabova, Letzen. Punong-himpilan sa harap - Ponevezh.
Western Front (ZapOVO) - apat na hukbo, na binubuo ng 31 rifle, 8 tank, 4 motorized at 2 cavalry divisions, at isang kabuuang 45 divisions at 21 aviation regiments.
Mga Layunin: – na may matigas na depensa sa harap ng Druskeniki, Ostroleka, upang mahigpit na masakop ang mga direksyon ng Lida at Bialystok;
- sa paglipat ng mga hukbo ng South-Western Front sa opensiba, ang pag-atake ng kaliwang pakpak ng harapan sa direksyon ng Warsaw, Siedlce, Radom, upang talunin ang pangkat ng Warsaw at makuha ang Warsaw [upang mag-ambag], sa pakikipagtulungan sa South-Western Front, upang talunin ang Lublin-Radom group ng kaaway, upang maabot ang ilog . Vistula at mga mobile unit upang makuha ang Radom [at tiyakin ang operasyong ito mula sa Warsaw at East Prussia].
Ang front border sa kaliwa ay ang ilog. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
Punong-himpilan sa harap - Baranovichi.
Southwestern Front - walong hukbo, na binubuo ng 74 rifle, 28 tank, 15 motorized at 5 cavalry divisions, at isang kabuuang 122 divisions at 91 aviation regiments, na may mga agarang gawain:
a) sa pamamagitan ng isang concentric strike ng mga hukbo ng kanang pakpak ng harapan, palibutan at wasakin ang pangunahing kaaway na nagpapangkat sa silangan ng ilog. Vistula sa rehiyon ng Lublin;
b) kasabay nito, sa isang welga mula sa harap ng Sieniawa, Przemysl, Lutowiska, talunin ang mga pwersa ng kaaway sa direksyon ng Krakow at Sandomierz-Keleck at makuha ang rehiyon ng Krakow, Katowice, Kielce, na nagbabalak na higit pang sumulong mula sa lugar na ito sa hilaga o hilagang-kanlurang direksyon upang talunin ang malalaking pwersa ng hilagang pakpak ng front ng kaaway at ang pagkuha ng teritoryo ng dating Poland at East Prussia;
c) matatag na ipagtanggol ang hangganan ng estado sa Hungary at Romania at maging handa na maglunsad ng mga concentric na pag-atake laban sa Romania mula sa mga rehiyon ng Chernivtsi at Chisinau, na may agarang layunin na talunin ang hilaga. pakpak ng hukbo ng Romania at maabot ang linya ng ilog. Moldova, Iasi [12].
Upang matiyak ang katuparan ng plano sa itaas, kinakailangan na isagawa ang mga sumusunod na hakbang nang maaga, kung wala ito imposibleng maglunsad ng isang sorpresang welga sa kaaway kapwa mula sa himpapawid at sa lupa:
1. Magsagawa ng lihim na pagpapakilos ng mga tropa sa ilalim ng pagkukunwari ng reserbang pagsasanay;
2. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpasok sa mga kampo, magsagawa ng isang nakatagong konsentrasyon ng mga tropa na mas malapit sa kanlurang hangganan, una sa lahat, ituon ang lahat ng reserbang hukbo ng Mataas na Utos;
3. Palihim na ituon ang abyasyon sa mga field airfield mula sa malalayong distrito at ngayon ay magsisimulang mag-deploy ng aviation sa likuran;
4. Unti-unti, sa ilalim ng pagkukunwari ng mga kampo ng pagsasanay at mga pagsasanay sa logistik, binuo ang likuran at base ng ospital.
V. Pagpapangkat ng mga reserba ng High Command.
Magkaroon ng 5 hukbo sa reserba ng Mataas na Utos at ituon sila:
- dalawang hukbo na binubuo ng 9 rifle, 4 na tangke at 2 motorized na dibisyon, isang kabuuang 15 dibisyon, sa lugar ng Vyazma, Sychevka, Yelnya, Bryansk, Sukhinichi;
- isang hukbo na binubuo ng 4 na rifle, 2 tank at 2 motorized na dibisyon, at isang kabuuang 8 dibisyon, sa lugar ng Vileika, Novogrudok, Minsk;
- isang hukbo na binubuo ng 6 rifle, 4 na tangke at 2 motorized na dibisyon, at isang kabuuang 12 dibisyon, sa lugar ng Shepetovka, Proskurov, Berdichev at
- isang hukbo na binubuo ng 8 rifle, 2 tangke at 2 motorized na dibisyon, at isang kabuuang 12 dibisyon, sa mga lugar ng Bila Tserkva, Zvenigorodka, Cherkassy.
VI. Sumasaklaw sa konsentrasyon at deployment.
Upang maprotektahan ang ating sarili mula sa isang posibleng sorpresang pag-atake ng kaaway, upang masakop ang konsentrasyon at pag-deploy ng ating mga tropa at ihanda sila para sa opensiba, kinakailangan:
1. Ayusin ang isang malakas na depensa at takip ng hangganan ng estado, gamit para dito ang lahat ng mga tropa ng mga distrito ng hangganan at halos lahat ng aviation na nakatalaga para sa pag-deploy sa kanluran;
2. Bumuo ng isang detalyadong plano para sa pagtatanggol sa himpapawid ng bansa at dalhin ang mga sistema ng pagtatanggol sa hangin sa ganap na kahandaan.
Nagbigay ako ng mga utos sa mga isyung ito, at ang pagbuo ng mga plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado at pagtatanggol sa hangin ay ganap na natapos sa 06/01/41.
Ang komposisyon at pagpapangkat ng mga sumasaklaw na tropa ay ayon sa kalakip na mapa [13].
Kasabay nito, kinakailangan upang mapabilis ang pagtatayo at armament ng mga pinatibay na lugar sa lahat ng posibleng paraan, upang simulan ang pagtatayo ng mga pinatibay na lugar noong 1942 sa hangganan ng Hungary, at upang ipagpatuloy din ang pagtatayo ng mga pinatibay na lugar sa linya. ng lumang hangganan ng estado [14].
VII. Ang mga gawain ng Navy ay itinakda alinsunod sa aking mga ulat na dati mong inaprubahan.
VIII. Ang deployment ng mga tropa at ang kanilang mga operasyong pangkombat na may magagamit na mga supply ay tinitiyak ng:
para sa mga bala - maliliit na kalibre ng shell sa loob ng tatlong linggo;
medium-caliber - para sa isang buwan;
mabigat na kalibre - para sa isang buwan;
minami - para sa kalahating buwan;
sa pamamagitan ng mga anti-aircraft shots -
37 mm - para sa 5 araw;
76 mm - para sa isa at kalahating buwan;
85 mm - para sa 11 araw;
para sa mga bala ng sasakyang panghimpapawid -
mataas na paputok na bomba - para sa isang buwan;
armor-piercing - sa loob ng 10 araw;
kongkreto-pagsira - para sa 10 araw;
fragmentation - para sa isang buwan;
incendiary - para sa kalahating buwan;
para sa mga panggatong at pampadulas -
gasolina B -78 – sa loob ng 10 araw
B-74 gasolina - para sa isang buwan;
gasolina B-70 - para sa 2.5 na buwan;
gasolina - para sa 1.5 buwan;
diesel fuel - para sa isang buwan.
Ang mga reserbang gasolina na inilaan para sa mga kanlurang distrito ay na-echelon sa makabuluhang dami (dahil sa kakulangan ng kapasidad sa kanilang teritoryo) sa mga panloob na distrito.
IX. Itanong:
1. Aprubahan ang iniharap na plano para sa estratehikong deployment ng Armed Forces of the USSR at ang plano para sa mga nakaplanong operasyong militar sa kaganapan ng digmaan sa Germany;
2. Upang agarang pahintulutan ang pare-parehong pagpapatupad ng patagong mobilisasyon at lihim na konsentrasyon ng, una sa lahat, lahat ng reserbang hukbo ng High Command at aviation;
3. Demand mula sa NKPS ang kumpleto at napapanahong pagpapatupad ng pagtatayo ng mga riles ayon sa plano ng 1941, at lalo na sa direksyon ng Lvov;
4. Obligahin ang industriya na tuparin ang plano para sa produksyon ng mga materyal na bahagi ng mga tangke at sasakyang panghimpapawid, gayundin ang produksyon at supply ng mga bala at gasolina nang mahigpit sa oras.
Aprubahan ang panukala para sa pagtatayo ng mga bagong napatibay na lugar [15].
Mga Application:
1. Deployment diagram sa isang mapa 1:1000,000 sa 1 kopya;
2. Scheme ng deployment para sa cover sa 3 mapa;
3. Diagram ng ugnayan ng mga puwersa sa 1 kopya.
4. Tatlong mapa ng mga base ng hukbong panghimpapawid sa kanluran.
[1] Ang dokumento ay isang 15-pahinang manuskrito sa karaniwang mga sheet ng makinilya, na isinulat sa itim na tinta ni A. M. Vasilevsky. Ang unang pahina ay nasa isang form na may isang sulok na selyo ng People's Commissar of Defense ng USSR. May petsang Mayo 15, 1941 ayon sa mga inskripsiyon sa mga apendise - mga mapa at diagram. Ang teksto ng manuskrito ay naglalaman ng mga paglilinaw at pagwawasto ng isang estratehiko, istatistika at editoryal na kalikasan, na ginawa sa lapis. Ayon kay V. Danilov, ipinakilala sila ng Unang Deputy Chief ng General Staff ng Red Army, Lieutenant General N.V. Vatutin. Ayon sa isa pang bersyon, ang mga pagwawasto sa teksto ay ginawa umano ng kamay ni G.K.
[2] Dito at sa ibaba, ang mga pariralang idinagdag sa teksto ay ibinibigay sa bold.
[3] Dito at sa ibaba, ang mga parirala na kalaunan ay inalis mula sa teksto ay ibinibigay sa mga square bracket.
[4] May salungguhit sa dokumento.
[5] May salungguhit sa dokumento.
[6] Ang huling talata at ang huling parirala ng nauna ay isinulat ni N. F. Vatutin.
[7] Ang huling dalawang parirala ay isinulat ni N. F. Vatutin.
[8] Ang mapa ay hindi nai-publish.
[9] Ang mapa ay hindi nai-publish.
[10] Ang mapa at talahanayan ay hindi nai-publish.
[11] Ang mapa ay hindi nai-publish.
[12] Ang salitang "concentric" at ang huling parirala ng talata ay isinulat ni N. F. Vatutin.
[13] Ang mapa ay hindi nai-publish.
[14] Ang huling talata ay isinulat ni N. F. Vatutin.
[15] Ang parirala ay isinulat ni N. F. Vatutin.
Script.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 237, pp. 1-15.
Inilathala: 1941: Sa 2 aklat. Aklat 2./ Comp. L. E. Reshin at iba pa; Ed. V.P. Naumova; Pagpasok Art. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 215-221.
3. Direktiba sa kumander ng mga tropang ZapOVO No. 503859/ss/ov
[hindi lalampas sa Mayo 20, 1941]
Sov. Lihim
Sa partikular na kahalagahan
Halimbawa No. 2
Mapa 1:1 000000.
Upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at deployment ng mga tropang distrito, pagsapit ng Mayo 20, 1941, ikaw mismo, kasama ang punong kawani at pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito, ay bubuo ng:
a) isang detalyadong plano para sa pagtatanggol ng hangganan ng estado mula Kanchamiestis hanggang Lake. Switez (demanda);
b) isang detalyadong plano sa pagtatanggol sa hangin.
I. Mga gawain sa pagtatanggol:
1. Pigilan ang pagsalakay ng parehong lupa at hangin na mga kaaway sa teritoryo ng distrito.
2. Ang malakas na pagtatanggol sa mga kuta sa kahabaan ng hangganan ng estado ay matatag na sasaklaw sa pagpapakilos, konsentrasyon at paglalagay ng mga tropa ng distrito.
3. Ang pagtatanggol sa himpapawid at mga operasyon ng abyasyon ay titiyak sa normal na operasyon ng mga riles at ang konsentrasyon ng mga tropa.
4. Gamit ang lahat ng uri ng district reconnaissance, napapanahong matukoy ang kalikasan ng konsentrasyon at pagpapangkat ng mga tropa ng kaaway.
5. Sa pamamagitan ng aktibong aviation actions, makakuha ng air supremacy at malalakas na strike sa mga pangunahing junction ng riles, tulay, tawiran at grupo ng tropa, guluhin at maantala ang konsentrasyon at deployment ng mga tropa ng kaaway.
6. Pigilan ang airborne assault forces at mga sabotahe na grupo ng kaaway na ibagsak at mapunta sa teritoryo ng distrito.
II. Ayusin ang pagtatanggol ng hangganan ng estado, na ginagabayan ng mga sumusunod na pangunahing tagubilin:
1. Ang batayan ng pagtatanggol ay dapat na ang patuloy na pagtatanggol sa mga pinatibay na lugar at mga kuta sa bukid na nilikha sa kahabaan ng hangganan ng estado, gamit ang lahat ng pwersa at kakayahan para sa kanilang karagdagang pag-unlad. Bigyan ang depensa ng katangian ng mga aktibong aksyon. Anumang pagtatangka ng kaaway na masira ang mga depensa ay dapat na agad na maalis sa pamamagitan ng mga counterattacks mula sa mga reserba ng hukbo at hukbo.
2. Bigyang-pansin ang anti-tank defense. Sa kaganapan ng isang pambihirang tagumpay sa harap ng depensa ng malalaking motorized na mekanisadong yunit ng kaaway, ang paglaban sa kanila at ang pag-aalis ng pambihirang tagumpay ay dapat isagawa sa pamamagitan ng direktang utos ng Distrito Command, kung saan ang malaking bahagi ng anti -malawakang gagamitin ang mga tank artillery brigade, mechanized corps at aviation. Ang gawain ng mga anti-tank brigades ay upang salubungin ang mga tangke sa mga inihandang linya na may malakas na putukan ng artilerya at, kasama ng aviation, ipagpaliban ang kanilang pagsulong hanggang sa ang ating motorized mechanized corps ay lumapit at mag-counterattack. Ang gawain ng mechanized corps ay mag-deploy sa ilalim ng takip ng mga anti-tank brigade, na may malalakas na flank at concentric strike kasama ng aviation upang magdulot ng pangwakas na pagkatalo sa mga mekanisadong yunit ng kaaway at alisin ang tagumpay.
3. Isaalang-alang ang mga sumusunod na bahagi upang maging partikular na responsable:
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) mula sa harapan ng Ostroleka, Malkinya hanggang Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
4. Sa ilalim ng paborableng mga kondisyon, ang lahat ng nagtatanggol na tropa at mga reserba ng hukbo at mga distrito ay dapat na handa, sa mga tagubilin ng Mataas na Utos, upang maglunsad ng mabilis na mga welga.
III.
Sa kanan ay ang Baltic Military District. Punong-tanggapan mula sa ika-3 araw ng pagpapakilos sa Ponevezh. Ang kanyang kaliwang bahagi ng 11th Army ay nag-organisa ng depensa sa harapan ng Jurburg, angkinin. Kanchamiestis Shtarm – Kaunas. Border sa PribOVO – Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, lahat ng puntos maliban sa Margerabov para sa ZapOVO kasama.
Sa kaliwa ay ang Kyiv Special Military District. Punong-himpilan mula sa ika-3 araw ng pagpapakilos Tarnopol. Ang kanyang right-flank 5th Army ay nag-organisa ng depensa sa harap kasama. lawa Svitez, Krystynopol, Shtarm, Kovel.
Border na may KOVO - Pinsk, Wlodawa, Demblin, lahat maliban sa Demblin para sa ZAPOVO kasama.
IV. Upang maisakatuparan ang mga nakatalagang gawain, magkaroon ng apat na lugar ng pabalat.
Cover area No. 1 – 3rd Army.
Tambalan:
3rd Army Directorate;
kontrolin ang 4 na pahina ng kaso;
56, 27, 85 at 24 na dibisyon;
kontrol ng 11th mechanized corps;
29 at 33 mga dibisyon ng tangke;
204 motorized division;
6 anti-tank art. brigada;
garrison ng Grodno fortified area;
11th mixed aviation division;
mga bahagi ng hangganan.
Ang unang mobile echelon ng 24th Infantry Division ay dapat dalhin sa lugar ng Grodno nang hindi lalampas sa ika-5 araw ng mobilisasyon.
Pinuno ng lugar - Komandante ng 3rd Army. Bagyong Grodno.
Border sa kaliwa - Art. Novelnya, angkinin. Sokulka, angkinin. Shchuchin, i-claim. Friedrichskof.
Ang gawain ay isang malakas na pagtatanggol sa Grodno fortified area at field fortifications sa harapan ng Kanchamiestis, hanggang sa pag-angkin ng Shchuchin. takpan ang mga direksyon ng Lida, Grodno at Bialystok.
Cover area No. 2 - 10th Army.
Tambalan:
kontrol ng 10 hukbo;
kontrol ng mga gusali 1 at 5;
8th, 13th, 86th at 2nd division;
kontrolin ang 6 kav. mga pabahay;
6th at 36th Cavalry. mga dibisyon;
kontrolin ang 6 mech. mga pabahay;
4th at 7th tank division;
29th motorized division;
mga garrison ng Osovetsky at Zambrovo na pinatibay na mga lugar;
9th mixed aviation division;
mga bahagi ng hangganan.
Pinuno ng lugar - Komandante ng 10th Army. Shtarm – Bialystok.
Ang hangganan sa kaliwa ay ang paghahabol. Pagsamahin natin, Svisloch, Surals, Chileevo at higit pa sa kahabaan ng ilog. Bug.
6 na mangangabayo magkaroon ng isang pulutong sa lugar ng Tykocin, Sokoly, Menlyanin.
Ang gawain ng rehiyon ay ang malakas na pagtatanggol ng Osowietsky at Zabrowski fortified areas at field fortifications sa loob ng mga hangganan, na sumasaklaw sa direksyon patungong Bialystok at lalo na mula sa Johannisburg, Ostroleka at Ostrow Mazowiecki.
Cover area No. 3 - 13th Army.
Tambalan:
kontrolin ang 2 pahina ng kaso;
113 at 49 pp. dibisyon;
kontrolin ang 13 mech. mga pabahay;
25 at 31 mga dibisyon ng tangke;
208th motorized division;
43rd mixed aviation division;
mga bahagi ng hangganan.
Ang pinuno ng distrito ay ang Kumander ng 13th Army, at bago siya dumating sa Belsk ang kumander ng 2nd Corps. Shtarm 13 mula sa ika-3 araw ng pagpapakilos - Belsk.
Ang hangganan sa kaliwa ay ang paghahabol. Kossovo, Hainuvka, Drogichin, Gura Kalwaria.
Ang gawain ng rehiyon ay mahigpit na masakop ang direksyon sa Bielsk mula sa Kossy at Sokolow na may pagtatanggol sa mga kuta sa larangan.
Cover area No. 4 - 4 na hukbo.
Tambalan:
4th Army Directorate;
kontrolin ang 28 na pahina ng kaso;
6, 42, 75 at 100 dibisyon;
kontrolin ang 14 mech. mga pabahay;
22 at 30 dibisyon ng tangke;
205 motorized division;
garrison ng Brest fortified area;
10th mixed aviation division;
mga bahagi ng hangganan.
Ang unang mobile echelon ng 100th division ay dapat dalhin sa lugar ng Cheremkha nang hindi lalampas
4 na araw ng mobilisasyon.
Pinuno ng lugar - Komandante ng 4th Army.
Ang hangganan sa kaliwa ay ang hangganan na may. Kovo.
Ang gawain ay isang malakas na pagtatanggol sa Brest fortified area at field fortifications sa kahabaan ng silangang pampang ng ilog. Bug, takpan ang konsentrasyon at deployment ng hukbo.
V. Ang utos ng distrito ay may agarang pagtatapon:
1. 21st Infantry Corps, na binubuo ng 17th at 50th Infantry Divisions, hindi lalampas sa ika-15 araw ng pagpapakilos sa lugar ng istasyon. Druskeniki, Yasidomlya, Skidel, Dembrovo.
2. 47th Infantry Corps, na binubuo ng 55th, 121st at 155th Infantry Division, hindi lalampas sa ika-15 araw ng mobilisasyon sa lugar ng Pruzhany, Zaprud (mapa 200,000), Kartuzberez, Bluden.
3. 44th Corps, na binubuo ng 108, 64 at 161st divisions, 37 at 143rd divisions - lahat ay nasa permanenteng deployment point, kasama ang kanilang karagdagang paglipat sa mga hukbo ayon sa deployment plan.
4. Anti-tank brigades - ika-7 sa lugar ng istasyon. Blasostowica, Grudsk, Jalówka; Ika-8 - sa lugar ng Lida.
5. Mga mekanikal na gusali:
17 MK, na binubuo ng 27 at 36 na mga dibisyon ng tangke at 209 na mga dibisyon ng motor sa rehiyon ng Volkovysk;
20 MK - binubuo ng 26 at 38 na mga dibisyon ng tangke at 210 na mga yunit ng motor. mga dibisyon sa lugar ng Oshmyany.
6. 4th Airborne Corps sa lugar ng Pukhovichi, Osipovichi.
7. Aviation - 59 at 60 fighter aviation division; Ika-12 at ika-13 Bomber Division.
3rd Aviation Corps - binubuo ng 42 at 52 long-range bomber aviation divisions at 61 fighter divisions. Ang corps ay ginagamit sa mga takdang-aralin mula sa High Command.
VI. Mga gawain sa paglipad:
1. Gamit ang sunud-sunod na pag-atake ng mga sasakyang panghimpapawid sa mga nakatatag na base at paliparan, gayundin ang mga operasyong pangkombat sa himpapawid, sirain ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway at makakuha ng air supremacy mula sa mga unang araw ng digmaan.
2. Ang mga fighter aircraft, sa malapit na pakikipagtulungan sa buong air defense system ng distrito, ay matatag na sasakupin ang mobilisasyon at konsentrasyon ng mga tropa ng distrito, ang normal na operasyon ng mga riles, at pipigilan ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway na lumipad sa teritoryo ng distrito patungo sa loob ng bansa.
3. Sa pakikipagtulungan sa mga pwersang panglupa, wasakin ang sumusulong na kalaban at pigilan ang kanyang malalaking de-motor na mekanisadong pwersa na makalusot sa harap ng depensa ng distrito.
4. Sa pamamagitan ng makapangyarihan, sistematikong pag-atake sa malalaking tulay ng riles at mga junction ng Königsberg, Marienburg, Allenstein, Thorn, Kalisz, Lodz at Warsaw, gayundin sa mga grupo ng tropa ng kaaway, ginulo at naantala ang konsentrasyon ng mga tropa ng kaaway.
VII. Sa pamamagitan ng utos ng Command ng Western Special Military District:
1. Ihanda ang mga linya sa likuran:
21 sk - sa harap Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno.
47 sk - sa harap ng Murava, Pruzhany, Dnieper-Bug Canal hanggang Gorodets.
2. Maglaan ng mga counterattacks ng mga mechanized corps at aviation sa pakikipagtulungan sa rifle corps at anti-tank brigades.
3. I-reconnoiter at ihanda ang mga likurang linya para sa buong lalim ng depensa sa ilog. Berezina incl.
Sa kaso ng sapilitang pag-alis, bumuo ng isang plano para sa paglikha ng mga anti-tank na hadlang sa buong lalim at isang plano para sa pagmimina ng mga tulay, mga junction ng riles at mga punto ng posibleng konsentrasyon ng kaaway (mga tropa, punong-tanggapan, ospital, atbp.).
4. Bumuo ng isang plano para sa pagdadala ng mga pinatibay na lugar sa dating hangganan ng estado sa loob ng distrito sa ganap na kahandaang labanan.
5. Bumuo ng: a) isang plano para sa pagpapataas ng mga tropa sa alerto at pagtatalaga ng mga yunit ng suporta para sa mga tropa sa hangganan; b) isang plano para sa proteksyon at pagtatanggol sa pinakamahalagang pang-industriya na negosyo, istruktura at pasilidad.
6. Sa kaso ng sapilitang pag-withdraw, bumuo, alinsunod sa mga espesyal na tagubilin, ng isang plano para sa paglikas ng mga pabrika, pabrika, bangko at iba pang negosyo, ahensya ng gobyerno, bodega, pag-aari ng militar at estado, mga tauhan ng militar, paraan ng transportasyon, atbp. .
7. Sa plano ng pagtatanggol sa himpapawid, magbigay ng pagtatanggol sa hangin ng mga tropa at pagtatanggol sa hangin ng teritoryo sa Western air defense zone, lalo na sa pag-develop nang detalyado:
a) organisasyon ng serbisyo ng VNOS at agarang abiso ng mga paliparan ng aviation - pangunahin ang mga sasakyang panghimpapawid, parehong mula sa mga post ng kumpanya at linya ng VNOS, abiso ng mga punto at pasilidad ng air defense, mga direktor ng distrito ng brigada at mga zone ng pagtatanggol sa hangin;
b) ang paggamit at pagkilos ng mga sasakyang panghimpapawid, magtatag ng mga lugar para sa pagkasira ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway para sa mga indibidwal na yunit ng hangin;
c) masusing proteksyon ng anti-aircraft artilery at fighter aircraft ng permanenteng air defense points at pasilidad, unloading areas at troop concentration areas;
d) mga isyu ng komunikasyon at kontrol ng mga sistema ng pagtatanggol sa hangin.
VIII. Mga tagubilin sa likuran.
Bago ang ika-15 araw ng mobilisasyon, pinapayagan kang gumastos ng:
a) para sa mga tropang tumatakip sa lupa:
bala - 3 round ng bala;
gasolina - para sa mga sasakyang panglaban - 5 refill;
– para sa transportasyon – 8 gasolinahan;
b) para sa Air Force:
mandirigma - 15 sorties;
short-range bombers - 10 sorties;
long-range bombers - 7 sorties;
mga opisyal ng reconnaissance - 10 sorties;
c) para sa lahat ng sumasaklaw na tropa - 15 araw-araw na dacha.
Ang pagbibigay sa mga tropa na sumasaklaw sa lahat ng uri ng mga suplay, pagkukumpuni at pagpapanumbalik ng mga kagamitan ay isinasagawa sa gastos ng mga reserba at base ng pagkukumpuni ng distrito.
Ang paglikas ng mga may sakit at sugatang tao at mga kabayo ay dapat isagawa sa loob ng mga hangganan ng Zapovovo, gamit ang pangunahing nakatigil na network ng mga institusyong medikal.
IX. Pangkalahatang Panuto
1. Ang unang paglipad o pagtawid sa hangganan ng estado ay pinahihintulutan lamang sa espesyal na pahintulot ng Mataas na Utos.
2. Ang cover plan ay dapat na binubuo ng mga sumusunod na dokumento:
a) mga tala sa plano ng pagkilos para sa mga tropang nasa takip, na may kalakip na mapa ng desisyon at pagpapangkat ng mga tropa hanggang sa rehimyento at indibidwal na yunit kasama;
b) listahan ng mga tauhan ng labanan;
c) mga talahanayan para sa paglabas at konsentrasyon ng mga yunit ng takip sa hangganan ng estado;
d) isang plano para sa paggamit ng Air Force, na may kalakip na mapa ng pagbabatayan at pagpapatakbo;
e) isang air defense plan na may mga mapa ng lokasyon ng air defense posts at aktibong air defense system;
f) plano sa engineering na may mga kalkulasyon at mapa;
g) plano ng aparato ng komunikasyon na may mga kalkulasyon at diagram;
h) isang plano para sa pag-oorganisa ng likuran at materyal na suporta ng mga tropang panghimpapawid at hukbong panghimpapawid, na may apendise sa kanila ng isang mapa ng pag-oorganisa sa likuran ng mga tropang panglupa at abyasyon;
i) sanitary at veterinary evacuation plan;
j) mga tagubilin para sa pagtataas ng mga yunit ng takip sa alarma at pagtatalaga ng mga yunit ng suporta para sa mga yunit ng hangganan;
k) isang listahan ng mga bagay at istruktura na napapailalim sa proteksyon ng mga field troops at NKVD troops;
l) mga dokumento ng ehekutibo (direktiba, mga order, mga tagubilin).
3. Ang plano sa pabalat ay ipapatupad kapag natanggap ko ang isang naka-encrypt na telegrama mula sa akin, isang miyembro ng Pangunahing Konseho ng Militar, ang Hepe ng Pangkalahatang Kawani, na nilagdaan na may sumusunod na nilalaman: “Magpatuloy sa pagpapatupad ng plano sa pabalat ng 1941 .”
4. Ang mga sumusunod ay pinahihintulutan na bumuo ng isang cover at defense plan:
nang buo - Komandante ng mga tropa, miyembro ng Konseho ng Militar, pinuno ng punong-tanggapan ng distrito at pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito;
tungkol sa plano ng Air Force - Commander ng Air Force KOVO;
tungkol sa plano para sa pag-aayos ng likuran - representante. pinuno ng kawani ng distrito para sa logistik;
sa mga tuntunin ng plano ng komunikasyong militar - ang pinuno ng komunikasyong militar ng distrito;
sa mga tuntunin ng komunikasyon - ang pinuno ng mga komunikasyon ng distrito.
Ang iba pang mga pinuno ng mga sangay at serbisyo ng militar ay pinapayagan lamang na magsagawa ng mga personal na gawain sa kanilang espesyalidad, upang ipaalam sa kanila ang plano ng pabalat.
Sa punong-himpilan ng hukbo - ang Kumander ng Army, isang miyembro ng Konseho ng Militar ng Army, ang Chief of Staff ng Army, ang Chief ng Operations Department ng Army Headquarters.
5. Bumuo ng isang cover plan sa dalawang kopya, magsumite ng isang kopya sa akin para sa pag-apruba sa pamamagitan ng Chief of the General Staff, at panatilihin ang pangalawang kopya, na selyado ng selyo ng District Military Council, sa personal na safe ng District Chief ng Mga tauhan.
6. Ang mga plano sa pagsakop na binuo ng mga hukbo at inaprubahan ng Konseho ng Militar ng Distrito para sa bawat isa sa mga sakop na lugar, na tinatakan ng selyo ng Konseho ng Militar ng Distrito, ay dapat na itago sa personal na ligtas ng kaukulang pinuno ng sakop na lugar.
7. Ang mga ehekutibong dokumento na binuo para sa mga pormasyong militar ay dapat na naka-imbak sa mga bag na selyadong may selyo ng Konseho ng Militar ng Hukbo sa ... ang pagbuo.
8. Ang folder at mga pakete na may mga cover-up na dokumento ay binuksan sa pamamagitan ng nakasulat o telegrapikong order - sa mga hukbo - ng Militar Council ng Distrito at sa mga pormasyon - ng Military Council of the Army.
9. Lahat ng mga dokumento sa cover plan ay nakasulat sa pamamagitan ng kamay o personal na na-type ng mga commander na awtorisadong bumuo nito.
APENDIX – diagram ng pabalat ng mga tropang ZAPOVO sa mapa 1: 1,000,000 sa isang kopya (halimbawa lamang No. 1).
Tunay na nilagdaan:
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet S. Timoshenko
Chief ng General Staff ng spacecraft
Heneral ng Army G. Zhukov
Manuscript sa letterhead: "People's Commissar of Defense ng USSR." May mga tala: “Isinagawa sa 2 kopya. No. 1 - sa addressee, No. 2 - sa operational management. Tagapagpatupad: Major General Vasilevsky." Ang kopya ay pinatunayan ng kinatawan. pinuno ng departamento ng General Staff ng spacecraft, Major General Vasilevsky.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 237, pp. 65-87.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. Direktiba sa kumander ng mga tropang PribOVO No. 503920/ss/ov
[hindi lalampas sa Mayo 30, 1941]
Sov. Lihim
Sa partikular na kahalagahan
Halimbawa No. 2
Mapa 1:1000000.
Upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropang PribOVO, pagsapit ng Mayo 30, 1941, ikaw mismo kasama ng punong kawani at pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng Punong-tanggapan ng Distrito, ay bumuo ng:
a) isang detalyadong plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado ng Lithuanian SSR mula Palanga hanggang sa paghahabol. Kapchiamiestis, plano para sa anti-amphibious defense ng Baltic Sea coast sa timog ng Matsalu Bay at mga isla ng Dago at Ezel;
b) isang detalyadong plano sa pagtatanggol sa hangin.
I. Mga gawain sa pagtatanggol:
1. maiwasan ang pagsalakay ng parehong lupa at hangin na mga kaaway sa teritoryo ng distrito;
2. na may matigas ang ulo na pagtatanggol sa mga kuta sa kahabaan ng hangganan ng estado, mahigpit na sakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at paglalagay ng mga tropang distrito;
3. pagtatanggol sa baybayin at mga isla ng Ezel at Dago, kasama ang Red Banner Baltic Fleet, upang maiwasan ang mga amphibious landings ng kaaway;
4. air defense at aviation operations upang matiyak ang walang patid na operasyon ng mga riles at ang konsentrasyon ng mga tropang distrito;
5. gamit ang lahat ng uri ng district reconnaissance upang mapapanahong matukoy ang kalikasan ng konsentrasyon at pagpapangkat ng mga tropa ng kaaway;
6. sa pamamagitan ng mga aktibong operasyon ng abyasyon, makakuha ng air supremacy at malalakas na welga sa mga pangunahing junction ng riles, tulay, ruta at grupo ng tropa, guluhin at maantala ang konsentrasyon at deployment ng mga tropa ng kaaway;
7. pigilan ang mga pwersang pang-atakeng nasa himpapawid ng kaaway at mga grupong sabotahe na ibagsak at mapunta sa teritoryo ng distrito;
8. Mula sa unang araw ng pagpapakilos, ang pagtatanggol sa baybayin ng Estonia mula sa Narva Bay hanggang Matsalu Bay at Vormsi Island ay ililipat sa utos ng Leningrad Military District. Kasabay nito, ilipat ang 65th Rifle Corps na may 16 at 11 rifle division at ang 4th Aviation Division sa LVO troops.
Ang pagbuo ng isang cover plan para sa sektor na ito ng depensa ay ipinagkatiwala sa LVO Command.
II. Ayusin ang pagtatanggol ng hangganan ng estado, na ginagabayan ng mga sumusunod na pangunahing tagubilin:
1. Ang batayan ng depensa ay dapat na ang patuloy na pagtatanggol sa mga nilikhang pinatibay na lugar at mga kuta sa larangan sa kahabaan ng hangganan ng estado, gamit ang lahat ng pwersa at kakayahan para sa kanilang karagdagang pag-unlad.
Magbigay ng aktibong aksyon sa pagtatanggol. Anumang pagtatangka ng kaaway na masira ang mga depensa ay dapat na agad na maalis sa pamamagitan ng mga counterattacks mula sa mga reserba ng hukbo at hukbo.
2. Bigyang-pansin ang anti-tank defense. Sa kaganapan ng isang pambihirang tagumpay sa harap ng depensa ng malalaking motorized mekanisadong yunit ng kaaway, ang paglaban sa kanila at ang pag-aalis ng tagumpay ay isasagawa sa pamamagitan ng direktang utos ng District Command, kung saan, una sa lahat, gumamit ng anti -tank artillery brigades, mechanized corps at aviation. Ang gawain ng mga anti-tank brigades ay upang salubungin ang mga tangke ng kaaway na may malakas na putok ng artilerya sa mga inihandang linya at, kasama ng aviation, hawakan ang mga ito hanggang sa ang ating motorized mechanized corps ay lumapit at mag-counter-attack. Ang gawain ng mechanized corps ay mag-deploy sa ilalim ng takip ng mga anti-tank brigade, na may malalakas na flank at concentric na pag-atake, kasama ang aviation upang magdulot ng pangwakas na pagkatalo sa mga mekanisadong yunit ng kaaway at alisin ang tagumpay.
3. Isaalang-alang ang mga sumusunod na bahagi upang maging partikular na responsable:
a) Memel, Telshinai;
b) Tilsit, Siauliai;
c) Gumbinen, Kaunas;
d) Suwalki, Olita.
4. Sa ilalim ng paborableng mga kondisyon, ang lahat ng nagtatanggol na tropa at mga reserba ng hukbo at mga distrito ay dapat na handa, sa mga tagubilin ng Mataas na Utos, upang maglunsad ng mabilis na mga welga.
III.
Sa kanan ay ang Leningrad Military District na may pangunahing gawain ng pagtatanggol sa Leningrad. Ang 65th Rifle Corps, na inilipat sa komposisyon nito, ay nag-aayos ng depensa mula sa Narva Bay hanggang sa Matsalu Bay. Punong-tanggapan ng Corps sa Türi.
Border sa LVO - demanda. Ostashkov, i-claim. Island, Voru, angkinin. Viljandi, Ezel at Dago islands (inclusive).
Sa kaliwa ay ang Western Special Military District. Punong-tanggapan mula sa ika-3 araw ng pagpapakilos - Baranovichi. Ang kanyang right-flank 3rd Army ay nag-organisa ng depensa sa Kapchiamiestis, Shchuchin front. Shtarm - Grodno.
Border sa ZapOVO – i-claim. Polotsk, demanda. Ashmyany, demanda. Druskeniki, Marggrabovo, claim. Letzen.
IV. Upang maisakatuparan ang mga nakatalagang gawain, magkaroon ng tatlong sakop na lugar.
Cover area No. 1 - 27th Army.
Tambalan:
Direktoryo ng 27th Army;
67th Infantry Division;
189th Infantry Division;
3 dept. rifle brigade;
pagtatanggol sa baybayin ng baybayin at mga isla ng Ezel at Dago;
mga bahagi ng hangganan.
Ang pinuno ng distrito ay ang kumander ng 27th Army. Shtarm – Riga.
Mga hangganan sa kaliwa – Mazeiklay, i-claim. Palanga.
Mga gawain:
a) pagtatanggol sa baybayin mula sa Matsalu Bay, pag-angkin ng Palanga. at ang mga isla ng Ezel at Dago upang maiwasan ang mga amphibious landings ng kaaway sa baybayin at mga isla. Sa Ezel Island, bigyang-pansin ang pagtatanggol ng Tagalaht Bay;
b) ang pagtatanggol sa baybayin ng mga isla ng Ezel at Dago, sa pakikipagtulungan sa Red Banner Baltic Fleet, paglipad at pagtatanggol sa baybayin ng baybayin ng Vindava at Hanko Peninsula, hinarangan ang armada ng kaaway mula sa pagpasok sa Gulpo ng Riga sa pamamagitan ng Irbent, Sosla at Suur-Vein straits at daan patungo sa Gulpo ng Finland;
c) pagtatanggol sa base sa Liepaja;
d) maging handa na magbigay ng tulong-tao sa garrison ng depensa ng mga isla ng Ezel at Dago.
Cover area No. 2 – 8th Army na binubuo ng:
Kontrol ng 8th Army; Pamamahala ng mga gusali 10 at 11; 10,125, 48 at 90 dibisyon; Directorate ng ika-12 mekanisadong corps; 23 at 28 na dibisyon ng tangke; 9th anti-tank brigade; garrison ng Telshoi at Shauliai fortified areas; 7th mixed aviation division; mga bahagi ng hangganan.
Magkaroon ng 12th mechanized corps at ang 9th anti-tank brigade sa Ulgvechtis, Anduvinai, Kelmi area.
Ang pinuno ng distrito ay ang kumander ng 8th Army. Shtarm – Siauliai.
Ang hangganan sa kaliwa ay Daugavpils, demanda. Panevezys, angkinin. Serejus, Jurbarkars (Jurburg), Insterburg.
Ang gawain ay mahigpit na sakupin ang mga direksyon mula Memel hanggang Kretinga, Telginai, at mula sa Tilsit hanggang Taurage, Siauliai, kasama ang pagtatanggol sa mga kuta sa bukid sa kahabaan ng hangganan ng estado at ang mga pinatibay na lugar ay nilikha sa Telshai at Siauliai.
Cover area No. 3 – 11th Army.
Tambalan:
Direktoryo ng 11th Army; Mga tanggapan ng mga gusali 16, 21 at 24; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 na dibisyon; Kontrolin ang 3 mekaniko. mga pabahay; 2, 5 tank divisions, 84 mechanized division, 10 anti-tank artilerya. brigada; 110, 429 ang tumakbo sa RGK; garrisons ng Kovno at Alitsky na pinatibay na mga lugar; 8th mixed aviation division; mga bahagi ng hangganan.
Unang mob. Ang tren ng ika-126 na pahina ng dibisyon ay dapat ipadala sa lugar ng istasyon. Kazlu-Ruda nang hindi lalampas sa 3 araw ng pagpapakilos at ang ika-23 na dibisyon sa rehiyon ng Kaunas nang hindi lalampas sa 4 na araw.
3 mech. magkaroon ng isang gusali sa Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas area.
Ang 24th infantry corps, na binubuo ng 179th at 184th infantry divisions, ay nasa Vilnius at Orany region.
Ang pinuno ng distrito ay ang kumander ng 11th Army. Shtarm – Kaunas.
Ang gawain ay upang ipagtanggol ang field fortifications, ang Kovno at Alyt fortified areas sa harap. Jurburg (Jurbarkas), claim. Kapchiamiestis upang mahigpit na saklawin ang mga direksyon ng Kaunas at Alyt.
V. Ang District Command ay may agarang pagtatapon:
24th Corps na binubuo ng 180th at 182nd Division at 181st Division sa mga deployment point, kasama ang kanilang karagdagang paglipat ayon sa deployment plan.
6th at 57th mixed aviation divisions at 5th airborne corps sa lugar ng Daugavpils.
VI. Mga gawain sa paglipad
1) Sa pamamagitan ng sunud-sunod na pag-atake ng mga sasakyang panghimpapawid ng labanan sa mga itinatag na base at paliparan, gayundin sa pamamagitan ng mga operasyong pangkombat sa himpapawid, sirain ang sasakyang panghimpapawid ng kaaway at makakuha ng air supremacy mula sa mga unang araw ng digmaan;
2) Ang mga sasakyang panghimpapawid, sa malapit na pakikipagtulungan sa buong sistema ng pagtatanggol sa hangin ng distrito, ay matatag na sasakupin ang pagpapakilos at konsentrasyon ng mga tropa ng distrito, ang normal na operasyon ng mga riles, at pipigilan ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway na lumipad sa teritoryo ng distrito patungo sa loob ng bansa.
3) Sa pakikipagtulungan sa mga pwersang panglupa, sirain ang sumusulong na kalaban at pigilan ang kanyang malalaking de-motor na mekanisadong pwersa na makalusot sa harap ng depensa ng distrito.
4) Kasama ang naval aviation at ang Red Banner Baltic Fleet, sirain ang hukbong-dagat ng kaaway at mga sasakyan sa Baltic Sea at pigilan ang mga amphibious landing ng kaaway sa mga isla ng Dago at Ezel at sa baybayin sa loob ng mga hangganan ng distrito.
5) Mga pag-atake sa mga junction ng riles ng Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg at sa mga tulay ng tren sa kabila ng ilog. Vistula sa sektor ng Danzig, Bydgoszcz, gayundin sa mga grupo ng tropa, upang gawing kumplikado at maantala ang konsentrasyon ng mga tropa ng kaaway.
6) Wasakin ang daungan ng Memel.
VII. Sa pamamagitan ng utos ng Baltic Special Military District:
1. Ihanda ang mga linya sa likuran:
a) sa harap - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas, at Dusis, claim. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, sa kahabaan ng silangang pampang ng ilog. Neman.
2. Maglaan para sa mga counterattacks ng mga mekanisadong pulutong at abyasyon sa pakikipagtulungan sa mga reserbang rifle troop at anti-tank brigade.
3. I-reconnoiter at balangkasin ang mga likurang linya hanggang sa buong lalim hanggang sa lumang hangganan kasama ang Latvia, Lithuania at Poland sa loob ng PribOVO at ang cut-off line sa tabi ng ilog. Kanlurang Dvina.
4. Sa pamamagitan ng Mayo 30, 1941, tanggapin ang Sebezh na pinatibay na lugar mula sa Zapovo Military District at bumuo ng isang plano para dalhin ito sa ganap na kahandaan sa labanan.
5. Sa kaso ng sapilitang pag-alis, bumuo ng isang plano para sa paglikha ng mga anti-tank na hadlang sa buong lalim at isang plano para sa mga tulay ng pagmimina, mga junction ng riles at mga punto ng posibleng konsentrasyon ng kaaway (mga tropa, punong-tanggapan, ospital, atbp.).
6. Sa plano sa pagtatanggol sa himpapawid, maglaan para sa pagtatanggol sa himpapawid ng mga tropa at pagtatanggol sa himpapawid ng teritoryo sa zone ng pagtatanggol ng hangin sa North-Western; mag-ehersisyo sa partikular na detalye:
a) organisasyon ng serbisyo ng VNOS - agarang abiso ng mga paliparan ng aviation, pangunahin ang fighter aircraft, parehong mula sa kumpanya at linya ng mga post ng VNOS; abiso ng mga punto at pasilidad ng pagtatanggol sa hangin, mga direktorat ng distrito ng brigada at mga sona ng pagtatanggol sa hangin.
b) ang paggamit at pagkilos ng mga sasakyang panghimpapawid, na nagtatatag ng mga lugar para sa pagkawasak ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway para sa mga indibidwal na yunit ng hangin;
c) sumasaklaw sa mga anti-sasakyang panghimpapawid na artilerya at sasakyang panghimpapawid ng mga permanenteng punto at pasilidad ng pagtatanggol sa himpapawid, mga lugar ng pagbabawas at mga lugar ng konsentrasyon ng tropa;
d) mga isyu ng komunikasyon at kontrol ng mga sistema ng pagtatanggol sa hangin.
7. Paunlarin:
a) pagpapataas ng mga tropa sa alerto at pagtatalaga ng mga yunit ng suporta para sa mga tropa sa hangganan;
b) isang plano para sa proteksyon at pagtatanggol sa pinakamahalagang pang-industriya na negosyo, istruktura at pasilidad.
8. Sa kaso ng sapilitang pag-alis, bumuo, alinsunod sa mga espesyal na tagubilin, ng isang plano para sa paglikas ng mga pabrika, pabrika, bangko at iba pang pang-ekonomiyang negosyo, ahensya ng gobyerno, bodega ng militar at pag-aari ng estado, mga tauhan ng militar, paraan ng transportasyon, atbp .
VIII. Mga tagubilin sa likuran.
Bago ang ika-15 araw ng mobilisasyon, pinapayagan kang gumastos ng:
a) para sa mga tropang tumatakip sa lupa - 3 round ng bala, gasolina para sa mga sasakyang pangkombat - 5 refill, para sa transportasyon - 8 refill;
b) para sa Air Force: mandirigma - 15 sorties; malapit [sa kanila] bombard [mga operator] – 10 sorties; long-range bomber [mga operator] – 7 sorties; mga opisyal ng reconnaissance - 10 sorties;
c) para sa lahat ng sumasaklaw na tropa - 15 araw-araw na dacha.
Ang pagbibigay sa mga tropa na sumasaklaw sa lahat ng uri ng mga suplay, pagkukumpuni at pagpapanumbalik ng mga kagamitan ay isinasagawa sa gastos ng mga reserba at base ng pagkukumpuni ng distrito.
Ang paglikas ng mga maysakit at sugatang tao at mga kabayo ay dapat isagawa sa loob ng PribOVO, gamit ang pangunahing network ng mga institusyong medikal.
IX. Pangkalahatang Panuto.
1. Ang unang paglipad o pagtawid sa hangganan ng estado ay pinahihintulutan lamang sa espesyal na pahintulot ng Mataas na Utos.
2. Ang cover plan ay dapat na binubuo ng mga sumusunod na dokumento:
a) mga tala sa plano ng aksyon para sa mga tropa na may takip na may mapa ng desisyon at pagpapangkat ng mga tropa, hanggang sa rehimyento at indibidwal na yunit kasama, na nakalakip dito;
b) listahan ng mga tauhan ng labanan;
c) mga talahanayan para sa pag-alis at konsentrasyon ng mga yunit ng takip sa hangganan ng estado;
d) isang plano para sa paggamit ng Air Force na may kalakip na mapa ng basing at operational na paggamit;
e) isang air defense plan na may mga mapa ng lokasyon ng air defense posts at aktibong air defense system;
f) plano sa engineering na may mga kalkulasyon at mapa;
g) plano ng aparato ng komunikasyon na may mga kalkulasyon at diagram;
h) isang plano para sa pag-oorganisa ng likuran at materyal na suporta ng mga tropang panghimpapawid at hukbong panghimpapawid, na may apendise sa kanila ng isang mapa ng pag-oorganisa sa likuran ng mga tropang panglupa at abyasyon;
i) sanitary at veterinary evacuation plan;
j) mga tagubilin para sa pagtataas ng mga yunit sa alerto at pagtatalaga ng mga yunit ng suporta para sa mga yunit ng hangganan;
k) isang listahan ng mga bagay at istruktura na napapailalim sa proteksyon ng mga field troops at NKVD troops;
l) mga dokumento ng ehekutibo (direktiba, mga order at mga order).
3. Ang cover plan ay ipapatupad kapag natanggap ko ang isang naka-encrypt na telegrama na nilagdaan ko, isang miyembro ng Main Military Council at ang Chief ng General Staff ng [Red] Army, na may sumusunod na nilalaman: “Magpatuloy sa pagpapatupad ng cover plan ng 1941.”
4. Ang mga sumusunod ay pinahihintulutan na bumuo ng isang cover at defense plan:
sa punong-tanggapan ng distrito: nang buo - Kumander ng mga tropa, miyembro ng Konseho ng Militar, Hepe ng Punong-tanggapan ng Distrito, Pinuno ng Departamento ng Operasyon ng Punong-tanggapan ng Distrito;
sa mga tuntunin ng plano ng Air Force - Commander ng PribOVO Air Force;
tungkol sa plano para sa pag-aayos ng likuran - representante. pinuno ng kawani ng distrito para sa logistik;
sa mga tuntunin ng plano ng komunikasyong militar - ang pinuno ng mga komunikasyong militar ng distrito;
sa mga tuntunin ng komunikasyon - ang pinuno ng mga komunikasyon ng distrito.
Ang ibang mga pinuno ng mga sangay at serbisyo ng militar ay pinapayagan lamang na magsagawa ng mga personal na gawain sa kanilang espesyalidad, nang hindi ipinapaalam sa kanila ang plano ng pabalat.
Sa punong-himpilan ng hukbo - ang Kumander ng Army, isang miyembro ng Konseho ng Militar ng Army, ang Chief of Staff ng Army, ang Chief ng Operations Department ng Army Headquarters.
5. Bumuo ng isang cover plan sa dalawang kopya, magsumite ng isang kopya sa akin para sa pag-apruba sa pamamagitan ng Chief of the General Staff, at panatilihin ang pangalawang kopya, na selyado ng selyo ng District Military Council, sa personal na safe ng District Chief ng Mga tauhan.
6. Ang mga plano sa pagsakop na binuo ng mga hukbo at inaprubahan ng Konseho ng Militar ng Distrito para sa bawat isa sa mga sakop na lugar, na tinatakan ng selyo ng Konseho ng Militar ng Distrito, ay dapat na itago sa personal na ligtas ng kaukulang pinuno ng sakop na lugar.
7. Ang mga ehekutibong dokumento na binuo para sa mga pormasyong militar ay dapat na naka-imbak sa mga pakete na selyadong may selyo ng Konseho ng Militar ng Hukbo, kasama ang mobile plan ng pormasyon.
8. Ang mga folder at pakete na may cover-up na dokumentasyon ay binuksan sa pamamagitan ng sulat (higit na hindi mabasa).
9. Lahat ng mga dokumento sa cover plan ay nakasulat sa pamamagitan ng kamay o personal na na-type ng mga commander na awtorisadong bumuo nito.
APENDIX – diagram ng pabalat ng mga tropang PribOVO sa isang mapa 1:1000,000 sa isang kopya (may kopya lamang No. 1).
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet (S. Timoshenko)
Chief ng General Staff ng spacecraft
Heneral ng Hukbo (G. Zhukov)
Manuscript sa letterhead: "People's Commissar of Defense ng USSR." May mga tala: "Ang Kopya No. 1 ay isinulat ni Major General Vasilevsky at ipinasa sa addressee; Ang kopya No. 2 ay kinopya ng pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng PribOVO, Major General Trukhin - para sa file ng departamento ng pagpapatakbo. Ang kopya ay pinatunayan ng kinatawan. pinuno ng departamento ng General Staff ng spacecraft, Major General Vasilevsky.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, d 237, pp. 33-47.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. Direktiba sa kumander ng tropang KOVO No. 503862/ss/ov
[hindi lalampas sa Mayo 20, 1941]
Sobrang sekreto
Sa partikular na kahalagahan
Halimbawa No. 2
Mapa 1:1000000.
Upang masakop ang pagpapakilos, konsentrasyon at pag-deploy ng mga tropang distrito pagsapit ng Mayo 25, 1941, ikaw mismo, kasama ang punong kawani at ang pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito, ay bubuo ng:
1. Detalyadong plano para sa pagtatanggol ng hangganan ng estado mula sa lawa. Svityazskoye hanggang Lipkana;
2. Detalyadong air defense plan.
I. Mga gawain sa pagtatanggol:
1. Pigilan ang pagsalakay ng parehong lupa at hangin na mga kaaway sa teritoryo ng distrito.
2. Ang malakas na pagtatanggol sa mga kuta sa kahabaan ng hangganan ng estado ay matatag na sasaklaw sa pagpapakilos, konsentrasyon at paglalagay ng mga tropa ng distrito.
3. Ang air defense at aviation operations ay titiyak sa normal na operasyon ng mga riles at ang konsentrasyon ng mga tropa ng distrito.
4. Gamit ang lahat ng uri ng reconnaissance, napapanahong matukoy ang kalikasan ng konsentrasyon at pagpapangkat ng mga tropa ng kaaway.
5. Sa pamamagitan ng aktibong mga operasyon ng abyasyon, makakuha ng air supremacy at malalakas na welga sa mga pangunahing junction ng riles, tulay at grupo ng tropa, guluhin at maantala ang konsentrasyon at deployment ng mga tropa ng kaaway.
6. Pigilan ang mga pwersang pang-atake sa himpapawid at mga sabotahe na grupo ng kaaway na ibagsak at mapunta sa teritoryo ng distrito.
II. Ayusin ang pagtatanggol ng hangganan ng estado, na ginagabayan ng mga sumusunod na pangunahing tagubilin:
1. Ang batayan ng pagtatanggol ay dapat na ang patuloy na pagtatanggol sa mga pinatibay na lugar at mga kuta sa bukid na itinayo sa kahabaan ng hangganan ng estado, gamit ang lahat ng pwersa at kakayahan para sa kanilang higit at komprehensibong pag-unlad. Bigyan ang depensa ng katangian ng mga aktibong aksyon. Anumang pagtatangka ng kaaway na lusutan ang ating mga depensa ay dapat na agad na maalis sa pamamagitan ng mga counterattack mula sa mga reserba ng hukbo at hukbo.
2. Bigyang-pansin ang anti-tank defense. Sa kaganapan ng isang pambihirang tagumpay sa harap ng depensa ng malalaking motorized na mekanisadong yunit ng kaaway, ang paglaban sa kanila at ang pag-aalis ng pambihirang tagumpay ay dapat isagawa sa pamamagitan ng direktang utos ng utos ng distrito, kung saan ang malawakang paggamit ng mga mekanisadong pulutong, anti-tank artillery brigades at aviation. Ang gawain ng mga anti-tank artillery brigade ay upang salubungin ang mga tangke ng kaaway na may malakas na putok ng artilerya sa mga inihandang linya at, kasama ng aviation, ipagpaliban ang kanilang pag-abante hanggang sa makalapit ang ating mechanized corps at mag-counterattack. Ang gawain ng mechanized corps ay mag-deploy sa ilalim ng takip ng mga anti-tank artillery brigade, na may malalakas na flank at concentric na pag-atake, kasama ang aviation, upang magdulot ng pangwakas na pagkatalo sa mga mekanisadong yunit ng kaaway at alisin ang pambihirang tagumpay.
3. Isaalang-alang ang mga sumusunod na bahagi upang maging partikular na responsable:
a) Kholm, Kovel, Rivne;
b) Mula sa harap Grubeshov, Krystynopol hanggang Brody, Tarnopol;
c) Tomaszow, Lviv;
3) Yaroslav, Lviv;
e) Mula sa harapan ng Przemysl, Lisko hanggang Sambir, Drohobych;
kumakain. Uzhok, Sambir;
g) Mukachevo, Stryi;
e) Kereshmese, Stanislav;
i) Mula sa harap ng Radauti, Dorohoi hanggang Chernivtsi, Kolomyia;
j) Darabani, Kamenets-Podolsk.
4. Sa ilalim ng paborableng kondisyon, lahat ng nagtatanggol na tropa at reserba ng mga hukbo at distrito ay dapat na handa, sa direksyon ng Mataas na Utos, na maglunsad ng mabilis na mga welga upang talunin ang mga grupo ng kaaway, ilipat ang labanan sa teritoryo nito at makuha ang mga kapaki-pakinabang na posisyon.
III.
Sa kanan ay ang Western Special Military District. Punong-himpilan mula sa ika-3 araw ng pagpapakilos Baranovichi. Ang kanyang left-flank 4th Army ay nag-organisa ng depensa sa harap ng Drogichin, angkinin. lawa Svityazskoe. Kobrin Army Headquarters. Border sa ZapOVO - r. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. Lahat ng item para sa ZAPOVO kasama.
Sa kaliwa ay ang Odessa Military District. Punong-himpilan mula sa ika-3 araw ng pagpapakilos ng Tiraspol. Ang kanyang right-flank 35th corps ay nagtatanggol sa harapan ng Korzheutsy, angkinin. LeOWO.
Border na may OdVO-Khudyaki, Uman, Vapnyarka, claim. Dzhurin, Kalus, angkinin. Korzheutsi, Pashkani.
IV. Upang maisaayos ang depensa sa paunang panahon ng pagpapakilos at konsentrasyon, ang buong border zone ng KOVO ay dapat nahahati sa apat na lugar na sakop.
1. Takpan ang mga lugar No. 1. Ang pinuno ng cover area ay ang Commander ng 5th Army.
Komposisyon ng mga tropa: command ng 5th Army, 15th Corps (45th, 62nd Infantry); 27 p. gusali (87, 124, 135 sd.); 22 mechanized corps (19, 41 td, 215 md); garrisons ng Kovel, Vladimir-Volynsky at hilagang bahagi ng Strumilovsky fortified areas, 39 fighter, 14 mixed at 62 bomber aviation divisions; mga yunit ng hangganan ng NKVD.
Ang gawain ay ipagtanggol ang hangganan ng estado sa harap. Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol, pinipigilan ang kaaway sa pagsalakay sa ating teritoryo.
RP Headquarters - Headquarters ng 5th Army Kovel.
Ang hangganan sa kaliwa ay Kremenets, Kholoev, Krystynopol, Rakhane. Lahat ng puntos para sa RP No. 1 kasama.
2. Cover area No. 2. Ang pinuno ng cover area ay ang kumander ng 6th Army.
Komposisyon ng tropa: 6th Army Directorate, 6th Corps (41st, 97th, 159th Infantry Division); 4 balahibo. katawan ng barko (8.32 td, 81 md); 3 Cav. dibisyon; mga garrison ng Rava-Russky at kanlurang bahagi ng mga pinatibay na lugar ng Strumilovsky; 15th at 16th mixed aviation divisions; mga yunit ng hangganan ng NKVD.
Ang gawain ay upang ipagtanggol ang hangganan ng estado sa harap ng Krystynopol, Makhnov, Senyava, Radymno, na pinipigilan ang kaaway na makapasok sa ating teritoryo.
RP Headquarters - Headquarters ng 6th Army Lviv.
Ang hangganan sa kaliwa ay Tarnopol, Bobrka, Gordok, Radymno, Rzeszow. Kasama ang lahat ng puntos para sa RP No. 2.
3. Takpan ang mga lugar No. 3. Ang pinuno ng cover area ay ang kumander ng 26th Army.
Komposisyon ng mga tropa: utos ng 26th Army; 8 pp. gusali (72, 99, 173 sd); Ika-8 mechanized corps (12, 34 td, 7 md); garrisons ng Przemysl fortified area; 63 manlalaban, 46 cm aviation division; mga yunit ng hangganan ng NKVD.
Ang gawain ay ipagtanggol ang hangganan ng estado sa harap. Radymo, Przemysl, demanda. Lutowiska, pinipigilan ang kaaway sa pagsalakay sa ating teritoryo.
RP Headquarters - Headquarters ng 26th Army Sambir.
Ang hangganan sa kaliwa ay Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. Sambir, Lutowiska. Lahat ng puntos maliban sa Art. Sambir, eksklusibo para sa RP No. 3.
4. Cover area No. 4. Ang pinuno ng cover area ay ang kumander ng 12th Army.
Komposisyon ng mga tropa: kontrol ng 12th Army; 13 pp. gusali (192, 44); 17th Corps (58, 60, 96 GDS, 164 SD); Ika-16 na mekanisadong pulutong (15, 32 TD, 240 md); mga garison ng pinatibay na rehiyon ng Kamenets-Podolsk; 44, 46 fighter aviation divisions; mga yunit ng hangganan ng NKVD.
Ang gawain ay upang ipagtanggol ang hangganan ng estado sa harap ng Lutowiska, Uzhok, Vorokhta, Volchynets, Lipkany, na pumipigil sa kaaway sa pagsalakay sa ating teritoryo.
RP Headquarters - Headquarters ng 12th Army Stanislav.
Ang hangganan sa kaliwa ay ang hangganan ng OdOVO.
V. Sa direktang pagtatapon ng District Command mula sa mga unang araw ng pagpapakilos, magkaroon ng:
a) 9 na balahibo. corps (20, 35 TD, 131 MD), 5th anti-tank artillery brigade sa lugar ng Rozhytse, Torchin, Lutsk, Kivertsy;
b) 19th mechanized corps (40, 43 td, 213 md) sa lugar ng Rivne, Varkovichi, Zdolbunovo;
c) 15th mechanized corps (10, 37 TD, 212 MD), 1 anti-tank artillery brigade sa Brody, Zolochev area;
d) 24th mech corps (45, 49 td, 215 md) sa lugar ng Volochisk, Proskurov, Starokonstantinov;
e) 36 fighter, 18, 18 at 19 bomber aviation divisions.
Bukod pa rito, ang 2nd, 47th, 49th, 68th, 75th, 76th at 77th mixed at 23rd bomber aviation divisions ay nasa pagtatapon ng district command sa unang tatlong araw ng mobilisasyon.
Bilang karagdagan, sa panahon mula 4 hanggang 15 araw ng pagpapakilos, pag-isiping mabuti:
31st Corps (193, 195, 200 Infantry Division) sa Kovel, Sokul, Troyanovka area;
36th Corps (140, 146, 228 Infantry Division) sa Dubno, Chervonoarmeysk, Kremenets area;
5 kav. katawan (14, 32 cd); 37th Corps (80, 139, 141st Infantry Division) at 2nd Anti-Tank Artillery Brigade sa rehiyon ng Lviv;
7th Corps (147th, 196th, 206th Infantry Division - ay darating sa pamamagitan ng tren) at 4th Anti-Tank Artillery Brigade sa Komarno area, Dorozhev, claim. Stryi, Nikolaev;
55th Corps (130, 169, 189) at 3rd Anti-Tank Artillery Brigade sa lugar ng Yarmolintsy, Balin, Nv. Ushitsa.
Mga gawain ng KOVO command reserve:
1. Maghanda ng mga anti-tank area at likurang linya ng depensa:
a) 31 sk – sa harap ng Nv. Vyzhva, Turiisk, Tulichev; \236\
6) 36 sk-sa ilog. Stokhod sa harap Lutsk, Stanislavchik, Toporov;
c) 37 sk sa harap Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) 7 sk sa harap ng Mosciska, St. Sambir, Turka at sa tabi ng ilog. Subukan sa harap ng Turka, Bolekhov upang masakop ang ilang mga direksyon.
e) 55 sk sa tabi ng ilog. Dniester sa harap Zhvanets, Kalius.
2. Sa kaganapan ng isang pambihirang tagumpay ng malalaking interconnections ng kaaway, sa mga inihandang linya ng depensa at sa mga anti-tank na lugar, antalahin at guluhin ang kanyang karagdagang pagsulong at, sa mga konsentrikong pag-atake ng mga mekanisadong pulutong, kasama ng aviation, talunin ang kaaway at alisin. ang pambihirang tagumpay.
3. Sa ilalim ng paborableng mga kondisyon, maging handa, sa direksyon ng Mataas na Utos, na maglunsad ng matulin na mga welga upang talunin ang mga grupo ng kaaway, ilipat ang labanan sa teritoryo nito at makuha ang mga kapaki-pakinabang na posisyon.
VI. Mga gawain ng district aviation
1. Sa pamamagitan ng sunud-sunod na pag-atake ng mga sasakyang panghimpapawid sa mga nakatatag na base at paliparan, gayundin ng mga operasyon sa himpapawid, sirain ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway at makakuha ng air supremacy mula sa mga unang araw ng digmaan.
2. Ang mga fighter aircraft, sa malapit na pakikipagtulungan sa buong air defense system ng distrito, ay matatag na sasakupin ang mobilisasyon at konsentrasyon ng mga tropa ng distrito, ang normal na operasyon ng mga riles, at pipigilan ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway na lumipad sa teritoryo ng distrito patungo sa loob ng bansa.
3. Sa pakikipagtulungan sa mga pwersang panglupa, sirain ang sumusulong na kalaban at pigilan ang pambihirang tagumpay ng kanyang malalaking mekanisadong pwersa.
4. Sa pamamagitan ng pagsira sa mga tulay ng tren, mga junction ng Katowice, Kielce, Czestochowa, Krakow, pati na rin ang mga aksyon laban sa mga grupo ng kaaway, nakakagambala at nakakaantala sa konsentrasyon at deployment ng kanyang mga tropa.
5. Isaalang-alang na ang High Command aviation ay ibabatay sa teritoryo ng KOVO, na binubuo ng:
1st aviation corps (40, 51 dbad at 56 over DD);
2nd air corps (35, 47 dbad, 67 above DD).
Ang misyon ng High Command aviation ay:
a) pagkasira ng bakal. dor. hubs Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) sistematikong pagsalakay sa mga pangunahing pasilidad ng militar-industriyal.
VII. Sa utos ng utos ng distrito:
1. I-reconnoiter at ihanda ang mga rear defensive lines para sa buong depth of defense hanggang sa ilog. Kasama ang Dnieper.
Bumuo ng isang plano para sa pagdadala ng Korostensky, Novgorod-Volynsky, Letichevsky at Kyiv fortified areas, pati na rin ang lahat ng fortified areas, upang labanan ang kahandaan, construction noong 1939.
Sa kaso ng sapilitang pag-alis, bumuo ng isang plano para sa paglikha ng mga anti-tank na hadlang sa buong lalim at isang plano para sa mga tulay ng pagmimina, zhel. dor. mga node at punto ng isang posibleng puro kaaway (tropa, punong-tanggapan, ospital, atbp.).
2. Kapag bumubuo ng isang plano sa pagtatanggol ng hangin sa distrito, magbigay ng pagtatanggol sa hangin ng mga tropa at pagtatanggol sa hangin ng teritoryo ng zone ng pagtatanggol ng hangin ng Kyiv. Mag-ehersisyo sa partikular na detalye:
a) organisasyon ng serbisyo ng VNOS at agarang abiso mula sa parehong kumpanya at batalyon at linya ng mga post ng VNOS, aviation airfields, lalo na ang mga fighter airfield, air defense point at pasilidad, brigade district directorates at air defense zone.
b) ang paggamit at pagkilos ng mga sasakyang panghimpapawid, na nagtatatag ng mga lugar para sa pagkawasak ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway para sa mga indibidwal na yunit ng hangin;
c) masusing pagsakop ng mga permanenteng punto at pasilidad ng pagtatanggol sa hangin, mga lugar ng pagbabawas ng karga at mga lugar ng konsentrasyon sa pamamagitan ng ground-based na air defense at mga paraan ng paglipad;
d) mga isyu ng komunikasyon at kontrol ng mga sistema ng pagtatanggol sa hangin.
3. Paunlarin:
a) isang plano para sa pagpapataas ng mga tropa sa alerto at pagtatalaga ng mga yunit ng suporta sa mga yunit ng hangganan;
b) mga plano para sa proteksyon at pagtatanggol sa pinakamahalagang pang-industriya na negosyo, istruktura at pasilidad.
4. Sa kaso ng sapilitang pag-withdraw, bumuo, alinsunod sa mga espesyal na tagubilin, ng isang plano para sa paglikas ng mga pabrika, pabrika, bangko at iba pang negosyo, ahensya ng gobyerno, bodega, pag-aari ng militar at estado, mga tauhan ng militar, paraan ng transportasyon at iba pa. bagay.
VIII. Mga tagubilin sa likuran.
Bago ang ika-15 araw ng mobilisasyon, pinapayagan kang gumastos ng:
a) Para sa mga tropang tumatakip sa lupa - 3 round ng bala; gasolina - 5 mga istasyon ng pagpuno para sa mga sasakyang pang-labanan, 8 mga istasyon ng pagpuno para sa mga sasakyang pang-transportasyon.
b) Para sa Air Force: mandirigma - 15 sorties; mga short-range bombers 10 sorties; long-range bombers - 7 sorties; reconnaissance missions 10 missions.
c) Para sa lahat ng sumasaklaw na tropa - 15 araw-araw na mga dacha ng suplay ng pagkain.
Ang pagbibigay sa mga tropa ng lahat ng uri ng mga suplay, pagkukumpuni at pagpapanumbalik ng mga kagamitan ay isinasagawa sa gastos ng mga reserba at base ng pagkukumpuni ng distrito.
Ang paglikas ng mga maysakit at sugatang tao at mga kabayo ay dapat isagawa sa loob ng KOVO, gamit ang pangunahing network ng mga institusyong medikal.
IX. Pangkalahatang Panuto
1. Ang pabalat na plano ay ipapatupad sa sandaling matanggap ang isang naka-encrypt na telegrama mula sa akin, isang miyembro ng Pangunahing Konseho ng Militar at ang Hepe ng Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo, na nilagdaan na may sumusunod na nilalaman: “Ituloy ang pagpapatupad ng cover plan ng 1941.”
2. Ang unang paglipad at pagtawid sa hangganan ng estado ng aming mga yunit ay maaari lamang isagawa nang may pahintulot ng Mataas na Utos.
3. Ang cover plan ay dapat na binubuo ng mga sumusunod na dokumento:
a) Mga tala sa plano ng pagkilos para sa mga tropa na nasa takip, na may kalakip na mapa ng desisyon at pagpapangkat ng mga tropa hanggang sa rehimyento at indibidwal na yunit kasama.
b) Listahan ng mga tauhan ng labanan.
c) Mga talahanayan ng paglabas at konsentrasyon ng mga yunit ng pabalat sa hangganan ng estado.
d) Magplano para sa paggamit ng Air Force na may kalakip na mapa ng pagbabase at pagpapatakbo ng paggamit.
e) Plano ng pagtatanggol sa hangin na may mga mapa ng lokasyon ng mga poste ng pagtatanggol sa hangin at mga aktibong sistema ng pagtatanggol sa hangin.
f) Plano ng suporta sa engineering na may mga kalkulasyon at mapa.
g) Plano ng aparato ng komunikasyon na may mga kalkulasyon at diagram.
h) Isang plano para sa pag-oorganisa ng likuran at materyal na suporta ng mga tropang panghimpapawid at hukbong panghimpapawid, na may nakadugtong na mapa ng likurang organisasyon ng mga tropang panglupa at abyasyon.
i) Plano ng paglikas sa sanitary at beterinaryo.
j) Mga tagubilin para sa pagtataas ng mga yunit ng takip sa alarma at pag-deploy ng mga yunit ng suporta para sa mga yunit ng hangganan.
k) Listahan ng mga bagay at istruktura na napapailalim sa proteksyon ng mga field troops at NKVD troops.
l) Mga dokumentong tagapagpaganap (direktiba, utos at utos).
4. Bumuo ng isang plano sa dalawang kopya. Isang kopya ang dapat isumite sa akin, sa pamamagitan ng Hepe ng Pangkalahatang Kawani ng Pulang Hukbo, para sa pag-apruba, at ang pangalawang kopya ay dapat itago sa personal na safe ng punong kawani ng distrito sa isang folder na selyado ng selyo ng distrito konseho ng militar.
Ang mga plano sa cover area ay dapat na binuo sa dalawang kopya at nakaimbak: ang mga unang kopya sa safe ng mga chief of staff ng mga cover area, at ang pangalawang kopya sa safe ng district chief of staff sa mga folder na selyado ng selyo ng distrito konseho ng militar.
Ang mga ehekutibong dokumento para sa mga pormasyon ay dapat itago sa mga pakete na selyadong may selyo ng Army Military Council, kasama ang mga mobile plan ng formation.
Ang mga folder sa hukbo at mga pakete sa mga pormasyon ay binubuksan sa pamamagitan ng nakasulat o telegrapikong utos ng Konseho ng Militar ng distrito at ng hukbo, ayon sa pagkakabanggit.
Ang mga dokumento ng plano ay sulat-kamay o personal na na-type ng mga commander na awtorisadong bumuo ng plano.
5. Ang mga sumusunod ay pinapayagang bumuo ng plano:
a) Sa punong-tanggapan ng distrito:
nang buo - kumander ng mga tropa, miyembro ng Konseho ng Militar, pinuno ng kawani at pinuno ng departamento ng pagpapatakbo ng punong tanggapan ng KOVO;
sa mga tuntunin ng pagbuo ng plano ng aksyon ng Air Force - ang kumander ng Air Force KOVO;
sa mga tuntunin ng plano sa komunikasyon ng militar - pinuno ng departamento ng komunikasyon ng militar ng punong tanggapan ng KOVO;
sa mga tuntunin ng plano para sa pag-aayos ng likuran, sanitary at veterinary evacuation ng representante. Chief of Staff ng KOVO para sa likuran;
tungkol sa plano ng komunikasyon – ang pinuno ng komunikasyon sa distrito.
Bigyan ang ibang mga pinuno ng mga sangay at serbisyo ng militar ng mga personal na takdang-aralin sa kanilang espesyalidad, ngunit nang hindi ipinapaalam ang plano sa pabalat.
b) Sa punong tanggapan ng hukbo:
commander, miyembro ng Military Council, chief of staff at chief ng operations department ng army headquarters.
MGA APLIKASYON:
1. Scheme ng pagsakop sa KOVO at ODVO sa mapa 1:1,000,000 – 1.
2. Scheme ng KOVO at ODVO air force base sa mapa 1:1,000,000 – 1.
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet S. Timoshenko
Chief ng General Staff ng spacecraft
Heneral ng Army Zhukov
Manuscript sa letterhead: "People's Commissar of Defense ng USSR." May mga tala: “Isinagawa sa 2 kopya. No. 1 – ng mga kumander ng militar ng KOVO, No. 2 – sa layunin ng Operational Directorate ng General Staff. Isinagawa ni eam. simula Opera. Hal. Major General Anisov." Ang kopya ay pinatunayan ng kinatawan. pinuno ng departamento ng General Staff ng spacecraft ni Major General Anisov noong Mayo 7, 1941.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 259, pp. 1-17.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. Direktiba ng Konseho ng Militar ng ZapOVO sa kumander ng 3rd Army No. 002140/ss/ov
Mayo 14, 1941
Sobrang sekreto
Sa partikular na kahalagahan
Hal. No. 2
1. Batay sa direktiba ng People's Commissar of Defense ng USSR No. 503859/SS/OV at ang muling pag-deploy ng mga yunit na naganap, noong Mayo 20, 1941, bumuo ng isang bagong plano para sa pagsakop sa hangganan ng estado ng lugar: lawa. Kavishki, Kadysh, Krasne, Augustov, Raigorod, Grayevo, demanda. Shchuchin.
Ang tinukoy na plano ay binibigyan ng pangalan na: "Sakop ng hangganan ng estado ang lugar No. 1." Itinalaga kita bilang kumander ng tropa ng lugar na sakop.
Shtarm - GRODNO.
2. Ang mga tropa ng hangganan ng estado na sumasaklaw sa lugar No. 1 ay kinabibilangan ng:
a) Direktor ng 3rd Army;
b) kontrolin ang 4 sk, na may mga bahagi ng katawan ng barko;
c) 56, 27, 85 at 24 rifle division;
d) kontrol ng 11th mechanized corps, na may mga hull unit;
e) 29 at 33 tank division;
f) 204 motorized division;
g) 6th anti-tank artillery brigade;
h) 11th mixed air division;
i) mga bahagi ng Grodno fortified area;
j) 86 border detachment.
k) 124 GAP RGK.
Ang unang mobile echelon ng 24th Infantry Division ay dapat dalhin sa lugar ng Grodno nang hindi lalampas sa M5. Upang mailipat ito sa iyong pagtatapon sa pamamagitan ng 22.00 M1, isang ika-30 auto regiment na binubuo ng 240 ZIS-5 at 625 GAZ-AA na sasakyan na nilagyan para sa transportasyon ng mga tao at kabayo ay darating sa Molodechno. Ang lahat ng mekanisadong artilerya, traktora, sinusubaybayang sasakyan, tangke, bahagi ng artilerya ng kabayo at mga convoy ay dapat dalhin sa pamamagitan ng riles. kalsada, kung saan kailangan mong agad na magsumite ng kahilingan para sa kinakailangang movable railway. road crew, sa pamamagitan ng operational department ng district headquarters.
3. Mga gawain ng mga tropa ng sakop na lugar: field troops - na may malakas na pagtatanggol sa Grodno UR at field fortifications sa hangganan ng estado, sa sektor ng hukbo, upang masakop ang mga direksyon ng Lida, Grodno at Bialystok at tiyakin ang pagpapakilos, konsentrasyon at deployment ng mga tropang distrito.
Ang gawain ng anti-tank artillery brigade ay upang salubungin ang mga tangke na may malakas na putok ng artilerya sa isang inihandang linya at, kasama ng aviation, ipagpaliban ang kanilang pag-abante hanggang sa lumapit ang ating mga mech at mag-counterattack. mga gusali.
Ang gawain ng mechanized corps ay mag-deploy sa ilalim ng takip ng anti-tank artilery. brigade, malalakas na flank at concentric na pag-atake, kasama ng aviation, ay nagdulot ng pangwakas na pagkatalo sa mga mekanisadong yunit ng kaaway at inalis ang tagumpay.
Mga gawain sa paglipad
1) Kasama ng front-line aviation, ayon sa plano ng air force ng distrito, ang mga sunud-sunod na welga sa pinakamalapit na itinatag na mga base at airfield ng kaaway, pati na rin ang mga operasyon sa air combat, sirain ang aviation ng kaaway at makakuha ng air supremacy mula sa mga unang araw ng digmaan .
2) sasakyang panghimpapawid, sa malapit na pakikipagtulungan sa buong sistema ng pagtatanggol sa hangin ng sakop na lugar, matatag na sumasakop sa pagpapakilos at konsentrasyon ng mga tropa ng sektor, tinitiyak ang normal na operasyon ng mga riles. mga kalsada at pinipigilan ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway na lumipad sa teritoryo ng sakop na lugar patungo sa malalalim na lugar ng distrito;
3) sa pakikipagtulungan sa mga pwersang pang-lupa, lalo na sa mga mekanisadong pulutong, sirain ang sumusulong na kalaban at pigilan ang kanyang malalaking pwersang de-motor na makalusot sa depensang harapan ng sakop na lugar.
Hangganan para sa mga operasyon ng abyasyon ng hukbo: Letzen, Nikolaiken, Ortelsburg.
Ayusin ang pagtatanggol ng hangganan ng estado, na ginagabayan ng mga sumusunod na pangunahing tagubilin:
a) upang ibase ang pagtatanggol ng mga tropa sa matigas na pagtatanggol ng mga Urals at ang mga kuta sa larangan na nilikha sa kahabaan ng hangganan ng estado, gamit ang lahat ng pwersa at kakayahan para sa kanilang karagdagang pag-unlad. Bigyan ang depensa ng katangian ng mga aktibong aksyon. Anumang pagtatangka ng kaaway na lumagpas sa mga depensa ay dapat na agad na maalis sa pamamagitan ng mga counterattacks mula sa mga reserba ng hukbo at hukbo;
b) bigyang-pansin ang anti-tank defense. Sa kaganapan ng isang pambihirang tagumpay sa harap ng depensa ng malalaking yunit ng motorized ng kaaway, papalitan ng kumand ng distrito ang paglaban sa kanila at ang kanilang pagpuksa. Ang gawain ng hukbo ay upang isara ang pambihirang tagumpay sa harapan at pigilan ang mga nakamotor na impanterya at mga tropang field mula sa pagpasok dito;
c) isaalang-alang ang partikular na mahahalagang lugar sa iyong site: Suwalki, Lida at Suwalki, Bialystok;
d) sa ilalim ng paborableng mga kondisyon, lahat ng nagtatanggol na tropa at reserbang hukbo ay dapat na handa, sa aking mga utos, upang maglunsad ng mabilis na mga welga;
e) kung sakaling magkaroon ng opensiba ng malinaw na nakatataas na pwersa ng kaaway at ang imposibilidad ng paghawak ng mga kuta sa larangan sa kahabaan ng hangganan ng estado, ang pinakamataas na linya ng pag-atras para sa mga tropa sa sakop na lugar ay ang front edge ng UR, na umaasa kung saan sisirain ang pagsulong. kaaway na may mga counterattacks.
Kahit na ang mga indibidwal na yunit ng kaaway na nakalusot ay hindi dapat pahintulutan sa silangan ng linya: r. Neman kay Khoza, Shumkovce, Yagnity, Beniovce, r. Sidra, Sekierka, Romanówka, Chodorówka, Mykycyn, Goniondz.
Sa pakikibaka para sa foreground, malawakang paggamit ng serbisyo ng barikada, pinsala sa mga tulay at kalsada, at mga hadlang laban sa tangke. Mga tulay sa ibabaw ng Augustow Canal, r. Bebrza, b. Ihanda ang Brzozówka para sa pagkawasak. Ang pagkasira mismo ay dapat isagawa sa mga espesyal na utos ng kumander ng lugar ng takip.
Plano ng nilikha na mga hadlang na anti-tank para sa buong lalim ng depensa, plano para sa mga tulay ng pagmimina, riles. mga istruktura ng kalsada at mga punto ng posibleng konsentrasyon ng mga tropa at ang lokasyon ng punong-tanggapan - upang bumuo at isumite sa akin para sa pag-apruba.
Mga tulay sa kabila ng ilog Ipagtanggol ang Neman sa lahat ng paraan. Ang kanilang pagkasira ay maaaring isagawa lamang sa espesyal na pahintulot ng Konseho ng Militar ng distrito;
f) ipagpatuloy ang pagbuo ng mga fortification, anti-tank at anti-personnel barriers sa forefield zone. Noong Hunyo 1, 1941, simulan ang pagtatayo ng Ikalawang depensibong linya ng Grodno UR.
Reconnaissance at sa pagtatapos ng trabaho sa 2nd defensive line, at sa pag-anunsyo ng alarma, agad na simulan ang paghahanda sa likurang linya: r. Neman hanggang Selyuki at sa kahabaan pa ng ilog. Svisloch;
g) ang responsibilidad para sa junction sa iyong kapitbahay ay nasa iyo;
h) gamitin ang lahat ng uri ng reconnaissance upang matukoy ang likas na katangian ng konsentrasyon at pagpapangkat ng mga tropa ng kaaway;
i) TUMAWID AT HIGIT SA BORDER NG ESTADO – SA AKING ESPESYAL NA ORDER LANG.
4. Borders: sa kanan – Oshmyany, Druskeniki, claim. Margrabova; kaliwa – st. Novelnya, angkinin. Sokulka, angkinin. Shchuchin, i-claim. Friedrichshof.
Rear border - dating. Hangganan ng Soviet-Polish, hanggang sa at kabilang ang Rubezhevichi.
5. Mga kapitbahay: sa kanan 11 PriBOVO hukbo ay nagtatanggol sa harap: Jurbarkas, lawa. Kavishki. Shtarm – Kaunas.
Sa kaliwa, ang mga bahagi ng cover area No. 2 ay ipinagtatanggol ng harapan ng Shchuchyn, Novgorod, Chizhev. Ang cover area ay pinamumunuan ng kumander ng 10th Army. Bagyong Bialystok.
Reserba sa harap:
a) mula M5 hanggang M15 sa lugar ng istasyon. Druskeniki, st. Ang Zhitomlya, m. Skidel, m. Dembrovo ay tumutuon ng 21 sk, na binubuo ng 17 at 50 na mga dibisyon ng infantry, na may gawain sa paghahanda ng likurang linya ng pagtatanggol sa harap: Merkine, Rotnitsa, Ozyory, Lunno;
b) sa lugar ng Lida - 8 anti-tank artilerya. brigada; sa lugar ng Volkovysk 17 mechanized corps.
6. Air defense. Mula sa himpapawid, ang teritoryo ng site ay sakop ng 11th mixed air division, na nasasakupan mo at bumubuo ng air defense system ng distrito sa pangkalahatang termino - ang unang air cover sector.
Extract mula sa district air defense plan at ang sistema ng VNOS posts sa Appendix No....
7. Ang pamamaraan para sa pagtataas ng mga yunit sa alerto sa labanan:
1) Ang mga sumusunod ay may karapatang itaas ang mga yunit sa alarma:
a) People's Commissar of Defense;
b) Konseho ng Militar ng Distrito;
c) Konseho ng Militar ng Hukbo;
d) Mga taong may mga utos na nilagdaan lamang ng People's Commissar of Defense, o ng Military Council ng Distrito;
e) Mga kumander ng mga pormasyon at yunit, sa bahagi ng mga yunit na nasasakupan nila.
Ang naka-encrypt na telegrama mula sa Konseho ng Militar ng Distrito tungkol sa pagpapatupad ng cover plan na ito ay ang mga sumusunod: "Sa kumander ng 3rd Army. Idineklara ko ang alarma sa GRODNO 1941. Mga lagda.”
Dapat mong ipahiwatig ang sumusunod na karaniwang teksto ng cipher telegram (codegram) para sa mga pormasyon at mga yunit ng lugar ng pabalat: "Sa kumander ng corps (dibisyon) blg. Ipinapahayag ko ang alarma sa pagbubukas ng "pula" na pakete. Mga lagda."
2) Itinataas ang mga yunit sa alerto sa labanan bilang pagsunod sa lahat ng mga hakbang upang mapanatili ang mga lihim ng militar at umalis:
a) 56th page division, 3-9 na oras pagkatapos ng anunsyo ng combat alert, ay sumasakop sa Grodno UR at field reinforcement na mga posisyon sa kahabaan ng hangganan ng estado, sa harap: lawa. Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, Augustow Canal;
b) 27th page division, 3-9 na oras pagkatapos ng anunsyo ng combat alert, ay kumukuha ng field reinforcement position sa harap: claim. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, claim. Shchuchyn;
c) 85th page division, 24 na oras pagkatapos ng anunsyo ng isang alerto sa labanan, ay tumutuon sa lugar: Starokamenna, Sukhovola, Korytsin, Sidra at, na bumubuo ng pangalawang eselon, naghahanda ng isang defensive line sa kahabaan ng timog na pampang ng ilog. Bebrza at ang silangang ilog. Brzozówka;
d) ang natitirang mga yunit ay puro sa mga lugar ng pagpupulong sa alerto, 3 - 5 km mula sa lugar ng kanilang quartering, sa pinaka-nakatago mula sa pag-atake ng hangin at ang pinaka-maginhawa para sa martsa ng mga haligi at para sa pagsasagawa ng mga misyon ng labanan.
3) Mula sa mga lugar ng pagpupulong sa alerto sa labanan, mga yunit, kung mayroong isang order upang buksan ang "pula" na pakete, nang hindi naghihintay ng mga espesyal na tagubilin, lumipat sa hangganan ng estado, sa mga lugar na itinalaga ayon sa plano ng pagtatanggol sa site.
Kasunod nito, ang mga bahagi ng cover area ay kumikilos sa iyong mga order, depende sa sitwasyon.
4) Upang mabawasan ang oras ng kahandaan, ang mga yunit na kasama sa lugar ng pabalat ay dapat mayroong:
Infantry at kabalyerya:
a) isang portable na supply ng mga rifle cartridge (90 piraso bawat rifle) sa mga selyadong kahon, sa ilalim ng proteksyon ng isang opisyal ng tungkulin at isang maayos, sa mga yunit. Tinutukoy ng bawat kumander (platun, kumpanya, batalyon) ang pamamaraan para sa pag-isyu ng mga portable na reserba. Ang isyu ay isinasagawa lamang sa alarma. Ang naililipat na stock ng mga propeller cartridge (maliban sa mga ibinibigay sa pamamagitan ng kamay) ay dapat ipamahagi sa mga platun at kumpanya sa mga selyadong kahon, stack at minarkahan sa mga cart. Ang bawat regiment, batalyon, kumpanya, at iskwadron ay dapat may itinalagang tao na responsable para sa kanilang napapanahon at tamang pagkarga.
b) para sa bawat mabigat na machine gun, magkaroon ng 4 na tape na pinalamanan at inilagay sa mga kahon; 2 disc bawat light machine gun at machine gun. Mga kahon na may mga stuffed tape at disc sa SEALED FORM sa mga departamento, o sa espesyal, ligtas na lugar. Pana-panahong i-refresh ang mga disc at cartridge at patuyuin ang mga tape;
c) mag-imbak ng mga hand at rifle grenade sa mga set sa mga bodega ng yunit, sa mga espesyal na kahon para sa bawat yunit;
d) ang mga shell at mina sa halagang 0.25 rounds ng mga bala, kumpleto sa gamit, ay dapat na naka-imbak sa selyadong at naka-lock na mga limber at charging box, sa mga unit park;
e) ang mga kagamitang militar-kemikal, inhinyero at komunikasyon ay dapat na nakaimbak sa mga bodega ng yunit sa mga set para sa bawat yunit;
f) mag-imbak ng portable supply ng pagkain at personal na supply ng manlalaban sa isang inihandang anyo para ilagay sa mga duffel bag at backpack;
Bilang karagdagan, sa mga bodega ng yunit, mag-imbak para sa bawat yunit ng isang araw-araw na dacha ng pagkain at kumpay, na inihanda para sa pagkarga sa convoy ng yunit;
Ang mga kusina at komboy ng mga bahaging ito ay dapat na maayos na gumagana at kasama ang mga kagamitan at ekstrang bahagi na ibinigay para sa kanila;
g) sa mga kondisyon ng taglamig, ang lahat ng mga yunit ay dapat bigyan ng mainit na damit na panloob, guwantes, camouflage suit, at skis para sa buong unit;
h) panatilihing nakadikit ang mga topograpikong mapa ng militar ng reserbang pang-emergency sa mga selyadong bag para sa bawat kumander, nang hindi ibinibigay ang mga ito hanggang sa pag-anunsyo ng GRODNO-41.
Bago matanggap ang mga "NZ" card, maghanda ng mga kasalukuyang allowance card, na pinagdikit at inilalagay sa punong-tanggapan ng unit sa mga set para sa mga unit, at ibigay ang mga card na ito nang alerto lamang.
Mga yunit ng motor at tangke:
a) para sa bawat sasakyang pangkombat sa mga bodega ng yunit, ilagay ang 10% ng combat ammunition set sa mga disc, i-reload ang mga disc tuwing 15 araw.
Ang mga disc ay inilalagay sa mga sasakyan sa pag-anunsyo ng isang alerto sa labanan;
b) mag-imbak ng lahat ng iba pang uri ng mga supply sa pagkakasunud-sunod na tinukoy para sa mga yunit ng rifle. Ang buong pamantayan ng mga bala ay dapat ipamahagi sa mga kumpanya at platun na may pagkalkula ng pamamahagi para sa bawat sasakyan. Dapat alam ng bawat kumander ang kagamitan ng sasakyan. Pagkain at mga gamit. Ang ari-arian ay dapat na ihanda at inilatag nang may inaasahang pagkarga sa mga sasakyan, at dapat malaman ng mga kumander kung aling sasakyan at kung ano ang ikinakakarga;
c) gasolina - gumawa (kung saan hindi pa tapos) karagdagang mga tangke ng gasolina, sa gayon ay tumataas ang hanay ng mga sasakyan sa mga pamantayan ng NKO Order No. 0335 ng Nobyembre 27, 1940;
5) Itinatag ko ang kahandaan ng mga yunit upang gumanap:
a) para sa rifle at cavalry unit - sa tag-araw - pagkatapos ng DALAWANG oras, sa taglamig - pagkatapos ng TATLONG oras; mga yunit ng tungkulin sa loob ng 45 minuto;
b) para sa mga regiment ng tangke - 2 oras sa tag-araw, 4 na oras sa taglamig; Kung ang mga yunit ay may mainit na mga garahe, ang oras ng kahandaan ng mga yunit ng tangke sa taglamig ay nababawasan ng 1 oras.
6) Kapag nagdeklara ng alarma, ang mga yunit ay nagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
a) iwanan ang mga tauhan ng command, political at Red Army sa mahigpit na kinakailangang bilang upang matiyak ang posibilidad na maisagawa ang lahat ng trabaho para ilipat ang yunit sa batas militar;
Upang protektahan ang ari-arian, mag-iwan ng isang tao sa bawat pasilidad, maliban sa mga taong responsable para sa paglipat ng mga gusali at ari-arian sa KECH, o mga yunit ng militar. Upang mapabilis ang proseso ng paglipat sa kuwartel, magkaroon ng mga listahan ng imbentaryo na nagsisilbing mga dokumento ng pagtanggap sa panahon ng paglilipat;
b) sa mga yunit ng tangke, ang mga disc na may mga live na bala ay inilalagay sa mga sasakyan; lahat ng mga sasakyan ay dapat na palaging puno ng gasolina at langis; tubig (sa taglamig) ay puno ng isang alarma;
c) pinalakas ang seguridad ng mga bodega, parke, garahe;
d) inilalagay sa convoy ang mga dinadalang supply ng mga suplay ng sunog, panggatong at pagkain;
e) pagkatapos buksan ang "pula" na pakete, ang mga "NZ" card ay ibinibigay sa command staff;
f) ang mga elemento ng telepono ay puno ng tubig (sa pamamagitan ng espesyal na pagkakasunud-sunod).
7) Ang lahat ng mga istruktura ng militar ng pasulong na gilid ng Urals ay dapat na sakupin ng isang buong pandagdag ng mga garrison at bigyan ng mga kanyon at machine gun. Ang pag-okupa at pagdadala ng mga istruktura na matatagpuan sa harap na linya sa ganap na kahandaan sa labanan ay dapat makumpleto nang hindi lalampas sa 2-3 oras pagkatapos ipahayag ang alarma, at para sa mga yunit ng Urals, pagkatapos ng 45 minuto.
Sa pag-anunsyo ng alarma, ang mga garrison ay sumasakop sa mga pag-install ng militar at ganap na handa para sa labanan, ang mga guwardiya ng labanan ay ipinadala at ang mga komunikasyon ay itinatag.
8) Ang pagtaas ng mga yunit sa alarma at ang kanilang trabaho sa mga lugar ay dapat dalhin sa punto ng automation, kung saan ang buong panloob na gawain ng yunit ay dapat na malinaw na maitatag, ang serbisyo ng alerto para sa mga tauhan ng command ay dapat na magtrabaho at suriin, ang pag-iimbak ng ari-arian ay dapat tiyakin ang mabilis na paglabas nito sa mga yunit. Ang mga junior command staff, lalo na ang mga senior officer, ay dapat sanayin sa pamumuno sa kanilang mga yunit sa panahon ng alarma.
Ang mga kumander ng yunit ay dapat na ganap na alam ang kanilang mga misyon sa pakikipaglaban at ang kanilang mga sektor sa lahat ng aspeto, lalo na dapat nilang pag-aralan ang mga ruta, tawiran at mga linya na maginhawa para sa pag-deploy at labanan. Ang sistematikong pagsasanay ng mga command staff at mga yunit sa mga laro, field trip at iba pang uri ng pagsasanay ay dapat gumawa ng pinakamalamang na mga opsyon para sa mga taktikal na solusyon upang labanan ang mga misyon.
8. Suporta para sa mga yunit ng hangganan.
Upang suportahan ang mga yunit ng bantay sa hangganan hanggang sa makarating ang mga tropa sa hangganan, kung ang huli ay nilabag ng mga armadong detatsment o gang, maglaan ng isang batalyon mula sa 345th infantry regiment, 27th infantry regiment para sa 86th border detachment.
Ang panahon ng kahandaan para sa inilalaang detatsment (border support detachment) ay nakatakda sa 45 minuto mula sa sandaling ipahayag ang alerto sa labanan.
Ang kumander ng detatsment sa hangganan ay dapat na maabisuhan kaagad tungkol sa pag-deploy ng detatsment. Ang karapatang tumawag sa mga detatsment na ito ay ibinibigay sa kumander ng detatsment, na nagtatatag ng koneksyon ng wire sa detatsment at tinutukoy ang signal para sa tawag.
Ang kumander ng detatsment ng suporta, kapag tinawag, itinaas ang alarma at inaabisuhan ang kanyang utos.
Kapag ang mga yunit ng hangganan ay tumawag sa mga yunit ng suporta, ang mga mandirigma ng huli ay binibigyan ng isang portable na supply ng mga bala. Ang mga detatsment ng suporta, bago maabot ng mga yunit ang hangganan ng estado, ay nasa ilalim ng mga kumander ng mga detatsment ng hangganan.
Sa pagpasok ng mga tropa ng Pulang Hukbo sa hangganan ng estado, ang mga yunit ng hangganan ng NKVD na matatagpuan sa lugar ng pabalat ay nasa ilalim ng iyong operational subordination.
Ang pamamaraan para sa ugnayan sa pagitan ng mga yunit ng Pulang Hukbo at ng mga yunit ng hangganan ng NKVD ay dapat itatag alinsunod sa direktiba ng People's Commissar of Defense para sa 1939 No. ..., isang katas mula sa kung saan ay nasa Appendix No. ..
9. Komunikasyon.
Ang komunikasyon sa wire sa pagitan ng punong-tanggapan ng seksyon (hukbo) at ang punong-tanggapan ng distrito, mga kapitbahay at punong-tanggapan ng mga subordinate na yunit ay isinasagawa sa pamamagitan ng telegraph at mga wire ng telepono na pinapatakbo sa panahon ng kapayapaan, at sa pamamagitan ng mga wire ng ICS alinsunod sa diagram ng komunikasyon sa Appendix No. ...
Ang mga komunikasyon sa Air Force ay sumusunod sa isang pamamaraan ng komunikasyon sa panahon ng kapayapaan.
Komunikasyon sa radyo. Ang network ng radyo ay ipinakalat alinsunod sa diagram ng komunikasyon sa radyo at mga tagubilin para dito sa Appendix No. ...
Ang mga sumusunod na network lamang ang pinapayagang magpadala:
a) Air Force, at kapag ang sasakyang panghimpapawid ay nasa himpapawid at
b) pagtatanggol sa hangin. Sa lahat ng iba pang network (militar at militar), sinusubaybayan ng mga istasyon ng radyo ang operasyon ng mga istasyon ng radyo ng kaaway.
10. Mga tagubilin sa SUV - bumuo at ibigay sa tropa batay sa Appendix No....
11. Materyal na suporta:
1) Hanggang M15 ito ay pinapayagang gumastos:
a) para sa ground troops - TATLONG round ng bala; gasolina - LIMANG istasyon ng pagpuno para sa mga sasakyang panlaban, WALO na istasyon ng pagpuno para sa mga sasakyang pang-transportasyon;
b) para sa mga yunit ng Air Force:
fighter aviation 15 sorties;
short-range bomber aviation 10 sorties;
reconnaissance aircraft 10 sorties;
c) para sa lahat ng tropa sa sakop na lugar 15 araw-araw na dacha.
2) Mga gamit sa sunog. Ang mga bahagi ng sektor ng pabalat ay lumalabas sa alerto sa labanan, na mayroong:
a) para sa bawat baril, ang supply ng mga shell ay hindi bababa sa kapasidad ng gun limber at charging box (para sa mga baril na walang limbers at loaders, ang supply ng mga shell ay dapat na hindi bababa sa 0.25 beses ang karga ng bala);
b) sa mga sasakyan, magdala ng 0.25 rounds ng bala para sa bawat baril; sa kabuuan, mayroong hindi bababa sa 0.5 rounds ng bala bawat baril; ang natitirang 0.75 rounds ng bala ay dapat dalhin kasama ang SECOND ECHLOSE;
c) para sa bawat manlalaban, isang madalang supply ng mga rifle cartridge na ibinibigay sa kamay. Ang sasakyan na pinalaya ay ginagamit upang magtaas ng mas maraming bala;
d) ang transported supply ng mga cartridge, na kinakalkula hanggang sa isang kumpletong set para sa isang manlalaban, magaan at mabibigat na machine gun, ay dinadala sa isang selyadong anyo, sa ilalim ng bantay, sa convoy ng yunit;
e) sa mga unit ng tangke, magkaroon ng isang kargada ng bala para sa bawat sasakyang pangkombat.
Ang karagdagang supply ng mga supply ng sunog ay ibibigay mula sa army artillery depot - Grodno, No. 856.
3) Panggatong. Ang mga bahagi ng site ay dapat may DALAWANG istasyon ng gasolina para sa lahat ng uri ng mga sasakyan: ISA sa mga tangke ng mga sasakyan, ISA sa mga tangke, o mga bariles;
Ang muling pagdadagdag ng gasolina ay isasagawa mula sa kasalukuyang mga supply ng mga fuel depot No. 919, Grodno at No. 928 - Lida.
4) Pagkuha ng pagkain. Ang mga bahagi ng lugar ng alarma ay dapat mayroong:
a) pagkain - isang portable supply ng ISANG araw-araw na dacha sa backpack ng isang sundalo, isang consumable na dacha sa mga kusina at ISANG araw-araw na dacha na dinadala sa convoy ng unit;
b) kumpay – ISANG araw-araw na dacha sa saddle o sa isang cart at ISANG araw-araw na dacha sa tren ng unit.
Ang supply ng pagkain ay isasagawa ng mga yunit mismo mula sa kasalukuyang supply ng mga yunit at mga bodega ng pagkain No. 817 - Grodno, No. 816 Lida.
5) Ang mga kagamitang pangmilitar sa kemikal, inhinyero at komunikasyon sa mga set para sa bawat yunit ay dinadala sa convoy ng yunit at ibinibigay sa mga yunit sa mga espesyal na utos.
12. Paglisan. Ang mga may sakit at nasugatan ay dapat ilikas sa mga permanenteng ospital ng militar: Grodno, Lida, Molodechensky.
Ilikas ang tren ng kabayo sa mga lokal na institusyong medikal, ang isang listahan nito ay nakalakip sa plano.
13. Pangkalahatang mga tagubilin para sa pagbuo ng isang plano:
a) Ang plano sa saklaw ng site ay dapat na binubuo ng mga sumusunod na dokumento:
1) Mga tala sa plano ng aksyon para sa mga tropang nasa takip, na may kalakip na mapa ng desisyon at pagpapangkat ng mga tropa hanggang sa rehimyento at indibidwal na yunit kasama;
2) Mga pahayag ng labanan at lakas ng bilang ng mga tropa, para sa isang indibidwal na yunit, pagbuo at lugar sa kabuuan;
3) Mga talahanayan ng iskedyul para sa paglabas at konsentrasyon ng mga bahagi ng lugar ng takip sa hangganan ng estado;
4) Plano ng suporta sa engineering, na may mga kalkulasyon at mapa;
5) Plano ng aparato ng komunikasyon, na may mga kalkulasyon at mga diagram;
6) Magplano para sa pag-oorganisa ng likuran at materyal na suporta ng ground troops at Air Force, na may apendise ng isang mapa ng likurang organisasyon;
7) Plano ng paglikas sa sanitary at beterinaryo;
8) Mga tagubilin para sa pagtataas ng mga yunit sa alerto sa labanan (mga tagubilin sa alerto) at ang paglalaan ng mga yunit ng suporta para sa mga tropang hangganan;
9) Listahan ng mga bagay at istruktura na napapailalim sa proteksyon ng mga field troop at NKVD troops;
10) Mga dokumento ng ehekutibo (direktiba, utos, tagubilin).
11) Plano para sa paggamit ng Air Force.
b) Ang mga sumusunod ay pinapayagang bumuo ng isang cover plan: IKAW, isang miyembro ng Military Council, ang Chief of Staff at ang Chief ng Operations Department ng Army Headquarters. Pinapayagan, kapag nagtatrabaho sa mga espesyal na isyu, na magbigay ng mga personal na takdang-aralin sa mga pinuno ng mga sangay at serbisyo ng militar sa kanilang espesyalidad, nang hindi ipinapaalam sa kanila ang plano ng pabalat;
c) Ang plano ng saklaw na lugar ay binuo sa DALAWANG kopya at ang BOTH copies ay isinumite sa Military Council ng distrito. Sa pag-apruba ng plano ng saklaw na lugar ng Konseho ng Militar ng distrito, isang selyadong kopya ang ibinalik sa iyo at dapat na itago sa personal na safe ng punong kawani ng hukbo at buksan kapag natanggap ang itinatag na telegrama tungkol sa pagpapatupad ng ang cover plan.
Ang mga ehekutibong dokumento na binuo para sa mga yunit ng militar at mga pormasyon ay dapat na naka-imbak sa mga "pula" na bag, na tinatakan ng wax seal ng Military Council of the Army, kasama ang mga plano ng manggugulo ng mga yunit na ito - mga pormasyon, kung saan, bilang karagdagan sa iyong order, ikaw dapat may:
1) isang utos sa pagbuo upang sakupin ang mga lugar ng depensa, na may mga tagubilin sa mga komunikasyon, sa sistema ng kontrol ng emerhensiya, sa materyal na suporta, mga diagram ng pagtatanggol ng hangin na may isang alamat;
2) isang mapa ng kontrol ng paglabas ng mga yunit at mga pormasyon mula sa mga lugar ng pagpupulong na alerto sa mga lugar ng konsentrasyon para sa pagtatanggol ng hangganan ng estado; ang mga dokumentong ito ay dapat gawin ng mga kumander ng mga pormasyon at ng kanilang punong-tanggapan mismo, sa punong-tanggapan ng hukbo, sa ilalim ng iyong direktang pangangasiwa at inaprubahan MO.
Ang mga bahagi ay dapat maglaman ng:
1) ang unit duty officer ay may alarma na inaprubahan ng unit commander;
2) ang chief of staff, kasama ang mobile plan ng unit, ay may selyadong "pula" na pakete na may utos ng formation commander at mga tagubilin sa komunikasyon, SUV, air defense at materyal na suporta.
d) Lahat ng mga dokumento sa cover plan ay nakasulat sa pamamagitan ng kamay o personal na na-type ng mga commander na awtorisadong bumuo nito;
e) Bago ang Hunyo 15, 1941, isagawa ang:
1) dalawang biyahe sa field kasama ang command staff ng mga unit, sa mga lugar na binalak ayon sa plano;
2) isa o dalawang paglabas ng pagsasanay sa mga yunit ng alerto, na may masusing pagsusuri ng kanilang kahandaan sa labanan sa lahat ng aspeto, kasama ang kanilang pagsulong sa mga ruta na nakabalangkas ayon sa plano, nang hindi dinadala ang mga yunit na mas malapit sa 5 km sa hangganan ng estado.
Ang plano sa kalendaryo para sa pagsasagawa ng mga alerto sa labanan at pagsasanay ay dapat na isumite sa akin para sa pag-apruba kasabay ng plano para sa lugar na sakop.
Commander ng tropa ng ZapOVO
Army General D. Pavlov
Miyembro ng Konseho Militar ng ZapOVO
corps commissar Fominykh
Chief of Staff ng ZapOVO
Major General Klimovskikh
Typescript sa letterhead: “NGO USSR. Headquarters ng Western Special Military District." Tagapagganap: representante Chief of Staff ng ZapOVO, Major General Semenov. Ipinahiwatig ang pagpapadala. Orihinal, autograph.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 248, pp. 36-54.
Inilathala: 1941: Sa 2 aklat. Aklat 1./ Comp. L. E. Reshin at iba pa; Ed. V.P. Naumova; Pagpasok Art. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 201-209.
7. Sa mga paglabag sa hangganan ng USSR mula Nobyembre 1940 hanggang Hunyo 10, 1941 No. 1996/6
Hunyo 12, 1941
Sa panahon mula Oktubre 1940, iyon ay, hanggang Hunyo 10, 1941, 185 na sasakyang panghimpapawid ang lumabag sa hangganan ng USSR mula sa Alemanya. Ang mga paglabag sa ating hangganan ng mga eroplanong Aleman ay lalo pang tumindi sa nakalipas na buwan at kalahati. Noong Mayo at 10 araw ng Hunyo 1941 lamang, 91 na sasakyang panghimpapawid ng Aleman ang lumabag sa hangganan ng USSR.
Ang mga paglabag sa hangganan ng USSR ng mga eroplano ng Aleman ay hindi random, na kinumpirma ng direksyon at lalim ng mga flight sa ating teritoryo. Sa ilang mga kaso, lumipad ang mga eroplanong Aleman sa ating teritoryo nang hanggang 100 kilometro o higit pa, at lalo na sa direksyon ng mga lugar kung saan itinatayo ang mga istrukturang nagtatanggol, at sa mga lokasyon ng malalaking garison ng Pulang Hukbo.
Noong Abril 15 ng taong ito, sa lugar ng Rivne, ang mga mandirigma ng Pulang Hukbo ay nakarating sa isang eroplanong militar ng Aleman, ang mga tripulante ay mayroong mga mapa ng rehiyon ng Chernigov ng Ukrainian SSR, pati na rin ang mga kagamitan sa aerial photography at pelikula. Ang eroplanong ito ay lumipad sa aming teritoryo sa lalim na 200 km...
Mula Enero 1 hanggang Hunyo 10, 1941, iyon ay, sa loob ng 5 buwan at 10 araw, isang kabuuang 2,080 na lumabag sa hangganan mula sa Alemanya ang pinigil. Sa bilang na ito, 183 German intelligence agents ang nalantad na.
Ang bilang ng mga detensyon ng mga lumalabag sa hangganan para sa 1941 ayon sa buwan ay: noong Enero - 503, noong Pebrero - 175, noong Marso - 381, noong Abril - 260. Noong Mayo at sa loob ng 10 araw noong Hunyo, tumaas ang bilang ng mga nakakulong na lumalabag mula sa Alemanya. : 353 na lumabag ay pinigil noong Mayo at sa loob ng 10 araw ng Hunyo – 108.
Sa loob ng lima at kalahating buwan, nang ang mga lumalabag ay pinigil sa hangganan ng Alemanya kaugnay ng armadong paglaban, 36 na lumabag sa hangganan ang napatay at 25 ang nasugatan.
Kamakailan lamang, mayroong ilang mga kaso ng pagpigil sa mga ahente ng mga ahensya ng paniktik ng Aleman na inabandona sa USSR, na nilagyan ng mga portable transceiver radio, armas at granada.
People's Commissar of Internal Affairs ng USSR
Beria
Central Administration ng FSB ng Russian Federation, f. Zos, op. 8, oras No. 9, pp. 87-89.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. Sa pagtatakda ng petsa para sa pag-atake sa Unyong Sobyet
Hunyo 10, 1941
Batay sa panukalang isinumite ng High Command ng Ground Forces, itinakda ng Supreme High Command ng Armed Forces ang mga sumusunod na deadline para sa paghahanda para sa aksyong militar:
1. Iminungkahi na isaalang-alang ang Hunyo 22 bilang D-Day of Operation Barbarossa.
2. Kung ang huling araw na ito ay ipinagpaliban, ang kaukulang desisyon ay gagawin nang hindi lalampas sa Hunyo 18. Sa kasong ito, ang data sa direksyon ng pangunahing pag-atake ay mananatiling lihim.
3. Sa 13.00 sa Hunyo 21, isa sa mga sumusunod na dalawang senyales ang ipapadala sa mga tropa:
a) Senyales ng Dortmund. Nangangahulugan ito na ang opensiba ay magsisimula gaya ng plano sa Hunyo 22 at ang mga utos ay maaaring isagawa nang hayagan;
b) Alton signal. Nangangahulugan ito na ang opensiba ay ipinagpaliban sa ibang petsa; ngunit sa kasong ito ay kinakailangan na ganap na ibunyag ang mga layunin ng konsentrasyon ng mga tropang Aleman, dahil ang huli ay nasa ganap na kahandaang labanan.
4. Hunyo 22, 3 oras 30 minuto: ang simula ng opensiba ng mga pwersa sa lupa at ang paglipad ng aviation sa hangganan. Kung maantala ng mga kondisyon ng meteorolohiko ang pag-alis ng abyasyon, maglulunsad ang mga puwersa ng lupa ng isang opensiba sa kanilang sarili.
Pagsasalin mula sa German mula sa: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. Memo mula sa Deputy People's Commissar of Internal Affairs sa pahintulot na ilikas ang mga pamilya ng commanding staff ng Shakiai border detachment
Hunyo 20, 1941
Ang pinuno ng mga tropa ng hangganan ng Ukrainian SSR, Major General Comrade Khomenko, ay nag-ulat na ayon sa data mula Hunyo 18 sa taong ito. Ang reconnaissance point ng Aleman sa Grubeshov ay diumano'y huminto sa mga aktibidad nito at lumipat sa likuran na may kaugnayan sa dapat na pagsiklab ng labanan.
Ang pinuno ng mga tropa ng hangganan ng NKVD ng BSSR, Lieutenant General Comrade Bogdanov, ay nag-ulat na sa pamamagitan ng utos ng kumander ng Baltic Military District, ang mga pamilya ng namumunong kawani ng mga yunit ng Red Army ng direksyon ng Taurogen ay naghahanda para sa paglisan .
T. Bogdanov ay humihingi ng mga tagubilin sa paglikas ng mga pamilya ng mga kumander ng Shakiai border detachment, kung saan sila ay inutusang maghanda.
Ang kumander ng 7th air squadron ng NKVD border troops ay nag-ulat na noong Hunyo 20 sa taong ito. nakatanggap siya ng isang telegraphic order mula sa kumander ng Black Sea Fleet upang ilipat ang iskwadron sa pagpapatakbo ng subordination ng kumander ng Odessa naval base, upang pakilusin ito at dalhin ito sa ganap na kahandaan sa labanan.
Hinihiling ko ang iyong mga tagubilin
Tenyente Heneral Maslennikov
Nai-publish: Border Troops ng USSR. 1939—1941: Koleksyon ng mga dokumento at materyales./chap. ed. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402.
10. Utos na palakasin ang seguridad sa hangganan w/n
Hunyo 20, 1941
Upang palakasin ang seguridad sa hangganan, NAG-ORDER AKO:
1. Hanggang Hunyo 30, 1941, ang nakatakdang pagsasanay sa mga tauhan ay hindi dapat isagawa.
2. Ang mga tauhan na nasa mga kampo ng pagsasanay sa mga outpost ng pagsasanay ay dapat na agad na ibalik sa mga line outpost at hindi na tatawagin mula ngayon hanggang sa karagdagang abiso.
3. Ang lahat ng tauhan ng magaan na machine gunner ay dumaan sa isang tatlong araw na kampo ng pagsasanay sa mga outpost ng pagsasanay, na tumatawag ng dalawang machine gunner mula sa bawat line outpost.
4. Walang araw na pahinga ang ibibigay sa mga tauhan hanggang Hunyo 30, 1941.
5. Ang mga patrol sa hangganan sa gabi (mula 23.00 hanggang 5.00) ay dapat ipadala sa komposisyon ng tatlong tao bawat isa. Ang lahat ng mga light machine gun ay dapat gamitin sa mga night squad sa pinakamahalagang direksyon.
6. Ang panahon ng pananatili sa outfit sa gabi ay 6 na oras, sa araw 4 na oras.
7. Kalkulahin ang bilang ng mga tao para sa tungkulin upang mula 23.00 hanggang 5.00 ang lahat ng mga tao ay maglingkod sa hangganan, maliban sa mga bumalik mula sa mga patrol pagsapit ng 23.00 at mga guwardiya.
8. Sa indibidwal, pinaka-mahina na mga direksyon sa gilid, mag-set up ng mga post sa loob ng sampung araw sa ilalim ng utos ng assistant head ng outpost.
9. Ang control strip ay dapat suriin sa araw ng mga cavalrymen na binubuo ng dalawang tao bawat squad, buhay ng serbisyo - 8 - 9 na oras ng patuloy na paggalaw sa kaliwa at kanan sa kahabaan ng site.
10. Sa gabi, suriin ang gearbox at bawat punto ng hindi bababa sa bawat oras at kalahati. Hatiin ang command post ng bawat outpost sa dalawa o tatlong seksyon.
11. Ang mga bantay sa hangganan ay dapat na matatagpuan nang hindi lalampas sa 300 m mula sa linya ng hangganan.
Nai-publish: Border Troops ng USSR. 1939—1941: Koleksyon ng mga dokumento at materyales./chap. ed. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402-403.
11. Direktiba ng Militar Council KOVO No. A1-00211
Hunyo 11, 1941
Sobrang sekreto
Sa partikular na kahalagahan
Hal. No. 1
1. Upang mabawasan ang oras ng kahandaan sa pakikipaglaban ng mga yunit at detatsment na inilalaan upang suportahan ang mga tropa sa hangganan, isagawa ang mga sumusunod na hakbang:
Mga yunit ng rifle, kabalyerya at artilerya
a) Magkaroon ng portable supply ng mga rifle cartridge sa mga selyadong kahon. Para sa bawat mabigat na machine gun, magkaroon ng 50% ng mga bala na naka-load at nakaimpake sa mga kahon, at para sa light machine gun, 50% ng mga naka-load na magazine.
Ang mga kahon na may mga cartridge, mga kahon na may laman na mga teyp at mga disk ay dapat na naka-imbak na selyadong sa mga yunit sa espesyal na protektadong lugar.
Pana-panahong i-refresh ang mga disc at cartridge at patuyuin ang mga tape. Palitan ang mga napunong disk para sa mga light machine gun bawat dalawang buwan.
b) Ang mga hand at rifle grenade ay dapat na nakaimbak sa mga set sa mga bodega ng yunit sa mga espesyal na kahon para sa bawat yunit.
c) 1/2 ng mga bala ng artillery shell at emergency mine para sa lahat ng cover unit ay dapat na kumpleto sa gamit. Sa mga yunit kung saan, bago matanggap ang direktiba na ito, higit sa 1/2 ng karga ng bala ng mga artillery shell ay sa wakas ay nasangkapan, ang kanilang karagdagang imbakan ay dapat na iwan sa gamit na anyo.
Para sa artilerya ng militar na anti-sasakyang panghimpapawid, magkaroon ng 1/2 ng mga bala ng mga di-kapalit na artilerya na mga shell sa fully load na anyo.
Panatilihin ang mga shell sa naka-lock at selyadong mga limber at charging box.
d) Ang kemikal ng militar, inhinyero at kagamitan sa komunikasyon ay dapat na nakaimbak sa mga bodega ng yunit, sa mga set para sa bawat yunit.
e) Mag-imbak ng mga portable na suplay ng pagkain at mga personal na gamit ng mga mandirigma sa inihandang anyo para ilagay sa mga duffel bag at backpack.
Bilang karagdagan, sa mga bodega ng unit, mag-imbak para sa bawat unit ng isang araw-araw na dacha ng pagkain at kumpay, na inihanda para sa pagkarga sa convoy ng unit. Ang mga kusina at convoy ay dapat na maayos na gumagana kasama ang mga kagamitan at ekstrang bahagi na ibinibigay sa kanila.
f) Ang supply ng gasolina para sa lahat ng uri ng mga makina ay dapat na dalawang istasyon ng pagpuno - ang isa ay ibinuhos sa mga tangke ng mga kotse (traktora) at isa sa mga tangke (barrels).
g) Sa mga kondisyon ng taglamig, ang lahat ng mga yunit ay dapat bigyan ng mainit na damit na panloob para sa buong yunit, guwantes at camouflage suit.
Mga yunit ng motor at tangke
h) Para sa bawat sasakyang pangkombat sa mga bodega ng yunit, magkaroon ng 1/2 ng mga bala ng hindi kapalit na artillery shell sa final loaded form at 50% ng mga bala ng mga cartridge na pinalamanan sa mga sinturon at disk. Sa mga yunit kung saan, bago matanggap ang direktiba na ito, higit sa 1/2 ng karga ng bala ng mga artillery shell ay sa wakas ay nasangkapan, ang kanilang karagdagang imbakan ay dapat magpatuloy sa gamit na anyo.
Ang mga tindahan ay dapat muling lagyan ng gamit tuwing dalawang buwan.
Ang pag-iimbak ng mga shell at load magazine sa mga sasakyan ay dapat isagawa sa pag-anunsyo ng isang alerto sa labanan.
b) Ang lahat ng iba pang uri ng mga supply ay dapat na nakaimbak sa pagkakasunud-sunod na tinukoy para sa rifle, cavalry at artilerya unit.
c) Ang supply ng gasolina para sa lahat ng uri ng makina ay dapat na dalawang istasyon ng pagpuno - ang isa ay ibinuhos sa mga tangke ng mga kotse (traktora) at isa sa mga tangke (barrels).
2. Dapat bigyan ng espesyal na pansin ang isyu ng pagtataas ng mga yunit ng pabalat at mga yunit ng suporta ng mga tropang hangganan sa alerto.
Itinakda ko ang mga deadline para sa pagiging handa ng alerto: para sa rifle at artilerya na iginuhit ng kabayo - 2 oras; para sa cavalry, motorized mechanized units at mechanized artillery - 3 oras. Sa taglamig, ang mga bahagi ay handa sa 3 at 4 na oras, ayon sa pagkakabanggit. Para sa mga yunit ng suporta, ang kahandaan ay 45 minuto.
Kapag ang isang combat alert ay idineklara ng unit command, ang mga sumusunod na aktibidad ay isinasagawa:
a) Ang mga tauhan ng Komand at Pulang Hukbo ay inilalaan sa bilang upang matiyak ang seguridad at ang kakayahang isagawa ang lahat ng gawain bago pumasok ang yunit sa batas militar. Ang mga anti-aircraft machine gun at artilerya ay sumasakop sa mga pre-prepared na posisyon sa pagpapaputok at nakahanda na agad na bumaril sa mga sasakyang panghimpapawid at paratrooper ng kaaway.
b) Pinapalakas ang seguridad ng mga bodega, parke at garahe.
c) Ang transportable supply ng mga supply ng sunog, gasolina at pagkain para sa unang echelon ay inilalagay sa isang convoy (mga sasakyang pangkombat); Ang isang portable na supply ng mga supply ng sunog ay ibinibigay sa lugar ng pagpupulong. Sa mga yunit ng tangke, ang mga magazine na may mga cartridge at shell ay inilalagay sa mga sasakyan.
d) Sinusuri na ang lahat ng mga sasakyang pangkombat at transportasyon ay ganap na nilagyan ng gasolina at langis.
e) Ang mga pre-prepared emergency reserve card ay ibinibigay sa command at control personnel sa pamamagitan ng espesyal na order, at sa mga commander ng border troops support units - kaagad.
f) Ang mga combat gas mask ay ibinibigay sa lahat ng tauhan.
g) Ang mga elemento ng telepono ay pinupuno ng tubig sa pamamagitan ng espesyal na pagkakasunud-sunod.
Ang pagtataas ng mga yunit sa alarma at ang kanilang pag-alis sa mga punto ng pagpupulong ay dapat dalhin sa punto ng automation, kung saan ito ay lalong kinakailangan upang malinaw na maitaguyod ang buong panloob na gawain ng yunit, mag-ehersisyo at suriin ang serbisyo ng alerto para sa mga tauhan ng command.
Ang pag-iimbak ng ari-arian ay dapat tiyakin ang mabilis na paglabas nito sa mga yunit.
3. Upang suriin ang kahandaan ng mga yunit at upang sanayin ang mga ito na mabilis na mag-assemble sa alarma, nagtakda ako ng COMBAT TRAINING ALARMS.
Ang mga alarma sa pagsasanay sa labanan ay isinasagawa ng agaran at direktang mga superyor mula sa komandante ng yunit at sa itaas.
Ayon sa mga espesyal na tagubilin ng Konseho ng Militar ng Hukbo at Distrito, ang mga alarma sa pagsasanay sa labanan ay maaaring isagawa ng mga kumander ng mga departamento ng hukbo at Distrito (mga pinuno ng kawani, mga departamento ng pagpapatakbo, mga pinuno ng mga sangay ng militar).
Ang mga combat drill ay dapat isagawa sa presensya ng unit commander.
Sa panahon ng isang alerto sa pagsasanay sa labanan dapat kang:
a) dalhin ang mga unit sa mga assembly point (ayon sa plano ng alarma ng unit);
b) huwag buksan ang selyadong pakete kung sakaling magkaroon ng alerto sa labanan;
c) huwag magbigay ng mga cartridge sa mga sundalo, ngunit dalhin ang mga ito o dalhin sila sa lugar ng pagpupulong;
d) huwag mag-upload ng mga elemento ng telepono;
e) huwag ibigay ang mga pakete na may mga topographic na mapa upang mag-utos ng mga tauhan;
f) ilagay ang pagkain sa mga boiler sa pamamagitan ng espesyal na pagkakasunud-sunod ng taong nagsasagawa ng pag-verify.
Pagkatapos suriin ang yunit sa lugar ng pagpupulong, binibigyan ng inspektor ang lahat ng malinaw o itinalaga ang yunit ng isang gawain sa pagsasanay.
Bilang pagsunod sa direktiba na ito, ang mga Konsehong Militar ng mga hukbo ay agad na naglalabas ng mga kaugnay na utos sa mga subordinate na pormasyon at mga yunit at ayusin ang pag-verify ng kanilang eksaktong pagpapatupad.
Commander ng tropa ng KOVO
Koronel Heneral Kirponos
Miyembro ng Konseho Militar ng KOVO
Corps Commissar Vashugin
Chief of Staff ng KOVO
Tenyente Heneral Purkaev
Typescript sa letterhead: “NGO USSR. Commander ng Kyiv Military District. May mga magkalat, kasama ang G.K. Zhukova: “t. Vatutin. Trabaho ito. 12.06.41.” Orihinal, autograph.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 265, pp. 26-30.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. Direktiba sa Konseho ng Militar KOVO No. 504205
Hunyo 13, 1941
Sobrang sekreto
Sa partikular na kahalagahan
Upang madagdagan ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa ng distrito, pagsapit ng Hulyo 1, 1941, ang lahat ng malalalim na dibisyon at mga direktor ng corps na may mga yunit ng corps ay dapat ilipat nang mas malapit sa hangganan ng estado sa mga bagong kampo, ayon sa nakalakip na mapa.
1) 31 sk - sa paglalakad;
2) 36 sk - hiking;
3) 55 sk - hiking;
4) 49 sk - sa pamamagitan ng tren at paglalakad;
5) 37 sk – hiking.
Iwanan ang mga dibisyon ng hangganan sa lugar, na isinasaisip na ang kanilang pag-withdraw sa hangganan ng estado, kung kinakailangan, ay maaari lamang isagawa sa pamamagitan ng aking espesyal na utos. 164 Infantry Division para sa paradahan ng kampo na aalisin sa Hunyo 17, 1941:
1) isang joint venture - sa Dunaevtsy, 20 km. hilaga Hertz;
2) isang joint venture - sa lugar ng Larga;
3) ang natitirang bahagi - sa rehiyon ng Khotyn.
Ang mga paggalaw ng tropa ay dapat na panatilihing ganap na lihim.
Ang martsa ay dapat isagawa sa panahon ng mga taktikal na pagsasanay, sa gabi.
Kasama ang mga tropa, bawiin ang lahat ng naililipat na reserba ng mga suplay ng sunog at mga panggatong at pampadulas. Upang bantayan ang mga winter quarters, mag-iwan ng mahigpit na kinakailangang minimum na bilang ng mga tauhan ng militar, karamihan ay hindi karapat-dapat para sa kampanya dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan.
Huwag kumuha ng mga pamilya.
Ihatid ang execution sa pamamagitan ng courier bago ang Hulyo 1, 1941.
APENDIX: 500,000 card – isa.
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet S. Timoshenko
Chief ng General Staff ng Red Army
Heneral ng Army G. Zhukov
Manuscript sa letterhead: "People's Commissar of Defense ng USSR." Isang kopya na pinatunayan ng Deputy Chief ng Operations Directorate ng General Staff ng Red Army, Major General Anisov. May mga magkalat.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 261, pp. 20-21.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. Order ng Commissioner of Defense ng USSR L/g 0042
Hunyo 19, 1941
Sobrang sekreto
Hal. No. 1
NILALAMAN: Tungkol sa pagbabalatkayo ng mga paliparan, mga yunit ng militar at mahahalagang instalasyong militar ng mga distrito.
Wala pang makabuluhang nagawa para i-camouflage ang mga paliparan at mga pangunahing instalasyong militar.
Ang mga patlang ng paliparan ay hindi lahat ay nahasik, ang mga runway ay hindi pininturahan upang tumugma sa kulay ng lupain, at ang mga gusali ng paliparan, na nakatayo nang matindi na may maliliwanag na kulay, ay nakakaakit ng atensyon ng nagmamasid sa sampu-sampung kilometro.
Ang masikip at linear na pag-aayos ng mga sasakyang panghimpapawid sa mga paliparan na may kumpletong kakulangan ng pagbabalatkayo at mahinang organisasyon ng mga serbisyo sa paliparan sa paggamit ng mga palatandaan at senyales na naglalahad ng maskara ay ganap na nagbubukas ng takip sa paliparan.
Ang isang modernong paliparan ay dapat na ganap na maghalo sa kapaligiran nito at wala sa paliparan ang dapat makaakit ng pansin mula sa himpapawid.
Ang mga artilerya at mekanisadong yunit ay nagpapakita ng katulad na kawalang-ingat tungkol sa pagbabalatkayo: ang masikip at linear na pag-aayos ng kanilang mga parke ay nagbibigay hindi lamang ng mahusay na mga bagay sa pagmamasid, kundi pati na rin ang mga target na kapaki-pakinabang para sa pagtama mula sa himpapawid.
Ang mga tangke, armored vehicle, command at iba pang espesyal na sasakyan ng motorized at iba pang tropa ay pininturahan ng mga pintura na nagbibigay ng maliwanag na pagmuni-muni at malinaw na nakikita hindi lamang mula sa hangin, kundi pati na rin sa lupa.
Walang nagawa para i-camouflage ang mga bodega at iba pang mahahalagang instalasyong militar.
ORDER KO:
1. Pagsapit ng 1.7.41, maghasik ng mga damo sa lahat ng paliparan upang tumugma sa kulay ng nakapaligid na lugar, pintura ang mga runway at gayahin ang buong kapaligiran sa paliparan alinsunod sa nakapaligid na background.
2. Kulayan ang mga gusali ng paliparan hanggang sa at kabilang ang mga bubong sa parehong istilo ng mga gusaling nakapalibot sa paliparan. Ang mga tangke ng imbakan ng gasolina ay dapat na ilibing sa lupa at lalo na maingat na i-camouflaged.
3. Mahigpit na ipinagbabawal ang linear at masikip na pag-aayos ng sasakyang panghimpapawid; Tinitiyak ng dispersed at camouflaged positioning ng sasakyang panghimpapawid ang kanilang kumpletong invisibility mula sa himpapawid.
4. Ayusin ayon sa 5.7. sa bawat aviation basing area na 500 km ng border strip ay mayroong 8 - 10 false airfields, magbigay ng kasangkapan sa bawat isa sa kanila ng 40 - 50 aircraft mock-ups.
5. Sa pamamagitan ng 1.7, pintura ang mga tangke, armored vehicle, command, special at transport vehicle. Para sa pagpipinta ng camouflage, gumamit ng mga matte na pintura na may kaugnayan sa terrain ng mga lugar ng lokasyon at pagkilos. Mahigpit na ipinagbabawal na gumamit ng mga pintura na nagbibigay ng liwanag na nakasisilaw.
6. Ang mga distritong kasama sa threatened zone ay dapat magsagawa ng parehong mga hakbang sa pagbabalatkayo: mga bodega, pagawaan, parke at sa 15.7.41 tiyakin ang kanilang kumpletong invisibility mula sa himpapawid.
7. Suriin ang pagbabalatkayo ng mga paliparan, bodega, labanan at mga sasakyang pang-transport mula sa himpapawid sa pamamagitan ng pagmamasid ng responsable. mga kumander ng punong-tanggapan ng distrito at pagkuha ng litrato. Lahat ng mga pagkukulang na natuklasan nila ay dapat na itama kaagad.
8. Maghatid ng execution sa 1.7 at 15.7.41 sa pamamagitan ng Chief of the General Staff.
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet (S. Timoshenko)
Chief ng General Staff ng Red Army
Heneral ng Hukbo (Zhukov)
Typescript, orihinal, autograph.
RGVA. Koleksyon ng mga dokumento.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. Sa organisasyon ng mga front at appointment ng command personnel
Hunyo 21, 1941
Espesyal na folder
ako
1. Ayusin ang Southern Front na binubuo ng dalawang hukbo na may upuan ng Military Council sa Vinnitsa.
2. Italaga si Kasamang Tyulenev bilang kumander ng Southern Front, na iniiwan sa kanya ang post ng kumander ng Moscow Military District.
3. Hirangin si Kasamang Zaporozhets bilang miyembro ng Konseho Militar ng Southern Front.
II
Dahil sa secondment ni Kasama. Si Zaporozhets bilang isang miyembro ng Konseho ng Militar ng Southern Front, ay hinirang si Kasamang Mehlis bilang pinuno ng Pangunahing Direktor ng Pampulitika na Propaganda ng Pulang Hukbo, habang pinapanatili ang kanyang posisyon bilang Komisyoner ng Kontrol ng Estado ng Bayan.
III
1. Italaga si Kasamang Budyonny bilang kumander ng mga hukbo ng pangalawang linya.
2. Hirangin ang Kalihim ng Komite Sentral ng All-Union Communist Party of Bolsheviks, si Kasamang Malenkov, bilang miyembro ng Military Council ng mga hukbo ng pangalawang linya.
3. Atasan ang People's Commissar of Defense, Kasamang Timoshenko, at ang kumander ng pangalawang linya ng hukbo, si Kasamang Budyonny, na mag-organisa ng isang punong-tanggapan na nakabase sa Bryansk.
IV
Ituro ang simula General Staff Comrade Zhukov pangkalahatang pamumuno ng Southwestern at Southern Fronts, na may mga pagbisita sa lugar.
V
Ipagkatiwala kay Kasamang Meretskov ang pangkalahatang pamumuno ng Northern Front, na may mga pagbisita sa lugar.
VI
Hinirang ang kalihim ng Komite ng Lungsod ng Leningrad ng All-Union Communist Party of Bolsheviks, si Kasamang Kuznetsov, bilang isang miyembro ng Konseho ng Militar ng Northern Front.
Manuskrito, orihinal, autograph ng G. M. Malenkov. May mga tala at pagwawasto.
AP RF, f. 3, op. 50, blg 125, pp. 75-76.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. Order sa 12th Mechanized Corps No. 0033
Hunyo 18, 1941
Jelgava
1. Sa pagtanggap ng kautusang ito, ilagay ang lahat ng yunit sa kahandaang labanan.
2. Ilagay ang mga yunit sa alerto alinsunod sa mga plano para sa pagtataas ng alerto sa labanan, ngunit huwag ideklara ang alarma mismo. Isagawa ang lahat ng trabaho nang mabilis, ngunit walang ingay, nang walang gulat at talkativeness, pagkakaroon ng mga kinakailangang pamantayan para sa portable at transportable na mga supply ng pagkain, gasolina at pampadulas, bala at iba pang uri ng suportang teknikal-militar. Dalhin mo lamang ang kailangan para sa buhay at labanan.
3. Lagyan ng tauhan ang bawat yunit. Agad na alalahanin ang mga tauhan mula sa mga paglalakbay sa negosyo at alisin ang mga iyon sa lahat ng uri ng trabaho. Sa mga lumang deployment point, mag-iwan ng pinakamababang bilang ng mga tao para sa mga cell ng seguridad at mobilisasyon na pinamumunuan ng mga responsableng kumander at manggagawa sa pulitika.
4. Sa 23.00 noong Hunyo 18, 1941, ang mga yunit ay umalis sa kanilang inookupahang winter quarters at nagkonsentrar:
a) ang 28th Tank Division na walang motorized rifle regiment - sa kagubatan ng Buvoina (2648), Grudziai (2040), Bridy (1046), Noreiki (1850), (lahat ng kanluran ng Siauliai highway).
Pagsapit ng 5.00 noong Hunyo 20, 1941, ang command post ay isang kagubatan 1.5 km hilagang-kanluran ng Noreika (2050).
b) ang 23rd Panzer Division sa kabuuan nito - sa mga kagubatan sa lugar ng Tirkshliai m (3680), Seda m (2366), Telshai (0676), Trishkiai m.
Pagsapit ng 5.00 noong Hunyo 20, 1941, ang command post ay isang kagubatan 2 km hilaga ng Nerimdaichiai (hilaga) (1886).
c) ang 202nd Motorized Rifle Division sa kabuuan nito - sa mga kagubatan sa lugar ng Dragana (9222), Gesvi (9814), Valdeiki (8680), Naukonis (8418).
Pagsapit ng 2 p.m. noong Hunyo 19, 1941, ang command post ay isang kagubatan 1.5 km silangan ng Senkana (9416).
d) ang 10th motorcycle regiment sa buong puwersa - sa kagubatan 2 km hilagang-kanluran ng Davnora (1254).
Pagsapit ng 5.00 noong Hunyo 20, 1941, ang command post ay isang kagubatan 1 km hilaga ng Davnora (1054).
e) ang ika-47 na hiwalay na motorized engineering battalion sa buong puwersa - sa kagubatan 2 km sa timog ng Adomishki (1256) ng 5.00 noong Hunyo 20, 1941.
f) Ika-380 na magkahiwalay na batalyon ng komunikasyon - kasama ang punong-tanggapan ng ika-12 mekanisadong pulutong.
5. Ang mga martsa ay dapat isagawa lamang sa gabi. Sa mga lugar ng konsentrasyon, maingat na i-camouflage ang iyong sarili at ayusin ang buong seguridad at pagsubaybay. Maghukay ng mga hiwa, ikalat ang mga tropa hanggang sa isang kumpanya na may distansya ng kumpanya na 300-400 m mula sa kumpanya.
6. Ayusin ang isang serbisyo para sa pag-regulate at pagpapanumbalik ng mga kagamitan sa mga ruta ng trapiko.
7. Magtatag ng walang problema at mabilis na komunikasyon sa mga subordinate na yunit sa mga lugar na konsentrasyon. Pagsapit ng 4.00 noong Hunyo 20, 1941, magpadala ng mga delegado ng komunikasyon sa command post ng 12th Mechanized Corps, na pagkatapos ay permanenteng magagamit sa command post ng corps.
8. Pagsapit ng 23.00 noong Hunyo 18, 1941, ipaalam sa punong-tanggapan ng corps (Jelgava) sa pamamagitan ng telepono o telegrapo na may simbolo na "127" tungkol sa pag-alis mula sa winter quarters. Sa hinaharap, ang mga ulat ay isusumite sa pagdating sa mga day camp at pagdating sa concentration area.
9. Pagsapit ng 20.00 noong Hunyo 18, 1941, ihatid sa code ang buod ng iyong mga order para sa martsa, na nagpapahiwatig ng mga yunit at ruta para sa kanila, ang oras ng pagganap, ang oras at lugar ng mga araw at konsentrasyon ng mga yunit sa kanilang mga bagong lugar. Ito ay lalong mahalaga upang tumpak na ipahiwatig ang oras at lugar sa panahon ng mga martsa at mga araw ng punong-tanggapan.
10. Command post ng 12th mechanized corps mula 4.00 sa 20.6.41 - sa kagubatan 2 km kanluran ng lungsod. Naise (1266). Hanggang 22.00 noong Hunyo 18, 1941, ang command post ng corps ay nasa Jelgava.
Commander ng 12th Mechanized Corps
Major General SHESTOPALOV
Chief of Staff ng Corps
Koronel KALINICHENKO
Naka-type na kopya.
TsAMO RF, f. 619, op. 266019с, blg. 14-15.
Nai-publish: General Staff. Direktotong Pang-agham Militar. Koleksyon ng mga dokumento ng labanan ng Great Patriotic War. – M.: Voenizdat, 1957. – T. 33.
16. Direktiba ng ZAPOVO sa mga kumander ng ika-3, ika-4 at ika-10 hukbo. Direktiba Blg. 1.
Hunyo 22, 1941 sa 02-25 – 02-35
Ipinadala ang mga kopya sa LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, Navy
Ipinapadala ko ang utos ng People's Commissariat of Defense para sa agarang pagbitay:
1. Noong Hunyo 22 - 23, 1941, ang isang sorpresang pag-atake ng mga Aleman sa harapan ng LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ay posible. Ang isang pag-atake ay maaaring magsimula sa mga mapanuksong aksyon.
2. Ang tungkulin ng ating mga tropa ay hindi magpasakop sa anumang mga mapanuksong aksyon na maaaring magdulot ng malalaking komplikasyon.
Kasabay nito, ang mga tropa ng mga distrito ng militar ng Leningrad, Baltic, Western, Kyiv at Odessa ay dapat na nasa buong kahandaang labanan upang matugunan ang isang posibleng sorpresang pag-atake mula sa mga Aleman o kanilang mga kaalyado.
ORDER KO:
a) sa gabi ng Hunyo 22, 1941, lihim na sinasakop ang mga lugar ng pagpapaputok ng mga pinatibay na lugar sa hangganan ng estado;
b) bago magbukang-liwayway noong Hunyo 22, 1941, ikalat ang lahat ng aviation, kabilang ang military aviation, sa field airfields, maingat na i-camouflage ito;
c) ilagay ang lahat ng yunit sa kahandaang labanan. Ang mga tropa ay patuloy na nakakalat at nagbabalatkayo;
d) dalhin ang air defense upang labanan ang kahandaan nang walang karagdagang pagtaas sa mga nakatalagang tauhan. Ihanda ang lahat ng mga hakbang sa pagpapadilim ng mga lungsod at mga bagay;
e) huwag magsagawa ng anumang iba pang aktibidad nang walang espesyal na utos.
Tymoshenko
Zhukov
Pavlov
Fominykh
Klimovsky
Typescript. May mga tala: "Natanggap noong Hunyo 22, 1941 sa 01-45", "Ipinadala noong Hunyo 22, 1941 sa 02-25 - 02-35." Orihinal, autograph
TsAMO RF, f. 208, op. 2513, d. 71, l. 69.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. Direktiba Blg. 2 sa Mga Konsehong Militar ng LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO.
Hunyo 22, 1941 7 oras 15 minuto
Kopyahin sa People's Commissar
Navy (USSR)
Hunyo 22, 1941 04:00 ng umaga, ang sasakyang panghimpapawid ng Aleman, nang walang anumang dahilan, ay sumalakay sa aming mga paliparan at lungsod sa kahabaan ng kanlurang hangganan at binomba ang mga ito.
Kasabay nito, ang mga tropang Aleman ay nagpaputok ng artilerya sa iba't ibang lugar at tumawid sa aming hangganan.
Kaugnay ng hindi pa naganap na pag-atake ng Alemanya sa Unyong Sobyet, NAG-UOS AKO:
1. Ang mga tropa, nang buong lakas at paraan, ay umaatake sa mga pwersa ng kaaway at winasak sila sa mga lugar kung saan nilabag nila ang hangganan ng Sobyet.
2. Paggamit ng reconnaissance at combat aircraft upang itatag ang mga lugar na konsentrasyon ng mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway at ang pagpapangkat ng kanilang mga pwersa sa lupa.
3. Gamit ang malalakas na welga mula sa bomber at attack aircraft, sirain ang sasakyang panghimpapawid sa mga airfield ng kaaway at mga grupo ng bomba ng kanyang mga pwersa sa lupa.
4. Ang mga air strike ay dapat isagawa sa lalim ng teritoryo ng Aleman hanggang sa 100 -150 km.
Bomba Koenigsberg at Memel.
5. Huwag magsagawa ng mga pagsalakay sa teritoryo ng Finland at Romania hanggang sa mga espesyal na tagubilin.
TYMOSHENKO
MALENKOV
ZHUKOV
Typescript, hindi sertipikadong kopya.
TsAMO RF, f. 132a, op. 2642, blg 41, pp. 1.2.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. Mula sa protocol ng interogasyon ng naarestong D. G. Pavlov na may petsang Hulyo 7, 1941 (mga sipi).
Hulyo 7, 1941
Sagot: Ibabalangkas ko muna ang sitwasyon kung saan nagsimula ang mga operasyong militar ng mga tropang Aleman laban sa Pulang Hukbo.
Ala-una ng umaga noong Hunyo 22. Sa utos ng People's Commissar of Defense, ipinatawag ako sa front headquarters. Kasama ko ay dumating ang isang miyembro ng Military Council, Corps Commissar Fominykh, at ang Chief of Staff ng Front, Major General Klimovskikh,
Ang unang tanong ng People's Commissar sa telepono ay: “Well, how are you calm? Sumagot ako na ang isang napakalaking kilusan ng mga tropang Aleman ay naobserbahan sa kanang bahagi, ayon sa isang ulat mula sa kumander ng ika-3 Hukbo, Kuznetsov, sa loob ng isang araw at kalahati, ang mga haligi ng makinang Aleman ay patuloy na nagmamartsa patungo sa suvali. Ayon sa kanyang sariling ulat, sa seksyon ng Augustow-Sapotskin, inalis ng mga Aleman ang barricade wire sa maraming lugar. Sa ibang mga sektor ng harapan, iniulat ko na lalo akong nag-aalala tungkol sa grupong Bialopodlaska.
Bilang tugon sa aking ulat, sumagot ang komisyoner ng bayan: “Maging kalmado at huwag mag-panic, tipunin ang iyong punong-tanggapan kung sakali ngayong umaga, baka may mangyari na hindi kanais-nais, ngunit huwag ipagsapalaran ang anumang provokasyon. Kung may mga isolated provocation, tumawag.” Doon natapos ang usapan.
Ayon sa mga tagubilin ng People's Commissar, agad kong ipinatawag ang lahat ng mga kumander ng hukbo sa opisina ng HF, inutusan silang mag-ulat sa punong-tanggapan ng hukbo kasama ang mga pinuno ng kawani at mga departamento ng pagpapatakbo. Iminungkahi ko rin sa mga kumander na ilagay ang mga tropa sa kondisyon ng labanan at okupahin ang lahat ng mga istrukturang uri ng labanan at maging ang mga hindi natapos na reinforced concrete.
Sa utos kong ito, sumagot si Kuznetsov na, alinsunod sa mga tagubilin na ibinigay ko dati, namahagi siya ng mga cartridge sa mga tropa at ngayon ay nagsisimula nang sakupin ang mga istruktura.
Ang kumander ng 10th Army, Golubev, ay nag-ulat na pagkatapos ng laro ng digmaan ang kanyang punong-tanggapan ng corps ay naiwan upang pamunuan ang mga tropa sa lugar kung saan sila ay dapat na ayon sa plano. Binalaan ko si Golubev na panatilihing ganap na handa ang kanyang mga tropa sa labanan at hintayin ang aking karagdagang mga utos.
Si Korobkov, ang kumander ng 4th Army, ay nag-ulat na ang kanyang mga tropa ay handa na para sa labanan. Nangako siyang susuriin ang kahandaan sa pakikipaglaban ng garison ng Brest. Dito ko itinuro kay Korobkov na ang garison ay dapat na sa lugar kung saan ito ay dapat na ayon sa plano, at iminungkahi na simulan nila upang isagawa ang aking utos kaagad.
Ang kumander ng Air Force ng distrito ng Kopec at ang kanyang representante na si Tayursky, na dumating sa akin sa punong-tanggapan ng distrito, ay nag-ulat sa akin na ang aviation ay inilagay sa ganap na kahandaan sa labanan at nagkalat sa mga paliparan alinsunod sa utos ng NKO.
Ang pag-uusap na ito sa mga kumander ng hukbo ay naganap sa humigit-kumulang alas-dos ng umaga.
Sa 3:30 a.m. Ang People's Commissar of Defense ay tumawag muli sa akin sa telepono at nagtanong - ano ang bago? Sinagot ko siya na walang bago ngayon, nakipag-ugnayan ako sa mga hukbo at ang kaukulang mga tagubilin ay ibinigay sa mga kumander.
Kasabay nito, iniulat ko sa People's Commissar na, salungat sa pagbabawal ng pinuno ng Air Force Zhigarev na mag-refuel ng sasakyang panghimpapawid gamit ang NZ na gasolina at palitan ang mga makina ng mga makina ng NZ, nagbigay ako ng ganoong utos kay Kopts at Tayursky. Inaprubahan ng People's Commissar itong utos ko. Nangako ako sa People's Commissar na mag-uulat tungkol sa karagdagang sitwasyon sa aking sektor pagkatapos ng pangalawang negosasyon sa mga kumander ng hukbo.
Sa susunod na 15 minuto natanggap ko ang sumusunod na impormasyon mula sa mga kumander:
Mula sa kumander ng 10th Army - "lahat ay kalmado"; mula sa 4th Army - "kahit saan at lahat ay kalmado, tinutupad ng mga tropa ang gawaing itinakda mo." Nang tanungin ko kung aalis ang 22nd Tank Division sa Brest, natanggap ko ang sagot: "Oo, aalis ito, tulad ng ibang mga yunit." Sinagot ako ng commander ng 3rd Army na walang bagong nangyari sa kanya. Ang mga tropa ni Ivanov, ang pinuno ng pinatibay na lugar, ay nasa mga kuta, ang 56th Infantry Division ay na-withdraw sa nakatalagang lugar nito ayon sa plano; Ang 27th Infantry Division ay nasa lugar din nito mga isang buwan bago magsimula ang labanan, inilipat ko ito mula Sapotskin-Grodno patungong Augustow-Graevo, Sukhovoy. Ang mga lugar na ito ay inaprubahan ng General Staff.
Pumunta ako upang iulat ang bagong sitwasyon sa People's Commissar of Defense at bago ako makarating sa Moscow, tinawagan ako ni Kuznetsov sa telepono, na nag-uulat: "May artilerya at machine-gun na putok sa buong harapan. Sa Grodno, umabot sa 50-60 eroplano ang nagbobomba sa punong tanggapan, napipilitan akong pumunta sa basement. Sinabi ko sa kanya sa telepono na ipasok ang file na "Grodno-41" (ang maginoo na password para sa cover plan) at kumilos nang walang pag-aalinlangan, kumuha ng tamang lugar sa punong tanggapan. Pagkatapos nito, agad kong tinawagan si Bialystok, sumagot si Bialystok: "Ngayon ay kalmado na sa harap."
Sa humigit-kumulang 4.10 - 4.15 nakipag-usap ako kay Korobkov, na sumagot din: "Ang lahat ay kalmado dito."
Pagkalipas ng mga 8 minuto, iniulat ni Korobkov na "inatake ng sasakyang panghimpapawid ang Kobrin, nagkaroon ng kakila-kilabot na sunog ng artilerya sa harap." Iminungkahi ko na dalhin ni Korobkov ang "Kobrin 4l" sa aksyon at inutusan siyang panatilihin ang mga tropa sa kanyang mga kamay at magsimulang kumilos nang may buong responsibilidad.
Lahat ng iniulat sa akin ng mga kumander, agad at tumpak kong iniulat sa People's Commissar of Defense. Sumagot ang huli: "Kumilos ayon sa idinidikta ng sitwasyon."
Tanong: Bakit nagawang makalusot ng mga Aleman sa harapan at tumagos nang mas malalim sa ating teritoryo?
Sagot: Sa direksyon ng Brest, 3 mechanized corps ang sumalakay sa 6th at 42nd divisions nang sabay-sabay; na lumikha ng superioridad ng kaaway sa bilang at sa kalidad ng kagamitan. Ang kumander ng ika-4 na Hukbo, si Korobkov, na nawalan ng kontrol at, tila, nalilito, ay hindi sapat na nasakop ang pangunahing direksyon gamit ang kanyang sariling pwersa, hindi bababa sa sa pamamagitan ng paghila sa ika-4 na dibisyon sa direksyon na ito. Nagpadala ang kaaway ng malaking masa ng bomber aircraft sa ika-6 at ika-42 na dibisyon sa parehong direksyon ng Brest. Ayon sa ulat ni Korobkov, maingat na pinoproseso ng sasakyang panghimpapawid na ito ang lokasyon ng ating infantry, at ang mga dive bombers ng kaaway ay hindi pinagana ang baril nang baril. Kumpleto ang pangingibabaw ng abyasyon ng kaaway sa himpapawid, lalo na dahil sa unang araw pa lang ay na-knockout ang ating fighter aircraft sa malaking bilang ng sabay-sabay na pag-atake ng kaaway sa eksaktong alas-4 ng umaga sa lahat ng airfield nang hindi lumilipad. Sa kabuuan, hanggang sa 300 sasakyang panghimpapawid ng lahat ng mga sistema, kabilang ang mga pagsasanay, ay na-knock out sa araw na ito. Nangyari ang lahat ng ito dahil madilim at hindi makaalis ang aming sasakyang panghimpapawid. Personal kong hindi pisikal na masuri kung paano nagkalat ang aviation sa paliparan, habang ang kumander ng Air Force Kolets at ang kanyang representante na si Tayursky, representante. Sa larangang pampulitika, iniulat sa akin ni Piarov at ng Air Force Chief of Staff Taranenko na natupad nila ang utos ng People's Commissar of Defense sa puro deployment ng aviation.
Sagot: Itinuturing ko na ang pangunahing dahilan ng lahat ng mga kaguluhan ay ang napakalaking superyoridad ng mga tangke ng kaaway at ang kanilang bagong materyal at ang napakalaking kataasan ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway.
Tanong: Sino ang may pananagutan sa pambihirang tagumpay sa Western Front?
Sagot: Gaya ng naipakita ko na, ang pangunahing dahilan ng mabilis na pagsulong ng mga tropang Aleman sa ating teritoryo ay ang malinaw na kahusayan ng mga sasakyang panghimpapawid at mga tangke ng kaaway. Bilang karagdagan, inilagay ni Kuznetsov (Baltic Military District) ang mga yunit ng Lithuanian sa kaliwang flank, na ayaw lumaban. Matapos ang unang presyon sa kaliwang pakpak ng mga estado ng Baltic, binaril ng mga yunit ng Lithuanian ang kanilang mga kumander at tumakas. Naging posible para sa mga yunit ng tangke ng Aleman na hampasin ako mula sa Vilnius. Kasabay nito, ang pagkawala ng kontrol sa punong tanggapan ng 4th Army nina Korobkov at Sandalov kasama ang kanilang mga yunit ay nag-ambag sa mabilis na pagsulong ng kaaway sa direksyon ng Bobruisk, at ang pagkabigo na sumunod sa aking utos ng kumander ng 10th Army. , Heneral Golubev, upang magsagawa ng pag-atake sa Bryansk kasama ang ika-6 na mekanisadong corps upang talunin ang mekanisadong grupo ng kaaway, pagkatapos nito ay nasa aking pagtatapon sa lugar ng Volkovysk, pinagkaitan ako ng pagkakataon na magkaroon ng isang wastong grupo ng welga .
Tanong: Mayroon bang anumang mga taksil na aksyon sa bahagi ng iyong mga nasasakupan?
Sagot: Hindi, hindi. Ang ilang mga manggagawa ay medyo nalilito sa mabilis na pagbabago ng kapaligiran.
Tanong: Ano ang iyong personal na kasalanan sa paglusot sa harap?
Sagot: Ginawa ko ang lahat ng mga hakbang upang maiwasan ang isang pambihirang tagumpay ng mga tropang Aleman. Hindi ko itinuturing ang aking sarili na sisihin para sa sitwasyon na lumitaw sa harap.
Tanong: Gaano katagal ka nanguna sa Western Special Military District?
Sagot: Isang taon.
Tanong: Ang mga bahagi ba ng distrito ay inihanda para sa aksyong militar?
Sagot: Ang mga yunit ng distrito ay inihanda para sa aksyong militar, maliban sa bagong nabuo na ika-17, ika-20, ika-13, ika-11 na mekanisadong pulutong. Bukod dito, sa ika-13 at ika-11 na corps, isang dibisyon ang bawat isa ay sinanay, at ang natitira, na nakatanggap ng mga rekrut, ay mayroon lamang mga kagamitan sa pagsasanay, at kahit na hindi sa lahat ng dako. Ang 14th Mechanized Corps ay mayroon lamang isang mahinang sinanay na motorized division at rifle regiment ng mga tank division.
Tanong: Kung ang mga pangunahing bahagi ng distrito ay inihanda para sa aksyong militar, natanggap mo ang utos na lumipat sa oras, kung gayon ang malalim na pagbagsak ng mga tropang Aleman sa teritoryo ng Sobyet ay maiuugnay lamang sa iyong mga kriminal na aksyon bilang front commander.
Sagot: Talagang tinatanggihan ko ang akusasyong ito. Hindi ako gumawa ng pagtataksil o pagtataksil.
Tanong: Sa buong haba ng hangganan ng estado, tanging sa sektor na iyong iniutos, ang mga tropang Aleman ay tumagos nang malalim sa teritoryo ng Sobyet. Inuulit ko na ito ay resulta ng mga taksil na aksyon sa iyong bahagi.
Sagot: Ang tagumpay sa aking harapan ay naganap dahil wala akong bagong materyal na yunit, gaya ng, halimbawa, ang Kiev Military District ay nagkaroon.
Inusisa:
Wreed Deputy pinuno ng yunit ng pagsisiyasat
Ika-3 Direktor ng mga NGO ng USSR
Art. battalion commissar Pavlovsky
Investigator ng 3rd Directorate ng mga NGO ng USSR
ml. Tenyente ng Seguridad ng Estado Komarov
Manuskrito, orihinal.
Central Election Commission FSB. Archival at investigative file No. R-24000, pp. 23-53.
Inilathala: “... Wasakin ang Russia noong tagsibol ng 1941.” (A. Hitler, Hulyo 31, 1940): Mga dokumento mula sa mga serbisyo ng paniktik ng USSR at Germany. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; Kuchkovo field, 2008. – pp. 457-481.
19. Direktiba ng punong-tanggapan ng Baltic Special Military District (extract)
Hunyo 18, 1941
Upang mabilis na maihatid ang teatro ng mga operasyong militar ng distrito upang labanan ang kahandaan, NAG-ORDER ako:
4. Sa kumander ng ika-8 at ika-11 na hukbo:
a) tukuyin sa lugar ng bawat hukbo ang mga punto para sa pag-aayos ng mga bodega sa bukid, mga minahan ng anti-tank, mga pampasabog at mga hadlang na kontra-tauhan para sa pagtatayo ng ilang mga hadlang na ibinigay para sa plano. Ituon ang tinukoy na ari-arian sa mga organisadong bodega bago ang 21.6.41;
b) maglatag ng mga minahan, matukoy ang komposisyon ng mga koponan, kung saan sila ilalaan, at ang kanilang plano sa trabaho. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga pinuno ng mga dibisyon ng hangganan;
c) simulan ang paghahanda ng mga magagamit na materyales (raft, barge, atbp.) Para sa pagtatayo ng mga tawiran sa mga ilog ng Viliya, Nevyazha, Dubissa. Ang mga tawiran ay itatatag nang magkasama sa departamento ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito.
I-subordinate ang ika-30 at ika-4 na pontoon regiment sa konseho ng militar ng 11th Army. Ihanda ang mga istante para sa paggawa ng mga tulay sa kabila ng ilog. Neman. Sa isang serye ng mga pagsasanay, suriin ang mga kondisyon para sa pagbuo ng mga tulay ng mga regimentong ito, na makamit ang pinakamababang mga deadline para sa pagkumpleto;
e) ang kumander ng mga tropa ng ika-8 at ika-11 na hukbo - na may layuning sirain ang pinakamahalagang tulay sa sona: ang hangganan ng estado at ang likurang linya ng Siauliai, Kaunas, r. Neman upang reconnaissance ang mga tulay na ito, tukuyin para sa bawat isa sa kanila ang bilang ng mga pampasabog, mga demolition team, at ituon ang lahat ng paraan para sa demolisyon sa pinakamalapit na mga punto mula sa kanila. Ang plano para sa pagsira sa mga tulay ay dapat aprubahan ng military council ng hukbo.
Takdang petsa 6/21/41.
7. Sa kumander ng tropa ng hukbo at pinuno ng distrito ng ABTV.
Lumikha ng hiwalay na mga platun ng mga tangke sa gastos ng bawat autobat, gamit para sa layuning ito ang pag-install ng mga lalagyan sa mga trak, ang bilang ng mga hiwalay na platun na nilikha ay 4.
Petsa ng pagtatapos: Hunyo 23, 1941.
Upang panatilihin ang mga hiwalay na platun na ito bilang isang mobile reserve: Telshai, Siauliai, Keidany, Ionova sa pagtatapon ng mga kumander ng hukbo.
e) Pumili ng mga tangke ng gasolina mula sa mga yunit ng distrito (maliban sa mga mekanisado at abyasyon) at ilipat ang mga ito ng 50 porsiyento bawat isa. sa 3 at 12 microns. Takdang Panahon: Hunyo 21, 1941;
f) Gawin ang lahat ng mga hakbang upang mabigyan ang bawat makina at traktor ng mga ekstrang bahagi, at, sa pamamagitan ng ulo ng OST, ng mga accessory para sa mga refueling machine (mga funnel, balde).
Kumander ng tropang PribOVO
Koronel Heneral KUZNETSOV
Miyembro ng konseho ng militar
corps commissar DIBROVA
Chief of staff
Tenyente Heneral KLENOV
Script.
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, blg 1, pp. 34-35.
Nai-publish: Militar History Magazine. 1989. – No. 5. – P. 46.
20. I-extract mula sa pagkakasunud-sunod ng punong-tanggapan ng Baltic Special Military District
Hunyo 19, 1941
1. Pamahalaan ang kagamitan ng linya ng depensa. Ang pagbibigay-diin sa paghahanda ng mga posisyon sa pangunahing linya ng SD, trabaho na kung saan ay lalakas.
2. Tapusin ang gawain sa bukid. Ngunit humarap lamang sa mga posisyon kung nilalabag ng kaaway ang hangganan ng estado.
Upang matiyak ang mabilis na pag-okupa ng mga posisyon kapwa sa forefield at (sa) pangunahing defensive zone, ang kaukulang mga yunit ay dapat na ganap na nasa kahandaang labanan.
Sa lugar sa likod ng iyong mga posisyon, suriin ang pagiging maaasahan at bilis ng komunikasyon sa mga yunit ng hangganan.
3. Magbayad ng espesyal na pansin upang maiwasan ang provokasyon at gulat sa ating mga yunit, palakasin ang kontrol sa kahandaan sa labanan. Gawin ang lahat nang tahimik, matatag, mahinahon. Ang bawat kumander at manggagawa sa pulitika ay dapat na matino na maunawaan ang sitwasyon.
4. Mag-install ng mga minefield ayon sa plano ng kumander ng hukbo kung saan dapat na matatagpuan ang mga ito ayon sa plano ng pagtatanggol sa pagtatayo. Bigyang-pansin ang kumpletong paglilihim para sa kaaway at kaligtasan para sa iyong mga yunit. Ang mga durog na bato at iba pang anti-tank at anti-personnel obstacles ay dapat likhain ayon sa plano ng komandante ng hukbo - ayon din sa plano ng pagtatanggol sa pagtatayo.
5. Headquarters, corps at divisions - sa kanilang command posts, na nagbibigay ng anti-tank equipment sa pamamagitan ng desisyon ng may-katuturang commander.
6. Ang ating mga umaasenso na unit ay dapat pumunta sa kanilang mga shelter area. Isaalang-alang ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng mga eroplanong Aleman na tumatawid sa hangganan ng estado.
7. Ipagpatuloy ang patuloy na paglalagay ng mga kagamitan sa sunog at iba pang uri ng mga supply.
Patuloy na pagsasama-samahin ang mga yunit sa martsa at sa lugar.
Kumander ng tropang PribOVO
Koronel Heneral Kuznetsov
Pinuno ng Political Propaganda Department
Ryabchiy
Chief of staff
Tenyente Heneral Klenov
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, d. 34-36.
Nai-publish: Militar History Magazine. 1989. – Hindi. 5. – p. 47-48.
21. Telegram No. 217 sa ZapOVO air division
Sov. lihim na Serye "G"
DECIPRED TELEGRAM N217
Mula kay Lida Isinumite 4-08 21.6.41 Tinanggap 8-00 21.6.41
Pumasok sa OSHS 8-05 21.6.41
Na-decipher ang 8-15 21.6.41.
Address: Mga kumander ng AD, mga pinuno ng mga lugar na nakabatay sa hangin, mga kumander ng mga indibidwal na istasyon ng pagtatanggol sa hangin.
Ang komandante ng Air Force ay nag-utos na ang lahat ng mga yunit ay ilagay sa kahandaan sa labanan, ang kinakailangang halaga ng mga bala na ibibigay, at ang mga kinakailangang hakbang upang mag-camouflage sa mga paliparan, materyal at transportasyon na gagawin. Report execution sa 6/21/41, inuulit ko 6/21/41. pagsapit ng 18:00.
TsAMO RF, f. 14th Guards BAP, op. 178446, gusali 2, l. 310.
22. Mag-ulat mula sa kumander ng Red Banner Baltic Fleet sa kumander ng Leningrad at mga espesyal na distrito ng militar ng Baltic, ang pinuno ng mga tropa ng hangganan
Hunyo 20, 1941
Mula noong Hunyo 19, 1941, ang mga yunit ng Red Banner Baltic Fleet ay inilagay sa kahandaang labanan ayon sa plano No. 2, ang mga post ng command ay na-deploy, at ang serbisyo ng patrol sa bukana ng Gulpo ng Finland at ang Irbe Strait ay pinalakas. .
Commander ng Red Banner Baltic Fleet Vice Admiral Tributs
Script
TsAMO RF, f. 221, op. 1394, d. 59.
Nai-publish: Militar History Magazine. 1989. – No. 5. – P. 48.
23. Pag-uusap sa pagitan ni V. M. Molotov at Ambassador V. Schulenburg.
Hunyo 21, 1941
Lumitaw si Schulenburg nang tawagin. Kasama Inabot sa kanya ni Molotov ang isang kopya ng pahayag tungkol sa paglabag sa ating hangganan ng mga eroplanong Aleman, na dapat ginawa ni Kasama. Dekanozov Ribbentrop o Weizsäcker.
Tumugon si Schulenburg na ipapadala niya ang pahayag na ito sa Berlin at sinabing wala siyang alam tungkol sa mga paglabag sa hangganan ng mga eroplanong Aleman, ngunit nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa mga paglabag sa hangganan ng mga eroplano sa kabilang panig.
Kasama Sumagot si Molotov na kakaunti lang ang mga reklamo namin mula sa mga awtoridad sa hangganan ng Germany tungkol sa mga paglabag ng aming sasakyang panghimpapawid sa hangganan ng Germany. Ang anumang mga paglabag sa hangganan sa aming bahagi ay isang bihirang pangyayari, at ang mga ito ay hindi maiiwasan, halimbawa, dahil sa kawalan ng karanasan ng mga piloto sa ilang mga kaso. Ang mga paglabag sa hangganan ng mga eroplanong Aleman ay may ibang katangian. Kasama Ipinahayag ni Molotov kay Schulenburg na ang mga Aleman, tama, ay dapat magbigay ng sagot sa aming pahayag. Tapos Kasama Sinabi ni Molotov kay Schulenburg na gusto niyang tanungin siya tungkol sa pangkalahatang sitwasyon sa relasyong Sobyet-Aleman. Kasama Tinanong ni Molotov si Schulenburg kung ano ang problema, na kamakailan ay ilang empleyado ng embahada ng Aleman at kanilang mga asawa ang umalis sa Moscow, ang mga alingawngaw tungkol sa isang napipintong digmaan sa pagitan ng USSR at Alemanya ay lalong lumalaganap sa isang talamak na anyo, na ang mapagmahal sa kapayapaan na mensahe ng TASS ng Ang Hunyo 13 ay hindi nai-publish sa Alemanya, ano ang kawalang-kasiyahan ng Alemanya sa USSR, kung mayroon man? Kasama Tinanong ni Molotov si Schulenburg kung maaari siyang magbigay ng paliwanag para sa mga hindi pangkaraniwang bagay na ito.
Sumagot si Schulenburg na ang lahat ng mga tanong na ito ay may batayan, ngunit hindi niya masasagot ang mga ito, dahil ang Berlin ay hindi nagpapaalam sa kanya. Kinukumpirma ni Schulenburg na ang ilang mga empleyado ng embahada ng Aleman ay talagang na-recall, ngunit ang mga pagpapabalik na ito ay hindi direktang nakakaapekto sa diplomatikong kawani ng embahada. Recalled naval attache Baumbach, forestry attache, na walang kahalagahan. Si Aschenbrenner, ang air force attaché, ay hindi bumalik mula sa isang business trip sa Berlin. Alam niya, si Schulenburg, ang mga alingawngaw, ngunit hindi rin siya makapagbigay ng anumang paliwanag sa kanila.
Kasama Sinabi ni Molotov na, sa kanyang opinyon, walang dahilan kung bakit maaaring hindi nasisiyahan ang gobyerno ng Aleman tungkol sa USSR. Ang Kasunduang Sobyet-Yugoslav, na labis na ipinagmamalaki sa ibang bansa bilang salungat sa relasyong Sobyet-Aleman, ay limitado, gaya ng ipinaliwanag ko kanina, sa loob ng isang makitid na balangkas at hindi makakaapekto sa ating mga relasyon. Sa kasalukuyan, ang tanong na ito ay karaniwang nawala ang kaugnayan nito.
Inulit ni Schulenburg na hindi niya masasagot ang mga tanong na ibinibigay. Sa isang pagkakataon ay tinanggap siya ni Hitler. Tinanong siya ni Hitler, Schulenburg, kung bakit ang USSR ay nagtapos ng isang kasunduan sa Yugoslavia. Tungkol sa konsentrasyon ng mga tropang Aleman sa hangganan ng Sobyet, sinabi sa kanya ni Hitler na ang pagkilos na ito ay ginawa bilang pag-iingat. Siya, si Schulenburg, siyempre, ay nag-telegraph sa kung ano ang sinabi sa kanya ngayon, ngunit maaaring ipinapayong makuha ang nauugnay na impormasyon mula kay Kasama. Dekanozova. Siya, si Schulenburg, ay nakarinig ng mensahe mula sa Ingles na radyo na si Comrade. Ilang beses tinanggap ni Ribbentrop si Dekanozov. Hindi nag-ulat ang German radio tungkol dito.
Kasama Sumagot si Molotov na alam niya ang mensaheng ito mula sa English radio. Hindi yan totoo.
Sa konklusyon, Kasama Ipinahayag ni Molotov ang panghihinayang na hindi masagot ni Schulenburg ang mga tanong na ibinibigay.
APLIKASYON
Aide-memoire
People's Commissariat for Foreign Affairs ng USSR sa pamamagitan ng note verbal na may petsang Abril 21 ngayong taon. g. Ipinaalam sa Embahada ng Aleman sa Moscow ang tungkol sa mga paglabag sa hangganan ng estado ng USSR ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman, na naganap sa panahon mula Marso 27 hanggang Abril 18 sa taong ito. sa 80 kaso na naitala ng mga guwardiya ng hangganan ng Sobyet.
Gayunpaman, ang tugon ng pamahalaang Aleman sa tala sa itaas ay hindi pa natatanggap ng pamahalaang Sobyet.
Bukod dito, dapat tandaan ng gobyerno ng Sobyet na ang mga paglabag sa hangganan ng Sobyet ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman sa nakalipas na dalawang buwan, lalo na mula noong Abril 19 sa taong ito. hanggang Hunyo 19 ngayong taon. g.
Ang sistematikong katangian ng mga flight na ito at ang katotohanan na sa ilang mga kaso ang mga eroplanong Aleman ay lumilipad ng 100-150 kilometro o higit pa sa lalim sa USSR ay hindi kasama ang posibilidad na ipagpalagay na ang mga eroplanong Aleman ay lumabag sa hangganan ng USSR nang hindi sinasadya.
Ang pamahalaang Sobyet, na kumukuha ng atensyon ng pamahalaang Aleman sa sitwasyong ito, ay umaasa na ang pamahalaang Aleman ay gagawa ng mga hakbang upang ihinto ang mga paglabag sa hangganan ng Sobyet ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman.
WUA RF, f. 06, op. 3, p. 1, d. 8-11.
Nai-publish: Mga dokumento ng patakarang panlabas ng USSR. Tomo 23. Aklat. 2 (bahagi 2). Marso 2 - Hunyo 22, 1941 - M.: Ugnayang Pandaigdig, 1998. -P. 751-753.
24. Direktiba sa kumander ng mga tropang ZapOVO
Hunyo 13, 1941
1. Upang madagdagan ang kahandaan sa pakikipaglaban ng mga tropa sa mga distrito, lahat ng deep rifle division at command ng infantry corps na may mga unit ng corps ay dapat dalhin sa kampo sa mga lugar na ibinigay para sa kanila ng cover plan (NCO directive No. 503859/ ss/ov).
2. Iwanan ang mga dibisyon sa hangganan sa lugar, pagkakaroon ng kanilang pag-withdraw sa hangganan sa kanilang mga nakatalagang lugar, kung kinakailangan, ito ay gagawin sa pamamagitan ng aking espesyal na utos.
3. 44th corps, bilang bahagi ng corps control 108, 64, 161 at 143rd division at corps units - umatras sa rehiyon ng Baranovichi, sa iyong paghuhusga.
Ilipat ang 37th infantry division sa Lida area, isama ito sa 21st infantry corps.
4. Ang pag-alis ng mga tropang ito ay dapat makumpleto sa Hulyo 1, 1941.
5. Magsumite ng withdrawal plan na nagsasaad ng order at timing ng withdrawal para sa bawat koneksyon sa pamamagitan ng courier bago ang [Hunyo 41]
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet S. Timoshenko
Hepe ng General Staff K.A.
Heneral ng Army G. Zhukov
Manuscript sa letterhead: “NGO USSR.” Hindi pinirmahan.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 242, pp. 132-133.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. Direktiba sa mga Konsehong Militar ng mga Prente Blg. 3
Hunyo 22, 1941
1. Ang kaaway, na naghahatid ng mga pag-atake mula sa Suwalki na kapansin-pansin kay Olita at mula sa rehiyon ng Zamosc sa Vladimir-Volynsky, Radzekhov front, mga pantulong na pag-atake sa mga direksyon ng Tilsit, Siauliai at Sedlec, Volkovysk, sa panahon ng 22.6, na nagdusa ng matinding pagkalugi, nakamit maliliit na tagumpay sa mga direksyong ito.
Sa iba pang mga seksyon ng hangganan ng estado sa Alemanya at sa buong hangganan ng estado sa Romania, ang mga pag-atake ng kaaway ay tinanggihan nang may matinding pagkalugi.
2. Itinakda ko ang agarang gawain ng mga tropa para sa 23 – 24.6:
a) na may concentric concentrated strike ng mga tropa ng North-Western at Western Fronts, palibutan at wasakin ang Suwalki grouping ng kaaway at makuha ang Suwalki area sa katapusan ng Hunyo 24:
b) na may malakas na concentric strike ng mga mekanisadong corps, lahat ng aviation ng Southwestern Front at iba pang tropa ng 5 at 6A, palibutan at sirain ang grupo ng kaaway na sumusulong sa direksyon ng Vladimir-Volynsky, Brody. Sa pagtatapos ng Hunyo 24, makuha ang rehiyon ng Lublin.
3. NAG-ORDER AKO:
a) Ang mga hukbo ng Northern Front ay patuloy na mahigpit na sumasakop sa hangganan ng estado. Ang hangganan sa kaliwa ay pareho.
b) Ang mga hukbo ng North-Western Front, na mahigpit na humahawak sa baybayin ng Baltic Sea, ay naghahatid ng isang malakas na counterattack mula sa lugar ng Kaunas hanggang sa gilid at likuran ng grupong Suwalki ng kaaway, winasak ito sa pakikipagtulungan sa Western Front at, sa pagtatapos. noong Hunyo 24, makuha ang lugar ng Suwalki.
Ang hangganan sa kaliwa ay pareho.
c) Ang mga hukbo ng Western Front, na pinipigilan ang kaaway sa direksyon ng Warsaw, ay naglunsad ng isang malakas na counterattack na may mga puwersa ng hindi bababa sa dalawang mekanisadong corps at front aviation sa gilid at likuran ng grupo ng kaaway ng Suwalki, sirain ito kasama ng mga North-Western Front at, sa pagtatapos ng Hunyo 24, nakuha ang lugar ng Suwalki.
Ang hangganan sa kaliwa ay pareho.
d) Ang mga hukbo ng Southwestern Front, na mahigpit na humahawak sa hangganan ng estado sa Hungary, na may mga konsentrikong pag-atake sa pangkalahatang direksyon ng Lublin na may pwersang 5 at 6 A, hindi bababa sa limang mekanisadong pulutong at lahat ng front aviation, palibutan at sirain ang grupo ng kaaway pagsulong sa Vladimir-Volynsky, harap ng Krystynopol , sa pagtatapos ng Hunyo 26, nakuha ang rehiyon ng Lublin. Ligtas na ibigay ang iyong sarili mula sa direksyon ng Krakow.
e) Dapat pigilan ng mga hukbo ng Southern Front ang kaaway sa pagsalakay sa ating teritoryo. Kapag sinubukan ng kaaway na hampasin sa direksyon ng Chernivtsi o puwersa p. Prut at Danube na may malalakas na flank attacks ng ground forces sa pakikipagtulungan sa aviation para sirain ito; dalawang mechanized corps sa gabi ng 23.6 upang tumutok sa lugar ng Chisinau at mga kagubatan sa hilagang-kanluran ng Chisinau.
4. Sa harap mula sa Baltic Sea hanggang sa hangganan ng estado sa Hungary, pinahihintulutan ko ang pagtawid sa hangganan ng estado at mga aksyon nang walang pagsasaalang-alang sa hangganan.
5. Aviation ng High Command:
a) suportahan ang Northwestern Front sa isang flight sa 1st Av. bldg. DD at Western Front sa isang flight sa 3rd Av. bldg. DD para sa panahon ng kanilang misyon na talunin ang grupo ng kaaway ng Suwalki;
b) isama ang 18th Air Division ng DD sa Southwestern Front at suportahan ang Southwestern Front sa isang flight sa 2nd Av. DD corps para sa panahon ng misyon nito na talunin ang grupo ng kaaway ng Lublin;
c) 4th Av. iwanan ang DD Corps sa aking pagtatapon sa kahandaang tumulong sa pangunahing pagpapangkat ng Southwestern Front at bahagi ng mga pwersa sa Black Sea Fleet.
People's Commissar of Defense Miyembro ng Hepe
Konseho ng Militar ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet
Tymoshenko
Malenkov
Hepe ng General Staff
Pulang Hukbo
Heneral ng Army Zhukov
Typescript, sertipikadong kopya. May tala: "Ipinadala noong 21-15 Hunyo 22, 1941."
TsAMO RF, f. 48a, op. 1554, blg 90, pp. 260-262.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. Mga tanong na ipinadala ng "General Pokrovsky Commission" sa mga kumander ng Red Army
Mga tanong na ipinadala noong 1952 sa mga opisyal at heneral
Kapag bumubuo ng isang paglalarawan ng Great Patriotic War noong 1941-1945. Mayroong ilang mga hindi malinaw at hindi kumpletong dokumentado na mga isyu na may kaugnayan sa unang panahon ng digmaan.
Kabilang sa mga hindi malinaw na tanong na ito ang:
1. Naiparating ba sa mga tropa ang plano para sa pagtatanggol sa hangganan ng estado, sa abot ng kanilang pag-aalala; kailan at ano ang ginawa ng command at headquarters para matiyak ang pagpapatupad ng planong ito?
2. Mula sa anong oras at sa batayan ng anong pagkakasunud-sunod nagsimulang pumasok sa hangganan ng estado ang mga sumasaklaw na tropa at ilan sa kanila ang na-deploy bago magsimula ang labanan?
3. Nang matanggap ang utos na ilagay sa alerto ang mga tropa kaugnay ng inaasahang pag-atake ng Nazi Germany noong umaga ng Hunyo 22; ano at kailan ibinigay ang mga tagubilin para isagawa ang utos na ito at ano ang ginawa ng tropa?
4. Bakit karamihan ng artilerya ay matatagpuan sa mga sentro ng pagsasanay?
5. Hanggang saan inihanda ang punong-tanggapan para sa komand at kontrol ng mga tropa at hanggang saan ito nakaapekto sa takbo ng mga operasyon sa mga unang araw ng digmaan?
Hinihiling ko sa iyo, bilang isang dating kumander/pinuno ng kawani/dibisyon/korps/, na ipaliwanag, hangga't maaari, ang mga isyung ito at sa gayon ay tumulong sa pagbuo ng isang mas kumpleto at layunin na paglalarawan ng Dakilang Digmaang Patriotiko.
Koronel Heneral Pokrovsky
Ang mga tanong na ito ay kinuha mula sa materyal ng survey ni M. A. Purkaev
Mga tanong na ipinadala sa mga kumander ng artilerya noong 1952
Kapag bumubuo ng isang paglalarawan ng Great Patriotic War ng 1941-1945, mayroong isang bilang ng mga hindi malinaw at hindi kumpletong dokumentado na mga isyu na may kaugnayan sa panahon ng konsentrasyon at pag-deploy ng artilerya ng mga distrito ng militar sa hangganan ayon sa "Plano ng Depensa ng Border ng Estado ng 1941" sa ang bisperas ng Great Patriotic War.
Kabilang sa mga hindi malinaw na tanong na ito ang:
1. Bakit karamihan sa artilerya ng mga rifle corps at dibisyon ay nasa mga kampo ng pagsasanay sa mga kampo ng artilerya?
2. Mula sa aling mga pinagsamang pormasyon ng armas ang artilerya ay hindi binawi sa mga kampo ng pagsasanay?
3. Kailan ibinigay ang utos na ilagay ang artilerya ng mga pormasyon at yunit sa kahandaang labanan? Ano at kailan ginawa sa mga bahagi bilang pagsunod sa kautusang ito?
4. Anong stock ng mga bala ang mayroon ang mga artilerya na dinala sa mga kampo ng pagsasanay? Posible bang lagyang muli ang mga yunit na ito ng mga bala noong panahon na, sa simula ng digmaan, sila ay lumilipat sa labas ng mga kampo patungo sa kanilang mga dibisyon at pulutong?
5. Kailan sumali sa kanilang mga yunit ang artilerya na matatagpuan sa mga kampo? Sa anong artilerya nakipagdigma ang mga sumasaklaw na yunit sa mga tropang Nazi na mapanlinlang na lumabag sa ating mga hangganan?
6. Hanggang saan ang mga yunit ng artilerya ay binigyan ng paraan ng traksyon?
7. Natukoy ba ang mga posisyon ng pagpapaputok ng artilerya ng mga sumasaklaw na yunit ayon sa plano ng pagtatanggol sa hangganan ng estado, at binuo ba ang isang plano ng sunog para sa artilerya at isang plano para sa pag-alis nito sa mga lugar ng mga posisyon ng pagpapaputok?
Hinihiling ko sa iyo, bilang isang dating pinuno ng artilerya, na ipaliwanag, hangga't maaari, ang mga isyung ito at sa gayon ay bumuo ng isang mas kumpleto at layunin na paglalarawan ng Great Patriotic War.
Koronel Heneral Pokrovsky
Mga tanong na ipinadala noong 1952 sa dating kumander ng Army Air Forces
Kapag bumubuo ng isang paglalarawan ng Great Patriotic War ng 1941-1945, mayroong isang bilang ng mga hindi malinaw at hindi kumpletong dokumentado na mga isyu na may kaugnayan sa pag-deploy at konsentrasyon ng mga pwersang panghimpapawid sa mga distrito ng militar sa hangganan ayon sa "State Border Defense Plan of 1941" sa bisperas ng Great Patriotic War.
Kabilang sa mga hindi malinaw na tanong na ito ang:
1. Probisyon ng isang network ng paliparan para sa Army Air Forces sa bisperas ng digmaan?
2. Ang mga air formations at Army Air Force units ba ay nilagyan ng materyal at kalidad nito? Hanggang saan ang mga bagong uri ng sasakyang panghimpapawid na pumapasok sa serbisyo kasama ng Army Air Force ay pinagkadalubhasaan ng mga tauhan ng paglipad? Handa ba ang mga tauhan ng Army Air Force na magsagawa ng mga operasyong pangkombat?
3. Alam ba ng Army Air Force command ang posibleng pag-atake ng Nazi Germany noong umaga ng Hunyo 22?
4. Kailan natanggap ang utos na dalhin ang Army Air Forces sa kahandaang labanan at ano ang ginawa ng utos ng Army Air Forces bilang pagsunod sa kautusang ito?
5. Hanggang saan inihanda ang Hukbong Panghimpapawid ng Hukbo sa umaga ng Hunyo 22 para itaboy ang mga biglaang pag-atake ng pasistang abyasyon?
6. Gaano kahanda ang departamento ng aviation ng punong tanggapan ng hukbo para sa pagkontrol ng abyasyon sa mga kondisyon ng labanan at hanggang saan ito nakaapekto sa mga operasyong pangkombat nito sa mga unang araw ng digmaan?
Hinihiling ko sa iyo, bilang dating kumander ng Hukbong Panghimpapawid ng Hukbo, na bigyang-liwanag ang mga isyung ito, hangga't maaari, at sa gayon ay tumulong sa pagbuo ng isang mas kumpleto at layunin na paglalarawan ng Dakilang Digmaang Patriotiko.
Koronel Heneral Pokrovsky
Mga tanong na ipinadala noong 1953 sa mga dating pinuno ng mga departamento ng paniktik ng mga distrito ng hangganan.
Kapag bumubuo ng isang paglalarawan ng Great Patriotic War noong 1941-1945, mayroong isang bilang ng mga hindi malinaw na tanong na may kaugnayan sa pagtatasa ng punong-tanggapan ng grupo sa mga posibleng aksyon ng mga tropang Nazi sa bisperas ng digmaan.
Kabilang sa mga hindi malinaw na tanong na ito ang:
1. Hanggang saan nakilala ang grupo ng mga hukbong Nazi sa punong-tanggapan ng distrito noong bisperas ng digmaan?
2. Paano nasuri ang nakalantad na pagpapangkat ng mga tropa ng kaaway at ang posibleng katangian ng kanyang mga aksyon.
3. May impormasyon ba ang punong-tanggapan ng distrito tungkol sa oras ng pagsisimula ng labanan sa panig ng Nazi Germany?
4. Anong utos ang umiral sa punong-tanggapan ng distrito gamit ang data ng paniktik (kanino sila iniulat, ipinadala ba sila sa tropa, ipinakita ba sila sa General Staff).
5. Paano tinasa ng command ng district troops ang mga konklusyon ng district headquarters batay sa intelligence data.
6. Gaano napapanahon ang data ng intelligence na natanggap mula sa mga tropa sa unang buwan ng digmaan at ang antas ng pagkakumpleto at halaga ng data na ito.
7. Paano nagtrabaho ang departamento ng paniktik sa unang buwan ng digmaan.
Hinihiling ko sa iyo, bilang dating pinuno ng departamento ng paniktik ng punong-tanggapan, na ipaliwanag, hangga't maaari, ang mga isyung ito at sa gayon ay tumulong sa pagbuo ng isang mas kumpletong at layunin na paglalarawan ng Great Patriotic War.
Koronel Heneral Pokrovsky
Ang liham ng paalala ay ipinadala noong 1953 sa mga pinuno ng militar na hindi tumugon sa paunang kahilingan ng Military Scientific Directorate noong 1949.
Ikaw, bilang isang kalahok sa unang panahon ng Great Patriotic War, ay pinadalhan ng kahilingan na magsulat ng mga alaala ng mga unang buwan ng digmaan (hanggang Setyembre kasama).
Sa ngayon, sa hindi malamang dahilan, walang natanggap na tugon mula sa iyo.
Isinasaalang-alang ang kahalagahan ng pagbuo at pagbubuod sa mga gawaing pang-militar-historikal ang mga tampok at kurso ng mga operasyong militar sa unang panahon ng Dakilang Digmaang Patriotiko, isinasaalang-alang ng Pangunahing Military Scientific Directorate na kailangan mong hilingin muli sa iyo na magsulat ng mga memoir sa loob ng mga limitasyon ng mga tanong. nakalagay sa liham sa itaas.
Koronel Heneral Pokrovsky
Mga tanong na ipinadala noong 1956 sa mga kumander ng dibisyon at regimental.
Isinasaalang-alang ang kagyat na pangangailangan para sa isang komprehensibo at makatotohanang pag-aaral ng mga kaganapan sa unang panahon ng Dakilang Digmaang Patriotiko, ang Departamento ng Kasaysayan ng Militar ay umaapela sa iyo, bilang isang kalahok sa digmaan, isang dating kumander, na may kahilingang ibahagi ang iyong mga alaala sa humigit-kumulang sa mga sumusunod na katanungan:
1. Ang mga lokasyon ng rehimyento at kung saan ito matatagpuan sa simula ng digmaan.
2. Ang antas ng paghahanda ng punong-tanggapan at mga tauhan ng command sa antas ng platun-division.
3. Materyal at teknikal na suporta (availability ng mga paraan ng traksyon, bala sa mga bodega, may mga baril at sa mga tauhan, pagkakaloob ng transportasyon, komunikasyon, atbp.).
4. Kailan at mula kanino natanggap ang utos na dalhin ang rehimyento sa kahandaang labanan at kung anong gawain ang natanggap nito.
5. Kung may mga pre-prepared na posisyon sa pagpapaputok, ang lawak ng kanilang kagamitan sa engineering at kung kailan sila inookupahan.
6. Isang maikling pangkalahatang-ideya ng mga operasyong militar ng rehimyento noong Hunyo-Hulyo 1941. Maipapayo na saklawin ang mga kaganapan mula Hunyo 22 hanggang Hulyo 10 nang mas detalyado.
Ang mga tanong na ibinibigay namin ay hindi dapat limitahan ang paglalarawan ng iyong mga alaala. Maipapayo na i-highlight ang mga isyung iyon na sa iyong palagay ay nararapat pansin.
Deputy Pinuno ng Departamento ng Kasaysayan ng Militar
Major General Sychev
Nai-publish: Nagsusulat lang ako mula sa memorya... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017.
27. Protocol ng closed court session ng military collegium ng Korte Suprema ng USSR na may petsang Hulyo 22, 1941.
Moscow Hulyo 22, 1941
Sobrang sekreto
Otp. 1 kopya
Tagapangulo: Armed Forces lawyer V.V
Mga miyembro: abogado ng militar na si A. M. Orlov at abogado ng militar na si D. Ya
Kalihim - abogado ng militar na si A. S. Mazur
Sa 0 o'clock 20 min. binuksan ng namumunong opisyal ang pagdinig sa korte at inihayag na ang isang kaso ay isasaalang-alang sa mga singil ng dating kumander ng Western Front - Army General Dmitry Grigoryevich Pavlov, ang dating chief of staff ng Western Front - Major General Vladimir Efimovich Klimovskikh, parehong ng mga krimen sa ilalim ng Art. Art. 63-2 at 76 ng Criminal Code ng BSSR; ang dating pinuno ng komunikasyon ng punong tanggapan ng Western Front - Major General Andrei Terentyevich Grigoriev at ang dating kumander ng 4th Army - Major General Alexander Andreevich Korobkov, kapwa sa isang krimen sa ilalim ng Art. 180 clause "6" ng Criminal Code ng BSSR.
Nang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga nasasakdal, tinanong sila ng namumunong opisyal kung binigyan sila ng kopya ng sakdal at kung pamilyar ba sila dito?
Sumagot ang mga nasasakdal sa sang-ayon.
Ang komposisyon ng hukuman ay inihayag at ipinaliwanag sa nasasakdal ang karapatang hamunin ang isang tao mula sa hukuman kung may mga batayan para gawin ito.
Hindi hinamon ng mga nasasakdal ang komposisyon ng korte.
Walang natanggap na mga petisyon bago magsimula ang hudisyal na imbestigasyon.
Pagsisiyasat ng hudikatura:
Binasa ng namumunong hukom ang sakdal at tinanong ang mga nasasakdal kung malinaw ang paratang laban sa kanila at kung umamin sila ng guilty.
1. Nasasakdal na si Pavlov. Ang akusasyon na iniharap laban sa akin ay maliwanag. Hindi ko inaamin ang aking sarili na nagkasala sa pakikilahok sa isang kontra-Sobyet na pagsasabwatan ng militar. Hindi pa ako naging miyembro ng isang anti-Soviet conspiratorial organization.
Nagkasala ako sa katotohanan na wala akong oras upang suriin na tinupad ng kumander ng 4th Army, Korobkov, ang aking utos na ilikas ang mga tropa mula sa Brest. Sa simula ng Hunyo, nagbigay ako ng utos na bawiin ang mga yunit mula sa Brest patungo sa mga kampo. Hindi tinupad ni Korobkov ang aking utos, bilang isang resulta kung saan tatlong dibisyon ang natalo ng kaaway sa pag-alis ng lungsod.
Umamin ako na nagkasala sa katotohanan na naunawaan ko ang direktiba ng Pangkalahatang Staff ng Pulang Hukbo sa sarili kong paraan at hindi ko ito ipinatupad nang maaga, iyon ay, bago umatake ang kaaway. Alam ko na ang kaaway ay malapit nang lumipat, ngunit mula sa Moscow ay tiniyak ko na ang lahat ay maayos, at inutusan akong maging kalmado at huwag mag-panic. Hindi ko mapangalanan ang taong nagsabi sa akin nito.
Tagapangulo. Kinukumpirma mo ba ang iyong testimonya na ibinigay sa paunang pagsisiyasat ilang oras na ang nakalipas, iyon ay, noong Hulyo 21, 1941?
Nasasakdal. Hinihiling ko sa iyo na huwag maniwala sa mga patotoong ito. Ibinigay ko sa kanila kapag ako ay nasa masamang kalagayan. Hinihiling ko sa iyo na paniwalaan ang aking patotoo na ibinigay sa paunang pagsisiyasat noong Hulyo 7, 1941.
Tagapangulo. Sa iyong patotoo na may petsang Hulyo 21, 1941 (ld. 82, tomo 1) sinabi mo: “Una kong nalaman ang tungkol sa mga layunin at layunin ng pagsasabwatan noong nasa Espanya pa noong 1937 mula kay Meretskov.”
Nasasakdal. Habang nasa Espanya, nagkaroon ako ng isang pakikipag-usap kay Meretskov, kung saan sinabi sa akin ni Meretskov: "Magkaroon tayo ng karanasan sa digmaang ito at ilipat ang karanasang ito sa ating mga tropa." Kasabay nito, mula sa mga pahayagan sa Paris, nalaman ko ang tungkol sa kontra-Sobyet na pagsasabwatan ng militar na umiral sa Red Army.
Tagapangulo. Ilang oras na ang nakalipas sinabi mo ang isang bagay na ganap na naiiba at sa partikular tungkol sa iyong mga aktibidad ng kaaway.
Nasasakdal. Hindi ako kailanman nasangkot sa mga aktibidad na kontra-Sobyet. Nagbigay ako ng patotoo tungkol sa aking pakikilahok sa kontra-Sobyet na pagsasabwatan ng militar habang nasa isang estado ng pagkabaliw.
Tagapangulo. Sa parehong ld. 82, volume 1, sasabihin mo:
"Ang mga layunin at layunin ng pagsasabwatan, na binalangkas ni Meretskov sa akin, ay bumagsak sa paggawa ng pagbabago ng pamumuno sa hukbo, na inilalagay sa pinuno ng hukbo ang mga taong nakalulugod sa mga nagsasabwatan - Uborevich at Tukhachevsky."
Nagkaroon ka ba ng ganoong pag-uusap sa kanya?
Nasasakdal. Wala akong ganoong kausap sa kanya.
Tagapangulo. Anong mga pag-uusap ang mayroon ka kay Meretskov tungkol sa kontra-Sobyet na pagsasabwatan ng militar sa iyong pagbabalik mula sa Espanya?
Nasasakdal. Sa pagbabalik mula sa Espanya, sa isang pakikipag-usap kay Meretskov tungkol sa natuklasang pagsasabwatan sa hukbo, tinanong ko siya kung saan namin ilalagay ang bastard na ito. Sinagot ako ni Meretskov: "Wala kaming oras para sa mga bagay na pagsasabwatan ngayon. Nagsimula na ang aming trabaho, at kailangan naming i-roll up ang aming mga manggas at magtrabaho."
Tagapangulo. Sa paunang pagsisiyasat noong Hulyo 21, 1941, iba ang sinabi mo tungkol dito. At lalo na sa yelo. 83, tomo 1, ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
"Pagbalik mula sa Espanya, sa isang pakikipag-usap kay Meretskov sa mga isyu ng pagsasabwatan, nagpasya kami, upang iligtas ang ating sarili mula sa kabiguan, pansamantalang hindi magsagawa ng mga aktibidad na anti-Sobyet, upang pumunta sa ilalim ng lupa, na ipinapakita ang ating sarili sa serbisyo lamang sa ang positibong panig.”
Nasasakdal. Sa preliminary investigation sinabi ko ang sinabi ko sa korte. Batay dito, iba ang isinulat ng imbestigador. Lumagda ako.
Tagapangulo. Sa yelo 86 ng parehong patotoo na may petsang Hulyo 21, 1941 ay sinasabi mo:
"Ang pagpapanatili ng patuloy na pakikipag-ugnay kay Meretskov sa lahat ng oras, ang huli, sa paulit-ulit na pag-uusap sa akin, ay sistematikong nagpahayag ng kanyang mga pagkatalo na damdamin, pinatunayan ang hindi maiiwasang pagkatalo ng Pulang Hukbo sa paparating na digmaan sa mga Aleman. Mula sa sandaling nagsimula ang Alemanya ng mga operasyong militar sa Kanluran, sinabi ni Meretskov na ngayon ay wala nang oras ang mga Aleman para sa atin, ngunit kung sasalakayin nila ang Unyong Sobyet at mananalo ang hukbong Aleman, hindi na tayo mapapasama nito."
Nagkaroon ka ba ng ganoong pag-uusap kay Meretskov?
Nasasakdal. Oo, nagkaroon ako ng ganoong usapan sa kanya. Ang pag-uusap na ito ay naganap sa pagitan ko at niya noong Enero 1940 sa Raivola.
Tagapangulo. Kanino ito "hindi magiging mas masahol pa para sa atin"?
Nasasakdal. Naiintindihan ko siya, para sa akin at para sa kanya.
Tagapangulo. Sumang-ayon ka ba sa kanya?
Nasasakdal. Hindi ako tumutol sa kanya, dahil naganap ang pag-uusap na ito habang umiinom. Kasalan ko to.
Tagapangulo. Iniulat mo ba ito sa sinuman?
Nasasakdal. Hindi, at kasalanan ko rin ito.
Tagapangulo. Sinabi ba sa iyo ni Meretskov na si Stern ay isang kalahok sa pagsasabwatan?
Nasasakdal. Hindi, hindi ko ginawa. Sa panahon ng paunang pagsisiyasat, tinawag ko si Stern [a] na isang kalahok sa pagsasabwatan dahil sa panahon ng Labanan ng Guadalajara ay nagbigay siya ng isang kriminal na utos para sa pag-alis ng mga yunit mula sa Guadalajara. Batay dito, napagpasyahan ko na siya ay isang kalahok sa pagsasabwatan.
Tagapangulo. Sa paunang imbestigasyon (case 88, volume 1) ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
“Upang linlangin ang partido at ang gobyerno, alam kong sigurado na ang plano ng Pangkalahatang Staff para sa mga order sa panahon ng digmaan para sa mga tangke, kotse at traktora ay na-overestimated ng 10 factor. sa katunayan ang mga kapasidad na maaaring ibigay ng industriya, ay makabuluhang mas mababa... Sa planong ito, inilaan ni Meretskov para sa panahon ng digmaan upang malito ang lahat ng mga kalkulasyon para sa supply ng mga tangke, traktora at mga sasakyan sa hukbo."
Kinukumpirma mo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal. Karaniwang oo. Iyon ang plano. Naglalaman ito ng ganoong kalokohan. Batay dito, naisip ko na ang plano para sa mga utos sa panahon ng digmaan ay ginawa sa layuning linlangin ang partido at ang gobyerno.
Binasa ng namumunong opisyal ang testimonya ng nasasakdal na si Pavlov, na ibinigay niya sa paunang pagsisiyasat (ld. 89, volume 1) tungkol sa kanyang, Pavlov, mga personal na taksil na gawain at tinanong ang nasasakdal kung kinukumpirma niya ang patotoong ito.
Nasasakdal. Hindi ko kinukumpirma ang mga patotoong ito. Sa pangkalahatan, ang kumander ng komunikasyon ay hindi namumuno. Ang organisasyon ng komunikasyon sa hukbo ay pinamumunuan ng chief of staff, hindi ng commander. Isinulat ko ang puntong ito, na sadyang hindi ko pinamunuan ang mga organisasyong pangkomunikasyon sa hukbo, upang mabilis na humarap sa proletaryong korte.
Ang aking patotoo tungkol sa mga sistema ng pagtatanggol ng misayl, na di-umano'y sadyang hindi ko itinaas ang tanong ng paglalagay sa kanila sa pagiging handa sa labanan, ay hindi rin tumutugma sa katotohanan. Ang mga pinatibay na lugar na nasasakupan ko ay nasa mas mabuting kalagayan kaysa sa ibang mga lugar, na maaaring kumpirmahin ng People's Commissar of Defense ng USSR.
Tagapangulo. Kaugnay nito, nagpatotoo si Klimovskikh sa paunang pagsisiyasat:
"Ang gawain sa pagtatayo ng mga pinatibay na lugar ay nagpatuloy nang napakabagal. Sa simula ng labanan, mula sa 600 na putok ng baril, 189 ang armado, at kahit noon pa man ay hindi pa sila kumpleto sa kagamitan” (ld. 25, tomo 2).
Nasasakdal. Tamang-tama ang sabi ni Klimovskikh. Iniulat ko ito sa Komite Sentral.
Tagapangulo. Kailan?
Nasasakdal. Noong Mayo 1941
Tagapangulo. Sa panahon ng paunang pagsisiyasat, ikaw mismo ay nagpatotoo tungkol sa kahandaan sa labanan ng mga pinatibay na lugar:
"Sinadya kong hindi matalas na itaas ang isyu ng pagdadala ng mga pinatibay na lugar upang labanan ang kahandaan bilang isang resulta, ang mga tropa ng UR ay hindi handa sa labanan, at ang mga tropa ng UR ay hindi na-deploy kahit na ayon sa plano ng Mayo."
Nasasakdal. Kinukumpirma ko ang mga patotoong ito, hinihiling ko lamang na ang salitang "sinasadya" ay tanggalin mula sa kanila.
Tagapangulo. Tapusin mo ang iyong patotoo noong Hulyo 21, 1941 sa sumusunod:
"Dahil nagalit sa katotohanan na maraming mga kumander ng Red Army na dating malapit sa akin ang naaresto at nahatulan, pinili ko ang pinakatiyak na paraan ng paghihiganti - pag-aayos ng pagkatalo ng Pulang Hukbo sa digmaan sa Alemanya"...
"Bahagyang nagawa ko ang hindi nagawa nina Tukhachevsky at Uborevich sa kanilang panahon, iyon ay, buksan ang harapan sa mga Aleman" (ld. 92, volume 1).
Nasasakdal. Hindi ako nagkaroon ng anumang galit. Wala akong dahilan para magalit. Ako ay isang Bayani ng Unyong Sobyet. Hindi ako konektado sa dating top brass sa hukbo. Sa paunang pagsisiyasat, ako ay inusisa sa loob ng 15 araw tungkol sa pagsasabwatan. Nais kong humarap sa korte sa lalong madaling panahon at iulat sa kanya ang tungkol sa mga aktwal na pagkatalo ng hukbo. Iyon ang dahilan kung bakit nagsulat ako tungkol sa galit at tinawag ang aking sarili na hindi ko kailanman ginawa.
Tagapangulo. Kinukumpirma mo ba ang iyong patotoo noong Hulyo 11, 1941?
Nasasakdal. Hindi, isa rin itong sapilitang patotoo.
Binasa ng namumunong opisyal ang isang sipi mula sa patotoo ng nasasakdal na si Pavlov, na ibinigay niya sa paunang pagsisiyasat noong Hulyo 11, 1941 (file ng kaso 65, volume 1), ng sumusunod na kalikasan:
"...Ang pangunahing dahilan ng pagkatalo sa Western Front ay ang aking mapanlinlang na trabaho bilang isang miyembro ng isang conspiratorial organization, kahit na ang iba pang mga layunin na kondisyon, na aking isiniwalat sa interogasyon noong Hulyo 9, ay nakatulong nang malaki dito."
Nasasakdal. Ang lahat ng ito ay naisulat nang hindi tama. Ito ang pilit kong patotoo.
Tagapangulo. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong patotoo noong Hulyo 9, 1941?
Nasasakdal. Ang mga pahayag na ito ay ganap ding hindi totoo. Sa araw na ito, mas malala ang pakiramdam ko kaysa noong Hulyo 21, 1941.
Tagapangulo. Hulyo 9, 1941 sa yelo. 59 ng Volume 1 ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
“Kaugnay ng aviation. Lubos akong nagtiwala sa salita ng dispersal ng aviation sa field airfield, at sa airfields sa indibidwal na sasakyang panghimpapawid, hindi ko sinuri ang katumpakan ng ulat ng Air Force Commander Kopts at ng kanyang representante na si Tayursky. Nakagawa ako ng isang kriminal na pagkakamali sa na ang aviation ay naka-istasyon sa mga field airfield na mas malapit sa hangganan, sa mga airfield na nilayon para sa pagsasanay kung sakaling mangyari ang aming pag-atake, ngunit hindi para sa pagtatanggol.
Kinukumpirma mo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal. Ito ay ganap na tama. Sa simula ng labanan, iniulat sa akin nina Kopets at Tayursky na natupad nila ang utos ng People's Commissar of Defense ng USSR sa puro deployment ng aviation. Ngunit pisikal na hindi ko ma-verify ang tama ng kanilang ulat. Matapos ang unang pambobomba, nawasak ang air division. Binaril ni Kopets ang sarili dahil duwag.
Sa mga tanong mula sa isang miyembro ng korte, ang abogado ng militar na si Kasamang Kandybin, sinagot ng nasasakdal na si Pavlov:
Nalaman ko sa isang napapanahong paraan na ang mga tropang Aleman ay papalapit sa aming hangganan, at, ayon sa aming mga ulat ng katalinuhan, ipinalagay ko ang isang posibleng opensiba ng mga tropang Aleman. Sa kabila ng mga katiyakan mula sa Moscow na ang lahat ay maayos, nagbigay ako ng utos sa mga kumander na ilagay ang mga tropa sa kondisyon ng labanan at sakupin ang lahat ng mga istrukturang uri ng labanan.
Ang mga bala ay ipinamahagi sa mga tropa. Samakatuwid, imposibleng sabihin na hindi kami handa.
Ganap kong kinukumpirma ang aking patotoo na ibinigay sa simula ng paunang pagsisiyasat tungkol sa kumander ng 4th Army, Korobkov.
Pagkatapos kong magbigay ng utos sa mga kumander na dalhin ang mga tropa sa kondisyon ng labanan, iniulat ni Korobkov sa akin na ang kanyang mga tropa ay handa na para sa labanan. Sa katunayan, sa unang putok pala ay tumakas ang kanyang mga tropa.
Hindi ko nasuri ang estado ng kahandaan sa labanan ng 4th Army na matatagpuan sa Brest. Kinuha ko ang salita ni Korobkov na ang kanyang mga yunit ay handa na para sa labanan.
Sa mga tanong mula sa isang miyembro ng korte, ang abogado ng militar na si Kasamang Orlov, sinagot ng nasasakdal na si Pavlov:
Naniniwala ako na ang lahat ng tropa ng Western Front ay ganap na nakahanda para sa digmaan. At hindi ko sasabihin na ang digmaan ay nagulat sa amin at hindi handa. Sa panahon ng Hunyo 22-26, 1941, walang panic alinman sa mga tropa o sa mga pamunuan, maliban sa 4th Army, kung saan ang command ay ganap na nalilito.
Walang disorganisasyon nang umatras sa mga bagong depensibong posisyon. Alam ng lahat kung saan sila dapat pumunta.
Ang kabisera ng Belarus, Minsk, ay inihanda para sa pagtatanggol sa hangin bilang karagdagan, ito ay binabantayan ng 4 na dibisyon.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Paano natin maipapaliwanag na noong Hunyo 26 si Minsk ay naiwan sa awa ng kapalaran?
Nasasakdal. Ang gobyerno ay umalis sa Minsk noong Hunyo 24.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Ano ang kinalaman ng gobyerno dito? Ikaw ang front commander.
Nasasakdal. Oo, ako ay isang front commander. Ang sitwasyon kung saan natagpuan mismo ng Minsk ay nagpapahiwatig na ang Minsk ay hindi ganap na nabigyan ng depensa.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Paano natin maipapaliwanag na ang mga yunit ay hindi nabigyan ng bala?
Nasasakdal. May mga bala, bukod pa sa armor-piercing. Ang huli ay matatagpuan 100 km mula sa mga yunit ng militar. Ako ay may kasalanan nito, dahil hindi ko itinaas ang tanong ng paglilipat ng mga bodega sa aming pagtatapon.
Ginawa ko ang lahat ng mga hakbang upang ipagtanggol ang Minsk, kabilang ang pag-uulat sa gobyerno.
2. Nasasakdal na si Klimovskikh. Ang akusasyon na iniharap laban sa akin ay maliwanag. Ako ay umamin ng pagkakasala sa ikalawang bahagi ng paratang, iyon ay, sa paggawa ng mga pagkakamali sa aking mga opisyal na aktibidad.
Tagapangulo. Ano nga ba ang inaasam mong kasalanan?
Nasasakdal. Ako ay umamin ng kasalanan sa mga krimen na nakalagay sa sakdal.
Tagapangulo. Kinukumpirma mo ba ang iyong testimonya na ibinigay sa paunang pagsisiyasat?
Nasasakdal. Buo kong kinukumpirma ang testimonya na ibinigay ko sa paunang pagsisiyasat tungkol sa mga dahilan ng pagkatalo ng tropa ng Western Front.
Tagapangulo. Sa paunang pagsisiyasat (case 25, volume 2) ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
"...ang pangalawang dahilan ng pagkatalo ay ang mga empleyado ng front headquarters, kabilang ang aking sarili, at ang mga kumander ng mga indibidwal na pormasyon ay kriminal na kapabayaan sa kanilang mga tungkulin bago ang pagsiklab ng labanan at sa panahon ng digmaan."
Kinukumpirma mo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal. ganap kong kinukumpirma.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sabihin mo sa akin, natapos na ba ang plano ng trabaho para sa pagtatayo ng mga pinatibay na lugar?
Nasasakdal. Magtrabaho sa pagtatayo ng mga pinatibay na lugar noong 1939-1940. ay natupad ayon sa plano, ngunit hindi sapat. Sa simula ng labanan, mula sa 600 na mga punto ng pagpapaputok, 189 ang armado, at kahit na noon ay hindi pa sila kumpleto sa kagamitan.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sino ang may pananagutan sa hindi kahandaan ng mga napatibay na lugar?
Nasasakdal. Ang responsable para dito ay: ang kumander ng tropa na si Pavlov, pom. Mikhailin, kumander ng mga yunit ng militar, at sa isang tiyak na lawak ako ay may pananagutan bilang punong kawani.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sino ang may pananagutan sa kakulangan ng mga independiyenteng linya at paraan ng komunikasyon para sa pinagsamang command arms, air force at air defense?
Nasasakdal. Ang pinuno ng komunikasyon ng Western Front at ako, bilang pinuno ng kawani, ay may pananagutan para dito.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Mayroon ka bang impormasyon na ang kalaban ay nagko-concentrate ng mga tropa?
Nasasakdal. Mayroon kaming ganoong data, ngunit kami ay nabigyan ng maling impormasyon ni Pavlov, na tiniyak na ang kaaway ay nagtutuon ng mga light tank.
Ang unang pag-atake ng kaaway sa ating mga tropa ay napakaganda kaya nagdulot ito ng kalituhan sa buong command staff ng front headquarters. Ang mga nagkasalang partido para dito ay: Pavlov, bilang front commander, ako, bilang front chief of staff, communications chief Grigoriev, artillery chief at iba pang commanders.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Kalahok ka ba sa kontra-Sobyet na pagsasabwatan?
Nasasakdal. Hindi pa ako naging kalahok sa isang kontra-Sobyet na sabwatan.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Alam mo ba ang patotoo nina Simonov at Batenin, mga miyembro ng anti-Soviet conspiratorial organization, na ibinigay nila sa paunang pagsisiyasat laban sa iyo? Kung gayon, ano ang masasabi mo tungkol sa kanilang patotoo?
Nasasakdal. Ang patotoo ni Simonov at Batenin ay kilala sa akin. Talagang tinatanggihan ko ang kanilang patotoo. Inuulit ko na hindi ako miyembro ng anti-Soviet conspiratorial organization.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sa palagay mo ba ay sapat na handa si Minsk para sa pagtatanggol?
Nasasakdal. Naniniwala ako na ang Minsk ay hindi sapat na handa para sa pagtatanggol. Nagkaroon ng aviation sa Minsk, ngunit ito ay maliit, sa katunayan, ang pagtatanggol ng Minsk ay hindi sapat.
Miyembro ng hukuman, Kasamang Kandybin. Sa panahon ng paunang pagsisiyasat, ang nasasakdal na si Pavlov ay nagbigay ng sumusunod na patotoo:
"Ang kumander ng mechanized corps, si Oborin, ay higit na nag-aalala sa mga gawaing pang-administratibo at sa anumang paraan ay hindi nababahala sa kahandaan sa labanan ng kanyang mga pulutong, habang ang mga pulutong ay may higit sa 450 na mga tangke. Sa pagsiklab ng labanan, nawalan ng kontrol si Oborin at pinalo ng pira-piraso. Itinuturing ko na ang mga aksyon ni Chief of Staff Sandalov at Commander ng 4th Army Korobkov ay mga taksil na aktibidad.
Ano ang masasabi mo tungkol sa patotoo ni Pavlov?
Nasasakdal. Kinukumpirma ko ang patotoo ni Pavlov.
3. Nasasakdal na si Grigoriev. Ang akusasyon na iniharap laban sa akin ay maliwanag. Ako ay umamin sa pagkakasala sa katotohanan na pagkatapos na sirain ng kaaway ang ilang mga sentro ng komunikasyon, hindi ko na naibalik ang mga ito.
Tagapangulo. Kinukumpirma mo ba ang iyong testimonya na ibinigay sa paunang pagsisiyasat?
Nasasakdal. Hindi ko makumpirma ang aking unang patotoo na ibinigay sa Minsk, gayundin ang patotoo na ibinigay noong Hulyo 21, 1941, yamang ibinigay ko ito sa ilalim ng pagpilit.
Lubos kong kinukumpirma ang sarili kong patotoo.
Binasa ng isang miyembro ng korte, si Kasamang Orlov, ang patotoo ng nasasakdal na si Grigoriev, na ibinigay niya sa paunang pagsisiyasat noong Hulyo 5, 1941 (mga kaso 24-25, volume 4), na siya, si Grigoriev, ay umamin na nagkasala:
1. Ang katotohanang walang tuluy-tuloy na komunikasyon sa pagitan ng punong tanggapan at ng mga aktibong yunit ng Pulang Hukbo.
2. Ang katotohanan na hindi siya gumawa ng mga mapagpasyang hakbang upang bumuo ng mga front-line na mga yunit ng komunikasyon ayon sa mga iskedyul ng panahon ng digmaan.
3. Ang katotohanan na hindi sila gumawa ng mga mapagpasyang hakbang upang napapanahong iwasto ang pinsala sa mga wire at mga punto ng komunikasyon, kapwa ng mga saboteur at bilang resulta ng pambobomba ng sasakyang panghimpapawid ng kaaway.
Nasasakdal. Ganap kong kinukumpirma ang una at ikatlong punto ng aking patotoo. Ang pangalawang punto, bagama't ako ay umamin na nagkasala, ay hindi naaangkop sa akin, dahil hindi ako kasama sa mobilisasyon. Totoo, ako rin ay hindi direktang responsable para dito.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sinimulan mo ang iyong sulat-kamay na patotoo noong Hulyo 15, 1941:
“Ang digmaang sumiklab noong Hunyo 22, 1941, ay natagpuan ang Western Special Military District na hindi handa para sa digmaan” (ld. 67, tomo 4).
Kinukumpirma mo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal. Oo kumpirmahin.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sa pagpapatotoo tungkol sa sitwasyon sa punong-tanggapan ng distrito bago magsimula ang digmaan, sasabihin mo:
"Ang digmaan na nagsimula noong Hunyo 22 ay nagulat sa Western Special Military District. Ang mapayapang kalagayan na naghari sa buong punong-tanggapan ay tiyak na ipinadala sa mga tropa. Tanging ang "kasiyahan" na ito ang maaaring ipaliwanag ang katotohanan na ang sasakyang panghimpapawid ay nahuli sa lupa ng isang pagsalakay ng Aleman. Ang punong-tanggapan ng hukbo ay nasa winter quarter at nawasak, at sa wakas, bahagi ng tropa (Brest garrison) ang binomba sa kanilang winter quarter” (ld. 76, volume 4).
Totoo ba ang mga pahayag na ito?
Nasasakdal. Oo.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Naramdaman ba ng punong-tanggapan ng distrito ang paglapit ng digmaan?
Nasasakdal. Hindi. Ang punong kawani ng distrito, si Klimovskikh, ay naniniwala na ang lahat ng aming mga hakbang upang ilipat ang mga tropa sa hangganan ay isang hakbang sa pag-iingat.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sino ang dapat sisihin sa lahat ng ito?
Nasasakdal. Ang may kasalanan dito ay: ang kumander - Pavlov, ang pinuno ng kawani - Klimovskikh, isang miyembro ng Konseho ng Militar ng Fomins at iba pa.
Miyembro ng hukuman kasamang Orlov. Sa yelo 79, tomo 4, ibinigay mo ang sumusunod na patotoo:
"Pag-alis sa Minsk, ang komandante ng regiment ng komunikasyon ay nag-ulat sa akin na ang departamento ng digma ng kemikal ay hindi pinahintulutan siyang kumuha ng mga mask ng gas ng labanan mula sa NZ. Hindi siya pinahintulutan ng departamento ng artilerya ng distrito na kumuha ng mga cartridge mula sa NZ, at ang regiment ay mayroon lamang guard norm na 15 piraso ng cartridge bawat sundalo, at hindi siya pinahintulutan ng departamento ng supply na kumuha ng mga field kitchen mula sa NZ.
Kaya, kahit na sa araw ng Hunyo 18, ang mga nasisiyahang departamento ng punong-tanggapan ay hindi nakatuon na ang digmaan ay malapit na... At pagkatapos ng telegrama mula sa Hepe ng Pangkalahatang Kawani ng Hunyo 18, ang mga hukbo ng distrito ay hindi inilagay sa kahandaan sa labanan. .”
Nasasakdal. Ang lahat ng ito ay totoo.
4. Nasasakdal na si Korobkov. Ang akusasyon na iniharap laban sa akin ay maliwanag. Hindi ako umamin ng kasalanan. Maaari ko lamang umamin na nagkasala sa katotohanan na hindi ko matukoy ang eksaktong simula ng labanan. Natanggap namin ang utos mula sa People's Commissar of Defense noong 4.00, nang simulan kaming bombahin ng kaaway.
Sinimulan kong gampanan ang aking mga tungkulin bilang kumander ng 4th Army noong Abril 6, 1941. Nang suriin ang mga yunit, ang ika-49, ika-75 at ika-79 na dibisyon ng rifle ay naging mas handa sa labanan. Bukod dito, ang 79th Infantry Division ay napunta sa 10th Army. Ang 75th Rifle Division ay nasa kaliwang gilid. Mahina ang kahandaan sa labanan ng natitirang mga yunit.
Ang mga kaganapan ay naganap sa bilis ng kidlat. Ang aming mga yunit ay sumailalim sa patuloy na pag-atake ng malalaking sasakyang panghimpapawid ng kaaway at mga pormasyon ng tangke. Sa lakas na mayroon ako, hindi ko maitaboy ang kalaban. Naniniwala ako na ang mga dahilan ng pagkatalo ng aking mga yunit ay ang napakalaking superioridad ng kaaway sa abyasyon at mga tangke.
Binasa ng namumunong opisyal ang mga sipi mula sa patotoo ng nasasakdal na si Pavlov, na ibinigay sa kanya sa paunang pagsisiyasat (kaso 30, volume 1) na nawalan ng kontak si Korobkov sa ika-49 at ika-75 na dibisyon ng rifle at (kaso 33) na sa The 4th [Army ] nadama ang kumpletong pagkalito ng utos, na nawalan ng kontrol sa mga tropa.
Nasasakdal. Talagang tinatanggihan ko ang patotoo ni Pavlov. Paano niya ito masasabi kung 10 araw na siyang hindi nakapunta sa command post ko? Nakipag-ugnayan ako sa lahat ng unit, maliban sa 46th Infantry Division, na nasa ilalim ng mechanized corps.
Sa paunang pagsisiyasat ay inakusahan ako ng duwag. Hindi ito totoo. Ako ay nasa aking post araw at gabi. Nasa unahan siya palagi at personal na pinamunuan ang mga unit. Sa kabaligtaran, ang 3rd Directorate ay patuloy na inaakusahan ako ng katotohanan na ang punong tanggapan ng hukbo ay napakalapit sa harapan.
Tagapangulo. Sa panahon ng paunang pagsisiyasat, ang nasasakdal na si Pavlov ay nagbigay ng sumusunod na patotoo tungkol sa iyo:
"Isinasaalang-alang ko ang mga aksyon ng Chief of Staff Sandalov at Commander ng 4th Army Korobkov bilang mga taksil na aktibidad. Sa kanilang sektor, ang pangunahing mekanisadong grupo ng kaaway ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at nakarating sa Rogachev, at sa ganoong kabilis na tulin lamang dahil ang utos ay hindi sumunod sa aking mga utos para sa maagang pag-alis ng mga yunit mula sa Brest” (ld. 62, tomo 1).
Nasasakdal. Walang nagbigay ng utos na mag-withdraw ng mga unit mula kay Brest. Ako mismo ay hindi nakakita ng ganoong utos.
Nasasakdal na si Pavlov. Noong Hunyo, sa aking utos, ang kumander ng 28th Rifle Corps, Popov, ay ipinadala na may tungkuling ilikas ang lahat ng mga tropa mula sa Brest patungo sa mga kampo noong Hunyo 15.
Defendant Korobkov. Hindi ko alam ang tungkol dito. Nangangahulugan ito na si Popov ay dapat managot sa krimen dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng kumander.
Wala nang idinagdag ang mga nasasakdal sa hudisyal na imbestigasyon, at idineklara itong natapos.
Ang huling salita ay ibinigay sa mga nasasakdal, na nagsabi:
1. Nasasakdal na si Pavlov. Hinihiling ko na ang mga masasamang aktibidad ay hindi kasama sa aking patotoo, dahil hindi ako kasali sa gayong mga aktibidad. Ang dahilan ng pagkatalo ng mga yunit ng Western Front ay kung ano ang naitala sa aking patotoo na may petsang Hulyo 7, 1941, at ang katotohanan na ang mga dibisyon ng rifle ay kasalukuyang hindi sapat sa paglaban sa malalaking yunit ng tangke ng kaaway. Ang bilang ng mga dibisyon ng infantry ay hindi makatitiyak ng tagumpay laban sa kaaway. Kinakailangan na agad na ayusin ang mga bagong dibisyon ng anti-tank na may bagong materyal, na titiyakin ang tagumpay.
Hindi nakayanan ng mga kahon ang suntok ng tatlong mekanisadong dibisyon ng kaaway, dahil wala siyang makalaban sa kanila.
Hindi ko maayos na maisaayos ang command at control ng tropa dahil sa kakulangan ng sapat na komunikasyon. Dapat ay humingi ako ng mga operator ng radyo mula sa Moscow, ngunit hindi ko ginawa.
Tungkol sa mga pinatibay na lugar. Inayos ko ang lahat sa aking kapangyarihan. Ngunit dapat kong sabihin na ang pagpapatupad ng mga hakbang ng gobyerno ay naging mabagal.
Hinihiling ko sa iyo na iulat sa ating gobyerno na walang pagtataksil o pagtataksil sa Western Special Front. Lahat ay nagtrabaho nang may matinding tensyon. Kasalukuyan kaming nakaupo sa pantalan hindi dahil nakagawa kami ng mga krimen sa panahon ng labanan, ngunit dahil hindi kami naghanda ng sapat para sa digmaang ito sa panahon ng kapayapaan.
2. Nasasakdal na si Klimovskikh. Hindi ako miyembro ng anti-Soviet conspiratorial organization. Siniraan ako ni Simonov at Batenin. Ang kanilang patotoo ay sinuri ng Komite Sentral at, kung sila ay kapani-paniwala, hindi na sana ako naipadala sa posisyon ng punong kawani.
Inaamin ko ang aking sarili na nagkasala sa mga pagkakamaling nagawa ko sa aking mga propesyonal na aktibidad bago ang digmaan at sa panahon ng digmaan, ngunit mangyaring isaalang-alang na ang mga pagkakamaling ito sa aking trabaho ay ginawa nang walang anumang masasamang layunin.
Hinihiling ko sa iyo na mag-ulat sa mataas na utos ng Pulang Hukbo na sa panahon ng mga operasyong militar ang pinakamataas na kawani ng command ay kasama ng mga tropa at itama ang ilang mga pagkakamali sa lugar.
Hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataong tubusin ang aking kasalanan sa harap ng Inang Bayan, at ibibigay ko ang lahat ng aking lakas para sa ikabubuti ng Inang Bayan.
3. Nasasakdal na si Grigoriev. Ang gawaing komunikasyon ay nasa napakahirap na mga kondisyon, dahil ang kaaway ay gumawa ng isang mapagpasyang suntok at nakagambala sa parehong telegrapo at komunikasyon sa telepono.
Hindi ako kailanman naging kriminal bago ang Unyong Sobyet. Sa totoo lang sinubukan kong gawin ang aking tungkulin, ngunit hindi ko ito magawa, dahil wala akong mga bahagi sa aking pagtatapon. Ang mga yunit ay hindi pinakilos sa isang napapanahong paraan, at ang mga tropang pangkomunikasyon ng Pangkalahatang Staff ay hindi napakilos sa isang napapanahong paraan.
Kung bibigyan lamang ako ng pagkakataon, handa akong magtrabaho sa anumang kapasidad para sa kapakanan ng aking sariling bayan.
4. Defendant Korobkov. Ang 4th Army ay hindi mahalagang hukbo, dahil ito ay binubuo ng 4 na dibisyon at isang bagong nabuong corps. Ang aking mga dibisyon ay nagkalat sa layong 150 km. Hindi ko napigilan ang pagsulong ng 3 mekanisadong dibisyon ng kalaban, dahil ang aking mga puwersa ay hindi gaanong mahalaga at walang mga reinforcement na dumating sa akin.
Sa unang dalawang araw ng pagsisimula ng labanan, hindi nakagalaw ang aking mga yunit dahil sa napakaraming sasakyang panghimpapawid ng kaaway. Literal na bawat sasakyan na mayroon kami ay binaril ng kalaban. Ang mga puwersa ay hindi pantay. Ang kalaban ay nakahihigit sa atin sa lahat ng paraan.
May mga pagkakamali sa aking trabaho, at hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataong tubusin ang aking mga pagkakamali.
Ang korte ay nagretiro sa isang pulong, sa pagbabalik kung saan ang namumunong opisyal sa 3:20 p.m. inihayag ang hatol at ipinaliwanag sa hinatulan ang kanilang karapatang magpetisyon sa Presidium ng Kataas-taasang Sobyet ng USSR para sa pardon.
Sa 3:25 a.m. idineklara ng namumunong hukom na sarado ang sesyon ng korte.
Tagapangulo: Armed Forces lawyer V. Ulrich
Kalihim - abogado ng militar [A.] Mazur
Gitnang Asya ng FSB ng Russia.
Inilathala: “... Wasakin ang Russia noong tagsibol ng 1941.” (A. Hitler, Hulyo 31, 1940): Mga dokumento mula sa mga serbisyo ng paniktik ng USSR at Germany. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; Kuchkovo field, 2008. – pp. 497-513.
28. Tala mula sa Chief of the General Staff kay I.V. Stalin at V.M. Molotov No
[hindi mas maaga kaysa Oktubre 5, 1940]
Lalo na mahalaga
Sobrang sekreto
Sa personal lang
Sa isang kopya
Iniuulat ko para sa iyong pag-apruba ang mga pangunahing konklusyon mula sa iyong mga tagubilin na ibinigay noong Oktubre 5, 1940 kapag isinasaalang-alang ang mga plano para sa estratehikong deployment ng USSR Armed Forces para sa 1941.
1. Ang estratehikong pag-deploy ng Sandatahang Lakas ng USSR sa dalawang larangan (sa Kanluran at sa Silangan) ay dapat isaalang-alang ang pangunahing.
Ang pangunahing kaaway at ang pangunahing teatro ng mga operasyong militar ay nasa Kanluran, kaya ang ating pangunahing pwersa ay dapat na nakakonsentrar dito.
Sa Silangan - upang magtalaga ng gayong mga pwersa na hindi lamang magagarantiya sa amin ng katatagan ng sitwasyon, ngunit magpapahintulot din sa amin na talunin ang mga pwersang Hapon nang unti-unti sa unang panahon ng digmaan.
Takpan ang natitirang bahagi ng aming mga hangganan na may kaunting puwersa.
Kaugnay nito, mula sa kasalukuyang magagamit na pwersa, humirang:
- para sa mga operasyon sa Kanluran (mula sa baybayin ng Barents Sea hanggang sa baybayin ng Black Sea) - 142 rifle, 7 motorized rifle, 16 tank at 10 cavalry divisions, 15 tank brigades at 159 aviation regiment;
- para sa mga operasyon sa Silangan - 24 rifle, 4 motorized rifle, 2 tank at 4 na dibisyon ng cavalry, 8 tank brigade at 43 aviation regiment;
- para sa mga operasyon sa Transcaucasia at Central Asia at upang masakop ang iba pang mga hangganan - 11 rifle division, 6 cavalry divisions, 2 tank brigades at 27 aviation regiment (kabilang ang para sa air defense ng lungsod ng Moscow).
2. Sa Kanluran, magkaroon ng pangunahing grupo bilang bahagi ng Southwestern Front upang putulin ang Alemanya mula sa mga bansang Balkan na may malakas na suntok sa direksyon ng Lublin at Krakow at higit pa sa Breslau sa unang yugto ng digmaan, bawian ito sa pinakamahahalagang baseng pang-ekonomiya nito at tiyak na nakakaimpluwensya sa mga bansang Balkan hinggil sa kanilang pakikilahok sa digmaan.
Sabay-sabay, ang mga aktibong aksyon ng North-Western at Western Front ay magpapabagsak sa mga pwersang Aleman sa East Prussia.
3. Upang higit pang palakasin ang mga pwersa sa Kanluran, ang People's Commissar of Defense:
a) bumuo at mag-ulat ng mga hakbang para sa pagbuo ng K.A. - 18 tank brigade, 20 machine-gun artillery brigades, gamit ang huli upang masakop ang mga hangganan at lalo na sa panahon ng konsentrasyon ng mga tropa at isang mekanisadong pulutong. Ang pagbuo ay dapat makumpleto sa Mayo 1, 1941, na ganap na napagkalooban ng materyal sa Oktubre 1, 1941. Maglaan para sa deployment scheme upang bumuo ng 2 front-line directorates batay sa punong-tanggapan ng Moscow at Arkhangelsk districts at 2 army directorates batay sa headquarters ng mga espesyal na distrito ng militar sa Kanluran at Kyiv, kasama ang pag-deploy ng mga pamamahalang ito sa panahon ng pagpapakilos; sa parehong oras, kasalukuyang mga pagsasaalang-alang para sa muling pag-aayos ng umiiral na rifle division, na binabawasan ang lakas nito sa 16,000 katao;
b) maglaan para sa deployment sa unang buwan ng digmaan ng apatnapu't dalawang (42) rifle division, gamit ang apatnapu sa kanila sa Kanluran at dalawa sa Silangan;
c) agad na gumawa ng mga hakbang upang palakasin ang inhinyero ng hilagang at hilagang-kanlurang mga hangganan, upang sa hinaharap, dahil sa nilikhang maaasahang mga kuta, mas maraming pwersa ang ilalabas upang palakasin ang pangunahing grupo sa timog-kanluran;
d) sa paghahanda ng teatro ng mga operasyong militar sa timog-kanluran, ang pangunahing pansin ay dapat bayaran sa pagpapaunlad ng mga riles at pagtatayo ng mga paliparan.
Isinasaalang-alang ang higit na kahusayan ng potensyal na kaaway sa aviation, itinuturing na kinakailangan upang madagdagan ang combat aviation sa 20,000 na sasakyang panghimpapawid, kung saan upang bumuo ng isang karagdagang isang daang aviation regiments noong 1941, kung saan 60% bomber at 40% fighter, gamit ang lahat ng mga ito sa ang kanluran.
4. Isinasaalang-alang ang mga hakbang na ito, ang komposisyon ng mga puwersa ng Southwestern Front ay dapat na tumaas sa 80 rifle division, 5 motorized rifle division, 11 tank division, 7 cavalry. dibisyon, 20 tank brigade at 140 aviation regiment.
Bilang karagdagan, sa reserba ng High Command ay dapat mayroong hindi bababa sa 20 dibisyon sa likod ng Western Front - sa rehiyon ng Dvinsk, Polotsk, Minsk at hindi bababa sa 23 arrow sa likod ng Southwestern Front sa rehiyon ng Shepetovka, Proskurov, Berdichev. mga dibisyon.
5. Ang plano para sa estratehikong deployment sa Kanluran sa paghahatid ng pangunahing suntok ng mga pwersa ng South-Western Front ay dapat isaalang-alang ang pangunahing isa. Kinakailangang kilalanin na kinakailangang sabay-sabay na bumuo ng isang plano para sa deployment ng mga tropa sa Kanluran na may pangunahing pagpapangkat bilang bahagi ng Western Front, na may layuning talunin ang mga Aleman sa East Prussia sa pamamagitan ng pagsisikap ng Kanluranin at Northwestern Fronts, at naghahatid ng pantulong na pag-atake sa Lublin kasama ang mga pwersa ng Southwestern Front.
6. Aprubahan ang mga iminungkahing pagsasaalang-alang para sa deployment ng mga tropa sa Silangan. Ang pangunahing gawain ng mga tropa ng Far Eastern Front (Trans-Baikal at Far Eastern Fronts) ay itakda sa unang yugto ng digmaan, sinasamantala ang kanilang higit na kahusayan sa teknolohiya, upang talunin ang kaaway nang piraso-piraso at makuha ang hilaga at pagkatapos ay timog Manchuria. Sa anumang pagkakataon, panatilihin ang Primorye para sa iyong sarili, para sa layuning palakasin ang 15th Army sa pamamagitan ng muling pag-deploy ng isang three-divisional rifle corps mula sa Transbaikal District at isang artillery regiment ng RGK mula sa 2nd Army hanggang sa komposisyon nito; sa tagsibol ng 1941, bukod pa rito ay bumubuo ng dalawang magkahiwalay na brigada ng tangke.
7. Aprubahan ang isinumiteng mga pagsasaalang-alang para sa pagbuo ng mga pribadong deployment plan para sa mga operasyong pangkombat laban sa Finland, laban sa Romania at laban sa Turkey.
8. Ang pagbuo ng lahat ng mga plano para sa deployment at pagkilos ng mga tropa kapwa sa pamamagitan ng People's Commissariat of Defense at sa pamamagitan ng People's Commissariat of the Navy ay dapat makumpleto sa Mayo 1, 1941.
9. Obligahin ang People's Commissariat of Railways ng USSR, kasama ang pakikilahok ng mga kinatawan ng People's Commissariat of Defense, na gumuhit ng isang bagong iskedyul ng tren ng militar sa Enero 1, 1941, na tinitiyak ang transportasyon ng mga NPO sa mga halagang itinakda para sa pag-deploy. mga plano.
10. Upang mapabilis ang konsentrasyon ng mga tropa, ang People's Commissar of Railways, Kasama. Noong Disyembre 1, 1940, si Kaganovich L.M. ay bumuo at mag-ulat ng isang plano para sa pagpapaunlad ng mga riles sa Timog-Kanluran.
People's Commissar of Defense ng USSR
Marshal ng Unyong Sobyet (S. Timoshenko)
Hepe ng General Staff K.A.
Heneral ng Hukbo (K. Meretskov)
Manuscript sa letterhead: "People's Commissar of Defense ng USSR." Walang pirma ng pag-apruba. Autograph.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 242, pp. 84-90.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. Pag-utos sa punong-tanggapan ng Baltic Special Military District sa mga kumander ng ika-8, ika-11 at ika-27 na hukbo
Hunyo 21, 1941 14:30
Simula ngayong gabi, hanggang sa susunod na abiso, ang mga blackout ay ipapasok sa mga garrison at mga lokasyon ng tropa. Magbigay ng mga sasakyan na may blackout na kagamitan. Ayusin ang maingat na kontrol sa kalidad ng blackout. Bigyang-pansin ang estado ng pagbabalatkayo ng tropa at mga diskarte sa pagsubaybay sa himpapawid.
Assistant Troop Commander
Mula sa [north-] 3rd [western] f[ront] air defense
Koronel KARLIN
Script.
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, d. 62.
Nai-publish: Militar History Magazine. 1989. – No. 5. – P. 49.
30. Utos mula sa kumander ng 6th Army sa mga kumander ng 4th Mechanized Corps, 8th Tank Division at 81st Motorized Rifle Division
Hunyo 20, 1941
Ang mga dibisyon ng anti-sasakyang panghimpapawid ay dapat na agarang ipaalala mula sa kampo ng Lvov hanggang sa kanilang mga pormasyon.
Sa pagdating, itakda ang gawain - upang masakop ang lokasyon ng mga dibisyon mula sa himpapawid.
Ang bawat bateryang anti-sasakyang panghimpapawid ay dapat may 0.25 bq bawat OP, sa wakas ay nilagyan.
Open fire sa dayuhang sasakyang panghimpapawid lamang na may pahintulot na natanggap mula sa Chief of Army Staff.
Upang magsagawa ng live na pagpapaputok sa hanay ng artilerya ng Lvov, ang artilerya ng anti-sasakyang panghimpapawid ay ipinapadala ng baterya sa pamamagitan ng baterya ayon sa plano ng pinuno ng koleksyon ng artilerya ng Lvov.
Ihatid ang execution.
Commander ng 6th Army
Tenyente Heneral MUZYCHENKO
Script.
TsAMO RF, f. 334, op. 5307, d 22, l. 197.
Nai-publish: Militar History Magazine. 1989. – No. 5. – P. 44.
31. Paalala mula sa konseho ng militar ng KOVO No. A1-00209
[hindi lalampas sa Abril 12, 1941]
Sobrang sekreto
Sa partikular na kahalagahan
Hal. No. 1
Hindi pa tapos ang pagtatayo ng underground command post sa Tarnopol. Ang Tarnopol ay isang maliit na lungsod na walang anumang natural na takip ng hangin at samakatuwid ay isang napaka-maginhawang target para sa pag-atake ng hangin. Bilang karagdagan, ang kalapitan ng puntong ito sa mga pinakabanta na mga seksyon ng hangganan ng estado (Sokal - Tarnopol 140 km at Chernovitsy - Tarnopol 170 km), na may medyo maliit na tagumpay ng kaaway, sa panahon ng aming pagtakip na operasyon, ay maaaring lumikha ng hindi kanais-nais na mga kondisyon para sa patuloy na utos at kontrol ng mga tropa.
Batay sa mga pagsasaalang-alang na ito, ang Konseho ng Militar ng Distrito ay humihiling ng pahintulot na hanapin ang command post ng Commander of the Troops sa Novograd-Volynsky para sa panahon ng pagsakop hanggang sa ang underground command post sa Tarnopol ay handa na.
Ang military cantonment ng lungsod na ito ay may reinforced concrete army-style command post, na nagpapahintulot dito na ilagay ang Military Council, ang operations department at ang pangunahing bahagi ng communications center. Ang kuwartel ng kampo ng militar ay maaaring matagumpay na magamit upang paglagyan ang natitirang bahagi ng administrasyong distrito. Ang umiiral na parke at ang dispersed na lokasyon ng barracks ng bayan ay ginagawang posible na agad na mahukay ang kinakailangang bilang ng mga bitak malapit sa lugar upang masilungan ng mga tauhan sa mga panahon ng pag-atake ng hangin.
Sa kaso ng matinding pag-atake ng hangin, posible na lumikha ng isang reserbang command post sa Gulsk (12 km timog [go] - kanluran [kanluran] ng Novograd-Volynsky), kung saan maaaring gamitin ang dalawang underground na minahan ng Novograd-Volynsky UR para dito layunin. Ang huli ay maaaring tumanggap ng Konseho ng Militar, ang grupo ng pagpapatakbo ng punong-tanggapan ng distrito kasama ang mga pinuno ng mga sangay ng militar, ang pinababang kawani ng Air Force at isang kumpletong sentro ng komunikasyon.
Naniniwala ang Konseho ng Militar na ang pagkakaroon ng mga kanais-nais na kondisyon para sa paghahanap ng isang command post sa Novograd-Volynsky at ang mas malalim na lokasyon nito mula sa mga nanganganib na mga seksyon ng hangganan ng estado na may mahusay na mga linya ng komunikasyon sa mga hukbo ay ganap na matiyak ang walang patid na pag-uutos at kontrol ng mga tropa sa anumang pagbabago. sa front line.
Commander ng tropa ng KOVO
Koronel Heneral Kirponos
Miyembro ng Konseho Militar ng KOVO
Corps Commissar Vashugin
Chief of Staff ng KOVO
Tenyente Heneral Purkaev
Typescript sa letterhead: “NGO USSR. Komandante ng tropa ng Kyiv Special Military District." May mga tala ni G.K. Zhukov: “t. Vatutin. Maghanda ng isang naka-code na telegrama na may sumusunod na nilalaman: Magkaroon ng pangunahing checkpoint sa lugar ng Tarnopol. Hindi ko iniisip ang Novograd-Volynsky bilang ekstra. Maghanda para sa paglipat sa com. talata. 12.04. '41" at N.F. Vatutina: “Personal kay Kasamang Anisov. Tapos na. Ang mga tagubilin ay ibinigay. 16.06. '41." Ang dokumento ay inilimbag ni Colonel Baghramyan.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, blg 261, pp. 24-25.
Na-publish: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
Sipi mula sa aklat na "The Birth of the Molotov-Ribbentrop Pact (Era. Events. People.)"
Mula sa may-akda
pagpapakilala
1933
1. Germany kasunod ng Treaty of Versailles
2. Geneva Conference on Disarmament 1932-1934.
3. Pact of Agreement and Cooperation (“Pact of Four”)
1934
1. Kasunduang Pilsudski-Hitler
2. Silangang Kasunduan
1935
1. Pagbabalik ng Saar
2. Paglikha ng Wehrmacht
3. Mga kasunduan ng Sobyet-Pranses at Sobyet-Czechoslovak sa pagtutulungan
4. Anglo-German Maritime Agreement
1936
1. Occupation ng Rhine demilitarized zone
2. Anti-Comintern Pact
1938
1. Anschluss ng Austria
2. Kasunduan sa Munich
3. Mga deklarasyon ng hindi pagsalakay ng Germany sa Great Britain at France
1939
1. Anschluss ng Czech Republic. Romania at ang Baltics
2. Relasyong Aleman-Polish noong 1939
3. Mga panukala ng British, Pranses at Sobyet para sa seguridad ng Europa
4. Mga negosasyon sa Moscow
5. Mga negosasyon sa London
6. Relasyong Aleman-Sobyet
7. Pakikipagkalakalan at pang-ekonomiyang relasyon sa pagitan ng Germany at USSR noong 1940-1941.
8. Polish War
Konklusyon
Dokumentasyon
1939
6. Relasyong Aleman-Sobyet
Upang maunawaan ang buong larawan ng relasyon ng Aleman-Sobyet, dapat silang nahahati sa dalawang bahagi:
– relasyon sa kalakalan at pautang;
– relasyong pampulitika.
Sa kabila ng anumang mga komprontasyong pampulitika, ang mga relasyon sa kalakalan sa pagitan ng USSR at Alemanya ay umunlad sa mas malaki o mas maliit na antas. Sa ekonomiya, ang mga bansang ito ay potensyal na kasosyo sa kalakalan. Kinailangan ng Alemanya ang mga hilaw na materyales para sa industriya, sa mga kondisyon ng unang muling pagtatayo ng ekonomiya na nawasak ng digmaang sibil, at pagkatapos ay ang simula ng industriyalisasyon, nangangailangan ng mga kagamitan sa makina, kagamitan, at teknolohiya. Ang sitwasyong pang-ekonomiya at pampulitika ay nagbigay ng mahihirap na gawain para sa USSR na lumikha ng industriya (ang buong industriya ay nilikha mula sa simula) sa mga kondisyon ng malawak na espasyo at kakulangan ng teknolohiya at kagamitan.
Ang Alemanya ay nahaharap sa hindi gaanong mahirap na mga gawain. Ang isa sa kanila, ngunit malayo sa isa lamang, ay ang paglutas ng isyu ng mga suplay ng hilaw na materyales. Ayon sa German researcher na si B. Müller-Hillebrand:
Para sa mga hilaw na materyales, ang pag-asa sa mga pag-import ay humigit-kumulang 33%. Sa industriya ng metalurhiko, ang ratio ng pagkonsumo ng domestic ore sa pagkonsumo ng imported na ore ay ipinahayag bilang 1:3. Para sa isang bilang ng mga non-ferrous na metal, ang pagtitiwala sa mga dayuhang bansa ay napakataas; halimbawa, para sa tingga ito ay 50%, para sa tanso - 70%, para sa lata - 90%, para sa aluminyo (bauxite) - 99%. Napakahalaga din ng pag-asa para sa mga mineral na langis (65%), goma (higit sa 85%) at mga hilaw na materyales para sa industriya ng tela (mga 70%).
... Bilang karagdagan, mula noong 1938, ang pandaigdigang merkado ay nagsimulang madama ang epekto ng isang bilang ng mga paghihigpit na hakbang na ginawa ng Estados Unidos at Inglatera upang pigilan ang Alemanya sa pagbili ng mga estratehikong hilaw na materyales.
Salamat sa makabuluhang mas mahusay na mga tagapagpahiwatig ng kalidad ng industriya ng militar ng Aleman kumpara sa iba pang mga kapangyarihan, ang hitsura ng isang perpektong estado ng armadong pwersa ng Aleman sa panahon ng kapayapaan ay nilikha. Sa katotohanan, gayunpaman, ang Alemanya ay hindi handa na matagumpay na labanan ang isang mahabang digmaan na may malalaking kapangyarihan na may higit na potensyal sa militar at pang-ekonomiya. 90
Ang mga dahilan para sa pang-ekonomiyang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Alemanya at USSR ay higit pa sa seryoso. Ang bawat panig ay nagkaroon ng interes dito.
__________________________________________
Maikling impormasyon
Mga relasyon sa kalakalan sa pagitan ng USSR at Germany noong 20s at 30s.
Ang relasyong pampulitika at pang-ekonomiya pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Alemanya at ng RSFSR ay nagsimula sa kasunduan na nilagdaan noong Abril 16, 1922 sa Rapallo. Ibinalik ng magkabilang panig ang diplomatikong relasyon, ganap na tinalikuran ang lahat ng pagkalugi sa militar at di-militar at mga gastos sa militar. Ayon sa kasunduan, kinilala ng Alemanya ang nasyonalisasyon ng lahat ng pribado at pag-aari ng estado ng Aleman sa RSFSR, at kinansela din ang lahat ng mga utang ng tsarist. Bilang karagdagan, ipinakilala ng kasunduan ang prinsipyo ng pinakapabor na bansa sa mga relasyon sa kalakalan sa pagitan ng Alemanya at ng RSFSR (pagkatapos ay ang USSR).
Noong Oktubre 12, 1925, nilagdaan ang unang kasunduan sa kalakalan ng Aleman-Sobyet, na naging posible upang bumuo ng mga relasyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa sa isang kontraktwal na batayan. Ang Reichsmark ay itinatag bilang yunit ng pananalapi sa mga pamayanang Aleman-Sobyet. Ang USSR, sa pamamagitan ng misyon nito sa kalakalan sa Berlin, ay umakit ng mga pautang upang maglagay ng mga order ng Sobyet sa Germany. Ang mga pag-export ng Aleman sa USSR ay patuloy na tumataas.
Ang mga kinatawan ng delegasyon ng Aleman at Sobyet sa Rapallo noong 1922. Sa gitna ay sina Karl Joseph Wirth at Georgy Chicherin.
Sa parehong 1925, binigyan ng Alemanya ang USSR ng isang panandaliang pautang na 100 milyong Reichsmark noong Abril 1926, binuksan ng Alemanya ang isang linya ng kredito para sa USSR sa halagang 300 milyong Reichsmarks sa loob ng 4 na taon; Noong 1931, muling binigyan ng Germany ang USSR ng pautang (na may kaugnayan sa pagbili ng kagamitan) sa halagang 300 milyong Reichsmarks at sa loob ng 21 buwan. Naabot ang kabuuang halaga ng paghiram noong 1925-1931. 700 milyong Reichsmarks.
Sa pagsisimula ng Great Depression, ang kalakalan sa pagitan ng Germany at USSR ay tumaas lamang. Ito ay dahil, bukod sa iba pang mga bagay, sa industriyalisasyon na nagsimula sa USSR. Kaya noong 1930, ang mga produktong Aleman na nagkakahalaga ng 430.6 milyong Reichsmarks ay na-import sa USSR, at ang mga kalakal na nagkakahalaga ng 436.5 milyong Reichsmarks ay na-export sa Alemanya. At ang 1931 ay naging isang record na taon sa kasaysayan ng trade turnover sa pagitan ng USSR at Germany - ito ay umabot sa 1,066 milyong Reichsmarks (kung saan ang mga pag-export sa Germany ay 303.5 milyong Reichsmarks at ang pag-import sa USSR ay 762.7 milyong Reichsmarks).
Ayon kay: Hehn, Paul N.
Para sa ilang kadahilanan, noong 1932 ang kabuuang turnover ng kalakalan sa pagitan ng USSR at Germany ay bumaba sa 896.7 milyong Reichsmarks. Kung saan, ang mga export ng USSR sa Germany ay umabot lamang sa 270.9 milyong Reichsmarks. At noong 1933, ang trade turnover sa pangkalahatan ay bumaba ng halos kalahati sa 476.2 million Reichsmarks (282.2 million Reichsmarks imports at 194 million Reichsmarks exports mula sa USSR).
Sa pagkakaroon ng National Socialist Party sa kapangyarihan sa Alemanya, ang relasyong pampulitika sa USSR ay lumala nang husto. Naipakita ito sa trade turnover ng dalawang bansa, na nagsimula noong 1935 na bumaba sa trade turnover ng USA, Great Britain at maging ng mga bansa tulad ng Belgium at Holland.
Ayon sa data na ipinakita, mayroong isang tuluy-tuloy na pagbaba sa trade turnover sa pagitan ng USSR at Germany (noong 1938 ito ay aktwal na lumapit sa dami ng trade turnover sa pagitan ng Germany at Latvia). Kapansin-pansin din ang pagtaas ng trade turnover sa pagitan ng Germany at Poland (kasama ang Danzig) noong 1937-1938. Kahit na sa konteksto ng pinalubhang relasyon noong 1939, pinalaki ng Poland ang dami ng kalakalan sa Alemanya.
Sa konteksto ng pagtatatag ng produksyon ng militar sa Germany, tumaas ang kakulangan ng mga hilaw na materyales. Dahil sa magkaparehong interes ng mga partido, noong Abril 4, 1935, nilagdaan ng Alemanya at USSR ang isang kasunduan sa pautang. Bukod dito, hindi ito naging hadlang sa mga pagkakaiba sa pulitika. Ang kasunduan ay tinawag na "Fourth Credit Operation. Espesyal na Transaksyon 1935." Sa ilalim ng kasunduang ito, ang USSR ay binigyan ng pautang sa halagang 200 milyong Reichsmarks. Ang utang ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga kalakal ng Aleman hanggang Hunyo 30, 1937. Kasama sa mga order ang kagamitan para sa mga pabrika, mga produktong elektrikal, makinarya, kagamitan para sa industriya ng langis at kemikal, kagamitan sa laboratoryo, at mga sasakyan. Kasama rin dito ang tulong teknikal. Ang utang ay ibinigay sa isang rate ng interes na 5% at may mga pagbabayad na magsisimula sa limang taon. Ang utang ay dapat bayaran mula 1940 hanggang 1943 (sa pamamagitan ng Hunyo 22, 1941, ang USSR ay hindi pa nagsimulang bayaran ang utang na ito at ito ay natural na natanggal sa pagsiklab ng digmaan). Sa mga pondo ng kredito, ang USSR ay gumamit lamang ng 151 milyong Reichsmarks.
Ang Alemanya ay nagsisikap na makipag-ayos ng isang bagong kasunduan sa kalakalan. Ang nasabing kasunduan ay natapos noong Marso 1, 1938. Iniisip na ang pinakamataas na limitasyon ng trade turnover ay ang antas ng 1934-1935. Para sa ilang mga item, dumami ang mga supply. Noong Disyembre 19, 1938, ang kasunduang ito ay pinalawig ng isa pang taon. Bilang karagdagan, ang mga negosasyon ay gaganapin nang paulit-ulit tungkol sa isang bagong pautang sa USSR. Ngunit gayon pa man, ang mga kasunduang ito ay hindi lubos na nagpasigla sa ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Bagaman hindi tumigil ang kalakalan sa pagitan ng USSR at Germany.
__________________________________________
Kaya, ang mga relasyon sa kalakalan ay ang linya kung saan ang relasyon ng Aleman-Sobyet ay patuloy na pinananatili. Sa pananakop ng Alemanya sa Czech Republic, ang mga ugnayang ito ay naging mas matindi at kumplikado. Ang katotohanan ay noong 1935, ang Czechoslovakia ay naglaan ng pautang sa USSR upang mag-order ng mga produkto mula sa mga pabrika ng militar ng Skoda nito. Bilang karagdagan, ang USSR ay pumasok sa mga kasunduan sa Skoda upang magsagawa ng ilang mga gawa. Sa pananakop ng Czech Republic, nagsimula ang mga Aleman na lumikha ng mga hadlang sa pagpapatupad ng mga pagbili, sa kabila ng pagpapalabas ni Hitler ng isang kautusan noong Marso 22 na nagpapatunay sa bisa ng mga lumang kasunduan ng Czechoslovakia. Kaugnay nito, noong Abril 5, 1939, nagbigay si Litvinov ng mga tagubilin sa plenipotentiary na kinatawan ng USSR sa Germany A. Merekalov (127):
Gene. Si Barkhausen, isang kinatawan ng utos ng Aleman, ay humahadlang sa pagpapatupad ng kumpanya ng Skoda sa Czechoslovakia ng aming dalawang kontrata na may petsang Abril 6, 1938 para sa paggawa ng mga prototype at pagguhit ng mga sistema ng artilerya at ang kontrata para sa pag-forging ng mga sistema ng artilerya na may petsang Hunyo 20, 1938, at hindi rin pinapayagan ang aming komisyon ng mga inhinyero sa mga pabrika. Kasabay nito, si gen. Pinipigilan kami ng Barkhausen na maghatid ng dalawang anti-aircraft gun at isang artillery fire control device na ginawa na sa ilalim ng kontrata.
Makipag-ugnayan sa Ministri ng Ugnayang Panlabas at humiling ng agarang mga tagubilin upang ihinto ang mga naturang aksyon na pumipigil sa Skoda sa pagtupad sa mga obligasyon nito sa ilalim ng mga nabanggit na kasunduan, alinsunod sa kung saan kami ay gumawa ng mga advance at regular na pagbabayad.
Noong Abril 18, hinarap ni A. Merekalov si E. Weizsäcker (Kalihim ng Estado ng German Foreign Ministry) sa isyung ito (128):
Ang pagtanggi sa pagtatangka ni Weizsäcker na ilipat ang isyu sa antas ng komersyal na relasyon sa pagitan ng misyon ng kalakalan at Skoda, na binanggit ang direktang interbensyon ng mga awtoridad ng militar ng Aleman, hiniling ko na agarang alisin ang mga anomalya at tiyakin na tinutupad ng Skoda ang mga obligasyon nito. Nang maipahayag ang ideya na ang mga hakbang na ito ay pansamantala, ipinangako ni Weizsäcker na pag-aralan ang tanong at sagot, pabirong binanggit: paano mo maibibigay ang mga baril kung ang tanong ay tungkol sa isang air pact.
Ngunit sa parehong oras, iniulat ni E. Weizsäcker kay A. Merekalov (128):
Ang Alemanya ay may pangunahing pagkakaiba sa politika sa USSR. Gayunpaman, nais niyang bumuo ng mga relasyon sa ekonomiya sa kanya.
Napakahayag ng mga salita ni E. Weizsäcker. Ang USSR at Germany ay nanatiling potensyal na kasosyo sa ekonomiya, sa kabila ng anumang mga kontradiksyon sa politika.
Noong Mayo 3, pinalitan ni V. Molotov si Litvinov bilang People's Commissar ng Commissariat of Foreign Affairs. Maraming mga dayuhang pamahalaan ang napagtanto na ito ay isang pag-alis mula sa patakaran ng kolektibong seguridad na sinunod ni Litvinov. Nakita rin ito ng mga Aleman bilang isang pagkakataon upang hikayatin ang USSR na kumuha ng posisyon na mas katanggap-tanggap sa kanila. Ngunit ang mga dokumento at negosasyon ay nagpapatunay na ang mga direksyon na inilatag ni Litvinov (bagaman mas mahusay na sabihin na ito ang desisyon ng gobyerno ng Sobyet, at hindi partikular na Litvinov) ay nagpatuloy. Ngayon si V. Molotov ay nakikipag-usap sa Great Britain at France upang tapusin ang isang magkasanib na kasunduan. Ito ay inilarawan sa mga nakaraang seksyon. Kaya ang pangkalahatang linya ng pag-uugali ng USSR sa patakarang panlabas ay napanatili.
Kasabay nito, ang anumang pagbabago sa pinuno ng departamento ng patakarang panlabas ay potensyal na magbubukas ng isang window ng mga bagong pagkakataon. Naniniwala ang mga Aleman na ang gayong bintana ng pagkakataon ay nagbukas para sa kanila sa pagdating ni V. Molotov. Mula sa isang liham mula kay G. Astakhov (USSR Chargé d'Affaires sa Germany) kay V. Molotov noong Mayo 6 (129):
Tulad ng para sa mga Germans, nang hindi itinatago ang kanilang interes sa pagbabagong naganap at sinusubukan, pangunahin sa pamamagitan ng pagpili ng mga panipi mula sa English-French na mga pahayagan at mga sulat mula sa London at Paris, upang lumikha ng isang impresyon ng posibilidad ng isang turn sa aming patakaran sa pakiramdam nila ninanais (isang pag-alis mula sa sama-samang seguridad, atbp.) .), sila, na may ilang mga pagbubukod, ay umiwas sa direktang pagtatasa at mas pinipiling limitahan ang kanilang sarili sa paglalahad ng makatotohanang data (kung minsan ay kathang-isip), na ipinakita, gayunpaman, sa isang patas na paraan. wastong porma.
Ang iyong talambuhay ay ibinigay nang disente (para sa mga lokal na kondisyon, siyempre) sa opisyal na Völkischer Beobachter, pati na rin ang isang mensahe tungkol sa pag-aalis ng censorship para sa mga incor. Kadalasan ang bawat mensahe tungkol sa atin ay ibinibigay dito na may kasamang krudo na pang-aabuso, na sa pagkakataong ito ay pinipigilan ng press na gawin. Ngunit sa ngayon, siyempre, ang lahat ng ito ay hindi nagbibigay ng mga batayan para sa anumang malalayong konklusyon.
Isang araw na mas maaga, noong Mayo 5, ang pinuno ng departamento ng patakaran sa ekonomiya ng Silangang Europa sa German Foreign Ministry, K. Schnurre, ay nag-imbita kay Plenipotentiary Representative A. Merekalov sa ministeryo. (130):
Inimbitahan niya ako sa opisina ng Schnurre at sinabi na, alinsunod sa aming tala sa mga kasunduan sa pagitan ng trade mission sa Prague at ng planta ng Skoda, naniniwala ang pamahalaang Aleman na dapat matupad ang mga kasunduang ito. Ang mga nauugnay na tagubilin ay ibinigay sa mga awtoridad ng militar at sa planta ng Skoda. Hinihiling niya sa akin na dalhin ito sa iyong pansin, na tinitiyak na walang mga hadlang sa pagtupad ng kumpanya sa mga obligasyon nito na makikita mula ngayon.
Ang isyu sa mga utos ng Sobyet sa planta ng Skoda ay nalutas, "ibinigay ang mga tagubilin sa mga awtoridad ng militar at sa planta ng Skoda." Ano ang pumigil sa paggawa nito nang mas maaga (pagkatapos ng lahat, noong Abril 17, nangako ang panig ng Aleman na ayusin ang sitwasyon)? Malinaw na ito ay isang pampulitikang hakbang.
Sa konteksto ng pagsasanib ng Czech Republic sa Alemanya, ang misyon ng kalakalan ng Sobyet na matatagpuan doon ay kailangang muling ayusin. Ang pakikipagtulungan ng militar-ekonomiko sa Czech Republic ay napakahalaga para sa USSR. Pinahintulutan ng Czech military-industrial complex ang USSR na makakuha ng mga bagong teknolohiyang militar na kailangan nito. Ang panig ng Aleman ay iniharap sa isang panukala upang muling ayusin ang misyon ng kalakalan sa Prague sa isang sangay ng misyon ng kalakalan sa Berlin. Kasabay nito, ang lahat ng mga karapatan na ibinigay para sa 1935 trade agreement sa pagitan ng USSR at Czechoslovakia ay pinanatili. Nakipagpulong si K. Schnurre kay G. Astakhov noong Mayo 15 at nangakong ipaparating ang mga panukala ng Sobyet sa mas mataas na awtoridad, na nagsasabing "ang isyu ay malulutas nang positibo."
1. A. Merekalov plenipotentiary representative ng USSR sa Germany noong 1938-1939. 2. G. Astakhov, Charge d'Affaires ng USSR sa Germany noong 1937-1939. 3. A. Shkvartsev, plenipotentiary representative ng USSR sa Germany noong 1939-1940.
Pagkatapos K. Schnurre (131):
Hinawakan ang paksa ng pagpapabuti ng relasyong Sobyet-Aleman. Bilang tugon sa aking pahayag na, habang kinikilala ang pagbabago sa tono ng pamamahayag para sa mas mahusay, wala pa rin kaming data upang pag-usapan ang tungkol sa isang radikal na pagbabago sa patakaran ng Aleman, sinimulan ni Schnurre na tiyakin na ang Alemanya ay walang anumang agresibong hangarin patungo sa USSR at nagtatanong kung ano ang kailangan para maalis ang aming kawalan ng tiwala. Sumasagot ako na nasa gobyernong [German] na lumikha ng ibang kapaligiran sa mga relasyon, ngunit hindi namin kailanman itinatakwil ang posibilidad ng pagpapabuti kung ang kabilang panig ay nagpapakita ng gayong kahandaan.
Kaya, noong Mayo 15, 1939, ang panig ng Aleman sa unang pagkakataon (wala akong nakitang iba pang mga dokumento) ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagpapabuti ng relasyon ng Aleman-Sobyet. Ang Alemanya ang nagpasimula ng pagpapabuti ng mga relasyon sa USSR. Malinaw, ang solusyon sa mga problema sa mga order ng Sobyet para sa Skoda ay idinidikta ng tiyak na pagnanais na ito. Ang tono ng pahayagan ng Aleman tungkol sa USSR ay nagsimulang magbago - Mayo 1939. Ito ay posible lamang sa ilalim ng mga order mula sa itaas. Tulad ng sinabi ni G. Astakhov kay K. Schnurre, "ang paglikha ng ibang kapaligiran sa mga relasyon ay nakasalalay sa panig ng Aleman."
Hinangad ngayon ng panig ng Aleman na mapabuti ang relasyon sa USSR. Paano ito maipapaliwanag? Ano ang nalalaman tungkol sa sitwasyon sa Alemanya:
– Nagpatuloy ang Poland sa mga isyu ng Danzig at ang extraterritorial na kalsada sa pamamagitan ng Polish corridor (noong Marso 26, negatibong tumugon ang Poland sa mga panukala ng Aleman);
– Noong Abril 3, nagsimulang maghanda ang Alemanya para sa solusyong militar sa isyu ng Poland. Ang petsa na ang sandatahang lakas ay handa para sa pag-atake ay Setyembre 1, 1939;
– Nagbigay ng garantiya ang France at Great Britain sa estado ng Poland noong Marso 31. Nangangahulugan ito na para sa Alemanya ang digmaan ay maaaring magsimula sa dalawang larangan.
Ang Alemanya ay sabik na malaman kung ang France at Great Britain ay sasalungat dito. Matutukoy nito kung sino ang tututukan ng pangunahing pwersa laban. Ang mapagpasyang aksyon ng France at Great Britain ay mapigil ang Alemanya mula sa pagsalakay. Sa mga negosasyon sa punong-tanggapan ng Anglo-French noong tagsibol ng 1939, napagpasyahan na sa kaganapan ng digmaan, ang Great Britain at France sa unang yugto nito ay lilimitahan lamang ang kanilang mga sarili sa mga pang-ekonomiyang hakbang laban sa Alemanya, ibig sabihin, isang blockade. Bagaman ang pambansang interes ng France ay nangangailangan ng agarang aksyon laban sa mas mahinang bahagi ng mga tropang Aleman, na kulang sa mga tangke at karamihan sa mga sasakyang panghimpapawid. Bilang resulta, na isinuko ang lahat ng tunay na kaalyado nito, napilitan ang France na labanan ang Alemanya nang isa-isa at sa sarili nitong teritoryo.
Alam ng Germany ang tungkol sa mga plano ng Allies mula noong pinlano nito ang pangunahing pag-atake sa Poland. Pinahintulutan ang Alemanya na gawing lalawigan nito ang Poland. Ngunit ang teritoryo ng Poland ay kasama ang kanlurang Ukrainian at Belarusian na mga lupain na inaangkin ng USSR. Ang pananakop sa mga lugar na ito ay lumikha ng isang potensyal na salungatan sa pagitan ng Alemanya at USSR.
Durog na sana ng Germany ang Poland, walang nag-alinlangan diyan. Ngunit ang tanong ay: ano ang susunod? Ang Germany ay matatagpuan na sa pagitan ng France at USSR. Kung nagpasya ang Alemanya na magdirekta ng isang welga laban sa mga kapangyarihang Kanluranin, kung gayon kinakailangan na lutasin ang mga kontrobersyal na isyu sa USSR. Ngunit sa kasong ito, kinakailangan na magkaroon ng isang kasunduan sa USSR sa mga teritoryo ng Poland. At hindi lang para sa kanila. Ang nasabing kasunduan ay nangangailangan ng makabuluhang pagpapabuti sa relasyong Aleman-Sobyet. Ang naging batayan nito ay ang mga ugnayang pang-ekonomiya.
Sinimulan ng Alemanya na isulong ang isyu ng pagpapabuti ng mga relasyon sa pamamagitan ng embahador nito sa USSR. Noong Hunyo 28, si F. Schulenburg, sa isang pakikipag-usap kay V. Molotov, ay nagsabi (132):
Na ang gobyerno ng Aleman ay nais hindi lamang normalisasyon, kundi pati na rin ang pagpapabuti ng mga relasyon nito sa USSR. Idinagdag pa niya na ang pahayag na ito, na ginawa niya sa ngalan ni Ribbentrop, ay nakatanggap ng pag-apruba ni Hitler.
Personal na inaprubahan ni Hitler ang pagpapabuti ng relasyong Aleman-Sobyet. At ang lahat ng mga kaganapang ito ay naganap sa kanyang inisyatiba. Ito ay tungkol sa tanong kung sino ang nagpasimula ng non-aggression pact sa pagitan ng Germany at USSR. Ang nagpasimula ay Alemanya, ang mga dokumento ay malinaw na nagpapakita nito (inirerekumenda kong basahin nang buo ang mga dokumentong binanggit dito - ang mga dokumento ay ibinigay sa dulo ng aklat).
Ang pagpapabuti ng relasyong Aleman-Sobyet ay mahirap. Masyadong maraming "hindi pagkakaunawaan" ang naipon. Maraming mga pag-atake sa pahayagan ng Aleman, ang Anti-Comintern Pact, pagpasok ng militar ng Aleman sa mga bansang Baltic at patuloy na agresibong pahayag ng mga elite ng Nazi laban sa USSR.
Tiniyak ni V. Schulenburg kay V. Molotov na ang Alemanya ay walang agresibong plano patungo sa USSR, na ang Anti-Comintern Pact ay nakadirekta laban sa Great Britain (paano?) at ang mga kasunduan sa mga bansang Baltic ay isang "walang bayad na kontribusyon sa layunin ng kapayapaan" (kawili-wiling salita). (132):
Nang tanungin ko kung paano naisip ng embahador ang mga posibilidad ng pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Alemanya at USSR, sumagot si Schulenburg na dapat nating samantalahin ang bawat pagkakataon upang maalis ang mga paghihirap sa landas sa pagpapabuti ng mga relasyon.
Sa pag-uusap, tinanong ni V. Molotov ang panig ng Aleman kung paano nila naisip ang pagpapabuti ng mga relasyon. (132):
Sa pagtatapos ng pag-uusap, muling hiniling ni Schulenburg na "i-moderate" ang aming press, dahil ang pahayagan ng Aleman ay di-umano'y kumikilos nang medyo pinigilan na may kaugnayan sa USSR.
Noong Hulyo 26, mas prangka si K. Schnurre kay G. Astakhov, na itinuro ang mga benepisyo ng pagpapabuti ng mga relasyon para sa parehong Alemanya at USSR (133):
Tinanong ko si Schnurre kung sigurado ba siya na ang lahat ng nasa itaas ay hindi lamang ang kanyang personal na pananaw, ngunit sumasalamin din sa mga damdamin ng mas matataas na lugar.
Sa tingin mo ba, sagot niya, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng ito nang walang direktang tagubilin mula sa itaas? Binigyang-diin pa niya na ito mismo ang pananaw na pinanghahawakan ni Ribbentrop, na nakakaalam nang eksakto sa mga kaisipan ng Fuhrer.
Bilang tugon sa aking pahayag na hindi kami kumpiyansa na ang nakaplanong pagbabago sa patakaran ng Aleman ay seryoso, hindi oportunistiko at kalkulado para sa pangmatagalang panahon, sumagot si Sh [nurre]:
- Sabihin mo sa akin, anong ebidensya ang gusto mo? Handa kaming patunayan sa pagsasanay na maaari naming maabot ang kasunduan sa anumang mga isyu at magbigay ng anumang mga garantiya. Hindi namin maisip na magiging kapaki-pakinabang para sa USSR na pumanig sa England at Poland, habang mayroong bawat pagkakataon na magkaroon ng isang kasunduan sa amin. Kung ang gobyerno ng Sobyet ay may pagnanais na magsalita nang seryoso sa paksang ito, maririnig mo ang gayong pahayag hindi lamang mula sa akin, ngunit mula sa mas mataas na ranggo na mga opisyal.
Bilang tugon sa aking pagbanggit ng pagpapalawak ng Aleman sa mga estado ng Baltic at Romania, sinabi ni Sh [nurre]:
– Ang aming mga aktibidad sa mga bansang ito ay hindi lumalabag sa iyong mga interes sa anumang paraan. Gayunpaman, kung ito ay dumating sa mga seryosong pag-uusap, pagkatapos ay pinaninindigan ko na ganap nating matugunan ang USSR sa kalahati sa mga bagay na ito. Ang Baltic Sea, sa aming opinyon, ay dapat ibahagi. Tulad ng partikular sa mga bansang Baltic, handa kaming kumilos sa kanila katulad ng sa Ukraine. Lubos naming inabandona ang anumang mga pagsalakay sa Ukraine (hindi kasama ang mga bahagi na dating bahagi ng Austria-Hungary, kung saan ang sitwasyon ay hindi malinaw). Ito ay magiging mas madali upang maabot ang isang kasunduan tungkol sa Poland...
Sa pakiramdam na ang pag-uusap ay nagsisimula nang masyadong malayo, binaling ko ito sa mas pangkalahatang mga paksa, pinag-uusapan ang tungkol sa mga hangarin ng Aleman sa Ukraine at Russia sa pangkalahatan, na itinakda sa Mein Kampf, kung saan ang England ay itinuturing na isang kaalyado ng Alemanya.
- Ang Fuhrer ay hindi matigas ang ulo, ngunit perpektong isinasaalang-alang niya ang lahat ng mga pagbabago sa sitwasyon sa mundo. Ang aklat ay isinulat 16 na taon na ang nakalilipas sa ilalim ng ganap na magkakaibang mga kondisyon. Ngayon iba ang iniisip ng Fuhrer. Ang pangunahing kalaban ngayon ay ang England. Sa partikular, ang isang ganap na bagong sitwasyon sa Silangang Europa ay nilikha bilang isang resulta ng pagbagsak ng pagkakaibigan ng Aleman-Polish.
Itinaas ko ang isyu ng Japan, na nagsasabi na hindi lubos na malinaw sa akin kung bakit pumayag ang Germany na makipagkaibigan sa Japan, sa kabila ng katotohanan na ang China ay may malawak na merkado at malaking reserba ng mga hilaw na materyales na kailangan ng Germany, habang ang pakikipagkaibigan sa Japan, pati na rin tulad ng sa Italya, ay hindi magbibigay ng anumang bagay na may halaga sa ekonomiya sa Alemanya.
Sinagot ito ni Schnurre nang may pag-aatubili, na parang nilinaw na ang aking tanong ay tumama sa isang masakit na lugar.
– Ang pakikipagkaibigan sa Japan ay isang katotohanan. Ngunit naniniwala kami na hindi ito isang hadlang sa pagtatatag ng mapagkaibigang relasyon sa pagitan ng USSR at Alemanya. Bilang karagdagan, tila sa amin na ang mga relasyon sa pagitan ng USSR at Japan ay maaari ring magbago para sa mas mahusay.
Partikular kong binanggit ang mga malalaking sipi mula sa mga dokumento upang ang lahat ay makapaghusga sa mga kaganapang nagaganap batay sa mga partikular na dokumento, na sumasalamin sa mismong diwa ng panahon. Handa ang Germany na sumang-ayon sa lahat ng isyu at magbigay ng anumang mga garantiya. Ipinapahiwatig nito ang malaking interes nito sa isang posibleng kasunduan sa USSR. Para sa kapakanan ng isang kasunduan, handa ang Alemanya na labagin ang Anti-Comintern Pact sa Japan (ang mga partido ay sumang-ayon na huwag makipag-ayos sa USSR). Sa kasunduang ito, talagang pinalitan ng Germany ang kaalyado nitong Japan, na sa sandaling iyon ay nagsasagawa ng ganap na labanan sa Khalkhin Gol.
– – Katapusan ng sipi – –
Mga link
[1] 1941 – mga aralin at konklusyon. – M.: Voenizdat, 1992. – P. 52-53.
[2] Halder F. Diary ng digmaan. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[3] Nakakuha ng mga operasyon ng G. Tank. – M.: Voenizdat, 1961. – P. 33-34.
[4] Halder F. War diary. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Military Publishing House, 1968-1971.
[5] Nakakuha ng mga operasyon ng G. Tank. – M.: Voenizdat, 1961. – P. 33-34.
[6] Manstein E. Nawala ang mga tagumpay. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – pp. 161-164.
[7] Halder F. Diary ng digmaan. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Military Publishing House, 1968-1971.
[8] AP RF, f. 3, op. 64. d 675, pp. 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-year/1568-171-12-1940
[9] 1941: Sa 2 aklat. / Comp. L. E. Reshin at iba pa; Ed. V.P. Naumova; Pagpasok Art. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 500.
[10] https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[11] 1941. – M.: MF “Democracy”, 1998. – P. 484-498. Ang dokumento ay may sumusunod na pamagat: "Tala mula sa Chief of Staff ng KOVO sa desisyon ng Military Council ng Southwestern Front sa plano ng deployment para sa 1940"; TsAMO RF f. 16, op. 2951, d. 239, l..244-277. Sertipikadong kopya. Ang dokumento ay nai-publish bilang walang numero at walang petsa (sa halip na isang petsa ito ay nakasaad na "hindi lalampas sa Disyembre 1940").
[12] Anfilov V. A. Laban sa kasaysayan // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (Enero 27). – Hindi. 14; Svetlishin N.A. Matarik na hakbang ng kapalaran. – Khabarovsk: 1992 – P. 57-58.
[13] Anfilov V. A. Laban sa kasaysayan // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (Enero 27). – Hindi. 14.
[14] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
[15] Magasin sa kasaysayan ng militar. – 1989. – No. 3. – P. 64-65.
[16] Ibid., pp. 64-65.
[17] Magasin sa kasaysayan ng militar. – 1989. – No. 3. – P. 64-65.
[18] Ibid., pp. 64-65.
[19] Manstein E. Nawala ang mga tagumpay. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – P. 185.
[20] Ibid., pp. 186-187.
[21] 1941: Sa 2 aklat. Aklat 2 – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 501.
[22] Halder F. Diary ng digmaan. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[23] Chuev F.A. "Isang daan at apatnapung pakikipag-usap kay Molotov: Mula sa talaarawan ni F. Chuev." – M.: TERRA, 1991 – P. 22.
[24] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2014-599-21-1941
[25] “... Wasakin ang Russia noong tagsibol ng 1941.” (A. Hitler, Hulyo 31, 1940): Mga dokumento mula sa mga serbisyo ng paniktik ng USSR at Germany. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; Kuchkovo field, 2008. – P. 517-518; http://bdsa.ru/persons-adopted-by-Stalin/1926-1941-1105
[26] Sinusulat ko lamang mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (mga alaala ni M. Purkaev); TsAMO RF f. 15, op. 178612, blg 44, l. 198-209.
[27] Ang tungkulin ng Sundalo ni Rokossovsky K.K. – M.: Voenizdat, 1997. – P.32.
[28] Resolusyon ng Konseho ng mga Ministro ng USSR No. 664 ng Marso 26, 1946 // Izvestia. 1946. Marso 27.
[29] Karanasan ng Sobyet na gamot sa Great Patriotic War ng 1941-1945: Sa 35 volume M., 1949-1955.
[30] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume. / Comp., author. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsusulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 6.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 159.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 161.
[31] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume. / Comp., author. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 7.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. d. 54.
[32] Ibid., S. 9.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. d. 62-88.
[33] Estratehikong balangkas ng Dakilang Digmaang Patriotiko noong 1941-1945. – M.: Voenizdat, 1961.
[34] TsAMO RF F. 15. Op. 977441. D. 2, 3.
[35] Magasin sa kasaysayan ng militar. – 1989. – No. 3. – P. 62-69; No. 5. – P. 23-30.
[36] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume / Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsusulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017.
[37] 1941 – mga aralin at konklusyon. – M.: Military Publishing House – 1992. – Appendix 19.
[38] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., author. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (mga alaala ni V. Simvolokov); TsAMO RF f. 15, op. 178612, blg 44, l. 58-63.
[39] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsusulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (mga alaala ng P. Afanasyev).
[40] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[41] Manstein E. Nawala ang mga tagumpay. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – P. 185.
[42] Halder F. Diary ng digmaan. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[43] Manstein E. Nawala ang mga tagumpay. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – P. 186.
[44] 1941: Sa 2 aklat. Aklat 1./ Comp. L. E. Reshin at iba pa; Ed. V.P. Naumova; Pagpasok Art. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 433
[45] Ibid.
[46] Guderian G. Mga Alaala ng Isang Sundalo. – Smolensk: Rusich, 1999. – P. 208.
[47] Ibid., pp. 408-416.
[48] Military History Magazine, 1989, No. 3. – P. 65.
[49] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., author. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (mga alaala ni M. Purkaev); TsAMO RF f. 15, op. 178612, blg 44, l. 198-209.
[50] Ibid.
[51] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (mga alaala ni G. Sherstyuk); TsAMO RF f. 15, op. 178612, hindi 50, l. 111-121.
[52] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (mga alaala ni P. Novickov); TsAMO RF f. 15, op. 725588, hindi 13, l. 210-233.
[53] Militar History Magazine, 1989. – Blg. 5. – P. 27.
[54] Cherevichenko Ya. Mga tao. Tagumpay. 1941 – 1945: Mga Artikulo. Mga sanaysay. Mga alaala. / Pinagsama ni Danishevsky I. M., Taratuta Zh. 1. – 2nd ed., idagdag. – M.: Politizdat, 1983. – 231 p.
[55] Ibid.
[56] Pokryshkin A.I. – M.: Voenizdat, 1980. – P. 5-15.
[57] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., may-akda. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 428 (mga alaala ng A. Kislitsyn); TsAMO RF, f. 15, op. 725588, 29, l. 39-46.
[58] "Mga operasyong pangkombat ng ika-29 na dibisyon ng tangke ng ika-11 mekanisadong pulutong." Ang mga alaala ay itinatago sa mga pondo ng Grodno State Historical and Archaeological Museum. Ang manuskrito ay isinulat noong Nobyembre 1965 sa kahilingan ng mga kawani ng museo.
[59] Nagsusulat lang ako mula sa alaala... Mga Kumander ng Pulang Hukbo tungkol sa sakuna ng mga unang araw ng Great Patriotic War: Sa 2 volume./ Comp., author. paunang salita, komentaryo at biogr. mga sanaysay ni S. L. Chekunov. – M.: Russian Foundation para sa Pagsusulong ng Edukasyon at Agham. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 408-416 (mga alaala ni S. Gurov).
[60] Ibid., pp. 408-416.
[61] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, hindi 2, l. 186.
[62] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, blg 2, l. 367-368.
[63] Sa kalangitan sa itaas ng kabisera // Pulang Bituin. – 2001 Disyembre 18; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[64] Ibid.
[65] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[66] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
[67] Digmaang Pandaigdig. 1939-1945. – M: LLC “Publishing House ACT”; St. Petersburg: Polygon Publishing House LLC, 2000. – pp. 218-219.
[68] Tippelskirch K. Kasaysayan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. – St. Petersburg: Polygon; M.: AST, 1999. – P. 246-247.
[69] Halder F. War diary. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[70] Sipi mula sa: Another War, 1939-1945. – M.: Russian State University para sa Humanities, 1996. – P. 379.
[71] Halder F. War diary. Pang-araw-araw na tala ng Hepe ng Pangkalahatang Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[72] Halder F. War diary. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[73] Liddell-Hart B. Mga Labanan sa Ikatlong Reich. Mga alaala ng pinakamataas na ranggo ng mga heneral ng Nazi Germany. – M.: Tsentrpoligraf, 2005. – P. 271-272.
[74] Goebbels J. Diaries ng 1945. Pinakabagong mga entry: per. Kasama siya. – Smolensk: “Rusich”, 1998. – P. 132-133.
[75] Halder F. War diary. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Military Publishing House, 1968-1971.
[76] Müller-Hillebrand B. German Land Army, 1933-1945. – M.: Isographus, Eksmo, 2002. – P. 284-286.
[77] Müller-Hillebrand B. German Land Army 1933-1945. – M.: Isographus, Eksmo, 2002. – P. 284-291.
[78] Halder F. War diary. Pang-araw-araw na tala ng Chief of the General Staff ng Ground Forces 1939-1942. – M.: Military Publishing House, 1968-1971.
[79] Bock F. von. Tumayo ako sa pintuan ng Moscow. Mga talaarawan ng digmaan 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. – 512 p.
[80] Reinhardt K. Lumiko malapit sa Moscow. Ang pagbagsak ng diskarte ni Hitler sa taglamig ng 1941/42: Balangkas sa kasaysayan. – M.: Voenizdat, 1980. – P. 80-81.
[81] Karel P. Silangang Harap. Sa dalawang libro. – M.: Isographus, EKSMO, 2003.
[82] Bock F. von. Tumayo ako sa pintuan ng Moscow. Mga talaarawan ng digmaan 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. – 512 p.
[83] Magasin sa kasaysayan ng militar. 1990. – No. 9. – P. 39-47; TsKHIDK, f.1p, op. 32-6, d.2, l.8-9.
[84] Churchill W. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Book two. T 4. – M.: Voenizdat, 1991. – P. 522.
[85] 1941: Sa 2 aklat. Aklat 2 – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 495-496.
[86] Zhukov G.K. T. 1. – M.: APN, 1979. – P. 236.
[87] Chuev F.A. Isang daan at apatnapung pakikipag-usap kay Molotov: Mula sa talaarawan ni F. Chuev. – M.: TERRA, 1991. – P. 21.
[88] Ibid., P. 16.
[89] https://regnum.ru/news/843566.html
[90] Müller-Hillebrand B. German Land Army 1933-1954. – M.: Isographus, Eksmo Publishing House, 2002. – P. 164-166.
[91] Treaty of Rapallo 1922 // Military Encyclopedia. T. 6. / Grachev P. S. - M.: Military Publishing House, 2002. - P. 182.
[92] Hehn, Paul N. (2005), A Low Dishonest Decade: The Great Powers, Eastern Europe, and the Economic Origins of World War II, 1930–1941, Continuum International Publishing Group
[93] Mueller. Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten und zweiten Fuenfjahrplanes in ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. 1934. Sipi mula sa: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[94] Dayuhang kalakalan ng USSR sa loob ng 20 taon 1918-1937. Sangguniang libro sa istatistika. – M.: 1939.
[95] Parkinson Ft. Kapayapaan para sa ating Panahon: Munich hanggang Dunkirk – ang Kuwento sa Loob. L., 1971. P. 130
